ગૂજરાતી 
પત્રકારિત્વ નો 
ઈતિહાસ 


લેખક 


ડૌન રતન રુસ્તમજી માર્શલ 
ખી. એ., પીએચ, ડી. 





વહીવટકર્તા ે 
ગાંડીવ સાહિત્ય મદિર 
હવાડિયાો ચકલો, છુ અન'તવાડી, ભૂલેશ્રર, કે લાલગેટ, ચૌટાપુલ 
ઝ્રરત સુબાઈત'- ૨9 સૂરત 


મુદ્રક : પ્રકાશક 
નટવરલાલ સૂ. સાલવી 

ડૌબ રતન માર્શલ સન્માન સમિતિ વતી- 
ગાંડીવ સુદ્રણાલય, 

હવાડિચો ચકલો, સૂરત 


676.93 
ટ6૧3 


(9%) 





(સર્વ હુર ટર્તાતે સ્વાધીન ) 


|11010111॥ 


12582 


મા. 
સમદ. 


મા. 
મદ. 
મા. 
મા. 


શ્રી. 


શ્રો. 


મારા પૂજ્ય સુરએ 


વિષ્ણુપ્રસાદ ષિવેદી, એમ. એ 
કાલિદાસ દેસાઈ; એમ. એ,, એલએલ. ખી. (બસ્ખે), 
ઔ. એ. (ફેન્ટબ » 

મનોહર પાળ'દે; એમ. એ. 

સુરેન્દ્ર દેસાઈ; એમ. એસ. (કેલ'ખિચા) 
મૂળચ'દ ઠપકુર, એમ. એ. 

વજરાય દેસપઇઈ; એમ. એ. 

રતિલાલ ગાંધી, એમ. એ. 

હોરમસજી લાસ્ખા, 

અને 

છોટાલાલ ભૃતતણુદાસ 


-ના ચરણોમાં 


નિવેદન 


'ઘગભગ ખે દશકાથધી વિવિધ ધ્રેત્રોમાં તિઃ્વાર્થ ભાવે સેવા બજનવનારા 
શ્રી. રતન રૃસ્તમછી મારશે, વર્ષોની જહેમતે, “ ગૂજરાતી પત્રકારત્વના 
*તિહાસ” રચ્યો, તે એ માટે મુંબાઈ વિદ્યાપીઠે તેમને “ ડોકટર ઓફ 
ફ્લિસેષી “તી ઊંચી પદ્વીથી નવાન્યા. ડૉન માર્શલે જે ધણાંએક મળા 
દારા સેવાકાર્ય કર્યું” છે તેના પ્રતિનિધેએ તથા તેમના કાર્યના પ્રશસકોએ 
ભેગા થઈ, તેમનું સરસ ચેવાકાર્ય લક્ષમાં લઈ તેમને ડૉકટરેટ મલવાના 
શ્રસગને નિમિત્ત બનાવી, તેમતું જાહેર રીતે ગૌરવ કરવાને ઠરાવ્યું. એ સાટે “ડૉન 
રતન માર્શલ સન્માન સમિતિ” રચવામાં આવી અને તેણે નાણાંનો કાળા 
ઉધરાવ્યો. તા. ર૦-૧૧-૧૯૪૯તે દિતિ નગીનચદ હોલમાં દિ. બ. ચૂનીલાલ 
શ્ણૅક્લાલ ગાંધીતે પ્રમુખપદે મળેલી જહેર સભામાં ડોન માર્શલને માતપત્ર 
આપવામાં આવ્યું; વક્તાએએ એ પ્રસગે તેમના વિવિધ દિશામાંના 
કાર્યની સ્તુતિ કરી. 


સન્માન ફળા સારો થએલે. ડોન માર્શલતી એ ઈચ્છા હતી ઝૈ 
સન્માન પાછળ વધુ પડતો ખર્ચ ન થાય અતે ભેગા થએલા ફાળામાંથી 
અને એટલી વછુ રકમ બચાવી તેનો કાંઈ ખીજ ઉપયોગ થાય. આ ઇચ્છા 
અતુસાર સમિતિએ સત્માન સમારભ અગે અતિ જરરી જ ખર્ચ કરી, 
અચેલી રકમનો ઉપયોગ ડૉન માર્શલે રચેલ ગૂજરાતી પત્રકાર્ત્વિના. 
શ્રીતિહાસતી પ્રસિદ્ધિમાં કરવાતે વિચાર્યું. સમિતિએ ગાંડીવ સાહિલ મદિર 


(૬) 


સાથે વાટાઘાટ ચલાવી, જે સફળ તીવડી અતે એ પ્રકાશન સસ્યાતા સહકારથી 
આ પુસ્તક પ્રકટ થઈ શક્યું છે, જે માટે સન્માન સમિતિ ગાંડીવ સાહિત્ય 
મદિરેતી આભારી છે. ગૂજરાતી સાહિત્યમાં આ એક અતિ જરરી અતે 
કીમતી ઉમેરો છે. ગૂજરાત આ ગ્રથતે આવકારરોે એવી આશા 
અસ્થાને નથી. 


જે ભાધમિહેનોએ, ડોન માર્શલવું સેવાકાર્ય પ્યાતમાં લઈ ને, સન્માન. 
કળામાં હૉંસભેર નાણાં ભર્યા, અને જેમેણે લાગણીથી તે ભરાવ્યાં, તે 
ખધાંતી ઉમેદ આ ગ્રથ પ્રગટ થવાથી પાર્‌ પડે છે. ગૂજરાતી સાહિયતે. 
એક ઉત્તમ પતિહાસત્રથતો લાભ આપવામાં તેમના ઉત્સાહનો હિસ્સો છે. . 


નસરવાતજી કાવસજી વકીલ 
સૂરત, તા. ૨૪-૪-૫૦. ) પ્રસુખ 
ડોડ રતત માર્શલ સન્માત સમિતિ. 


બસ્તાવના 


પહેલવહેલું ગૂજરાતી ઉૃત્તપત્ર પ્રગટ થયાને સવાસો વર્ષ થયાં છે. 
ગમે ગાળામાં ગૂજરાતી પત્રકારિત્વતો સળગ પંતિદાસ લખવાતો વિચાર 
“રાઈ વિદ્દાનતે થયો હશે કે કેમ એતો ઉત્તર આપવાતે આધાર નથી. એ 
પ્તિઢાસ આ પાનાંમાં પહેલી વાર રજ્‌ થાય છે. [ગ્રજરાતી જ૬ત્તવિવેચનતી 
શરૂઆતને સો વર્ષ થઈ જવા છતાં તેતુ' સળગ ૬ત્તાંત ત્યાર પછીના 
એકાદ દશકામાં ન લપ્પાયું' એ કાળના ગર્ભ માં લુમ થઈ જતી હષીકતોને 
તળવી રાખવા તરફની આપણી પ્રન્‍્નકીય ઉદાસીનતા સ્રચવે છે એમ મથમ 
નજરે લાગે, પરતુ એ કબૂલવું પડશે કે આપણી રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા જાગૃત 
થયા પછી જ ગએ વસ્તુ પણુ સઝે. ૧૮૮૪ પહેલાતો યુગ તે એ દષ્ટિએ 
અંધકારયુગ લેખાય ને ખરી અસ્મિતા ૧૯૧૬સાં એંતી ખેસટ પકડાયાં 
ત્યારથી આવી ગણાય. તે પછી જ રાષ્ટ્ર તરીકે આપણે એક સુગઠિત 
પ્રજા છીએ એવે! સ્પછે ખ્યાલ આપણુને આવ્યો. 
| રાષ્ટ્રીય અસ્મિતાની ન્નગૃતિ સાથે, ખીજી દિશાએ ઉપરાંત, 
પત્રકારિત્વે તેરેફે પણુ વધુ લક્ષ અપાયું. કેગલાક ખ'તીલા વત્તવિવેચકાના 
ઉત્સાહતે લઇ ૧૯૨૪માં અમદ્દાવાદ્માં મહેરછભાઈ પાલણુજી માદતતે 
પ્રમુખપદે પ્રથમ ગૂજરાતી પત્રકાર પરિષદ મળી. ખે વર્ષ રછીતે કરી 
ગૂજરાતતા પાટનગરમાં ગૂજરાતી પત્રકારોની ખીજછી પરિષદ મણિલાલ 
પઈચ્છારામ દેસાઈના અધ્યક્ષપદે મળી. એમાં, ગૂજરાતી પત્રકાર પરિષદતું” કામ 
સતત ચાલુ રહે તે અર્થે, ગૂજરાતી પત્રકાર મંડળ મ્થાપવા; તેતું' બધારણુ 
“સડવા વગેરે સાટે એક સમિતિ નિમાઈ અતે તેમાં ગૂજરાતના આગેવાને 


(૮) 


જૃત્તવિવેચકો સ્થાત પામ્યા, પરતુ ત્યાર પછી એ દિશામાં ઝાઝું રચતાત્મક 
કાર્ય ચયું નહિ. ૧૯૩૬માં અમદાવાદમાં મળેલા ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદ 
સંમેલનના બારમા અધિવેશનમાં પહેલી વાર નોખો પત્રકારત્વ વિભાગ 
રખાયો તે તેતે અધ્યક્ષપદે મહાદેવ હરિભાઈ દેસાઈની વરણી થઈ. તેરમા 
અતે ચૌદમા સંમેલનના પત્રકારિત્વ વિભાગના પ્રમુખપદે સામળદાસ લક્મીદ્ઞસ 
ગાંધી અતે ચૂતીલાલ વધ માન શાહ હતા. એ પછીનાં સમેલનેમાં પત્રકાસ્ત્વ 
વિભાગતે સ્થાન નહેતું અપાયુ ૬ત્તવિવેચનતે સાહિત્ય ફહેવુ' કે કેમ એ 
વિવાદને પ્રશ્ન છે તેથી સાહિત્ય સમેલનમાંથી એ વિભાગ પડતો સુકાયે હોય. 
મહાદેવભાઈએ ખારમાં સમેલનતા પત્રકારિત્ત વિભાગતે પ્રેમુખસ્થાતેથી, 
આપેલા વ્યાખ્યાનમાં આ પ્રશ્ન ટૂકમાં ચર્ચ્ષી હતો. ૧ 


“પૂત્રકારિત્વ” શખ્દ પણુ વિવાદનો વિષય છે. કેટલાક વિદ્દાતો 
“પત્રકારત્વ ” નહિ પરતુ “પત્રકારત્વ” શખ્દ યોગ્ય હોવાનું કહે છે. 
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના જેેડણીકાશમાં “ પત્રકારત્વ ” અપાયો હોઈ તે સુજ્બ 
એ શખ્દ આ નિખબધમાં વાપર્યો છે બાઈ “પત્રકારિત્ત” અતે “પત્રકારત્વ. 
ઝમ બન્ને શખ્દો ગૂજરાતી ભાષામાં રૂઢ થએલા છે. વધારે વિવાદતો વિષય. 
તા અગ્રેજમાં જેતે “ [0010211300 ” કહીએ છીએ એના અથમાં 
આવતાં બધાં અગા સમાઈ જય એવો કયો શખ્દ ગૂજરાતી ભાષામાં છે 
તે છે. “પત્રકારત્વ” કે “પત્રકારત્વ” એ શખ્દ્ોમાં “ 1૦૫૫૧11510 “નો 
તમામ ભાવ આવતો નથી, એનો શુદ્દ અર્થ “પત્રકાર હોવું તે' એ જ થાય 
છે. “પત્ર ચલાવવાનો ધધો એવો અર્થ એમાંથી ઉદ્ભૂત થતો નથી અને 
પરિણામે ધણા વિદ્દાનો મરાદી ભાષાનો “ હૃત્તવિવેચન ” શખ્દ વાપરવે। 
પસદ ડરે છે. ૧૯૨૪માં કાકાસાહેબ કાલેલકરે પહેલી ગૂજરાતી પત્રકાર 
ચૃરિષિધ્માં “પત્રકારતી દીક્ષા ” નામે નિબંધ રજૂ કર્યો હતો તેમાં આ 
પ્રશ્ન પરત્વે અગુબ્િનિર્દેશ કરતાં કહ્યું હતું કેઃ 

૬ 10૦૫૫૫દ]15 માટે આપણે ત્યાં ૭ એક શખ્દ 


ન 


? ન્ત્તવિવેચત અને ૬ત્તવિવેચકે।, "દૃ, ૩/૪ 


(૯) 


રૂઢ થયો નથી એ આશ્ચર્ય જનક છે; આતે સારુ સારા દૈનિકયી 
માંડીતે માસિક, વૈમાસિક અતે વાર્ષિક સુધીનાં બધાં છાપાંઓ 
અને તેમાં આવતી જૂજ ખખરથી માંટીતે ગભીર ચર્ચા સુધી 
બધુ જેમાં સમાય એવો શખ્દ નેઈ એ છે. આપણે ત્યાં 'લોકલૃત્ત' 
એ એવો જૂનો અતે વિપુલાય વાહી શબ્દ છે. આમાં પ્રાણુજવનતાં 
બધાં અગો આવી જય છે. એ ઉપરથી જરટર્તાલીઝમ'તે જેોક- 
વૃત્તવિવેચન' અથવા સક્ષેપમાં જૃત્તવિવેચન' કહી શકાય. ન્યાં જ્યાં 
“જર્નાલીઝમ' શખ્દ વપરાય છે તે દરેક જગાએ આ શખ્દ બંધબેસતા 
- આવે છે, ”ચ 


કાકાસાહેબના આ મત સાથે વિદ્દાતોતો મોટો ભાગ સમત ' થતો 
જણાય છે, પરતુ “ ૬ૃત્તવિવેચન ” શખ્દતો ઉપયોગ જૂજ પ્રમાણુમાં થાય 
છે. “લોક્લૃત્તવિવેચન ” શખ્દ તો સુદ્લ વપરાતો નથી. “ પત્રકારત્વ” “ક 
“ પત્રકારત્વ” શખ્દ્ષ જ નજરે પડે છે. આપણી ભાષામાં એ જ શબ્દો રઢ 
શઈ ગયા લાગે છે. આ મહાનિળંધમાં “][૦૫0૧0211500” માટે “પત્રકારત્વ” 
અતે “જૃત્તવિવેસન” બન્ને શખ્ટોતો ઉપયોગ કર્યો છે 

આ મહાનિબંધ ત્રણુ ખંડમાં વહેંચાઈ નય છે. પહેલા ખડડમાં 
શરૂઆતનાં બે પ્રકરણે સમાય છે : ગૂજરાતી બીબાંતી ઉત્પત્તિ અને વિકાસ 
તથા સુદ્રણુક્લાતું અવલોકન એ વિભાગમાં વીગતવાર આપવામાં આવ્યાં છે 
ગૂજરાતી ખીખાંતી ઉત્પત્તિ કેવા સન્નેગોમાં થએલી, એ વિશે જુદા જુદા 
વિદ્દાનાએ આપેલાં મ'તવ્યો વગેરે જણાવી તે સબંધમાં આધારો અતે 
દલીલે! સાથે અમારો મત પ્રદશિત કર્યો છે. મુદ્રણુકલાતું અવલે[કન કરતાં 
પારભકાળનાં ગૂજરાતી છાપખાનાંઓતે લગતી માહિતી કાંઈક વીગતે આપી છે. 

ખીજ ખંડમાં ૧૮રરથી ૧૯૧૮ સુધીનાં ગૂજરાતી લૃત્તપત્રાતે 
લગતી માહિતીનાં જુદ્દાં જુદ્દાં ૧૮ ડ્રકરણે છે. ગૂજરાતી પત્રકાસ્ત્વિતો વિકાસ 

ત્રણુ સ્પણ તબકકામાં વહેંચાય છે : દ 


2 પહેલી ગૂજરાતી પત્રકાર પરિષદતો રિપોર્ટ (૧૯૨૫), પૃ. ૪૩ 


(૧૦) 


તહેલો તખફો: ૧૮૨૨માં સૌપ્રથમ ગૂજરાતી અખખાર “શ્રી 
સુમબપ્રના શમાચાર” શર્‌ થયું તાંથી તે ૧૮૮૦ 
સુધીનો, 


“ખીનેે તબ ૧૮૮૦માં “ ગુજરાતી ” સાપ્તાહિકનો ઉદ્દભવ થયો 
ત્યાંથી તે સન ૧૯૧૯ સુધીતો અને 


હ 


«શ્રીજો તખકો : ૧૯૧૯માં ગાંધીજીએ “ નવજીવન “તું સુકાન 
સભાળ્યું ત્યારથી તે આજ સુધીનો. 


એમાંના પહેલા તબક્કા યા યુગતે લગતી થોડીક માહિતી ડાલ્યાભાઈ 
દેરાસરીના “સાડીના સાહિત્યતું' દિગ્દર્શન,” દીન બ૦ પૃખ્ણુલાલ ઝવેરીના 
“ગુજરાતી સાહિત્યના વધુ માર્ગસૂચક સ્તભો” અતે હીરાલાલ પારેખના 
“ અર્વૌચીન ગુજરાતનું રેખાદર્શન ”માં આપેલી છે. આ ગ્રથોાની ભૂમિકા 
વિસ્તૃત હોઈ પત્રફારિત્ત સંધી તેમાં સ્વાભાવિક રીતે સક્ષેપે ઉલ્લેખ 
થએલે છે. એમાં આપેલી વીગતનો આધાર આ પુસ્તકમાં કેટલેક સ્થળે 
લીધો છે. એ તબક્કાના અખબારના અક મુંખાઈના મુલ્લાંક્રિઝ ક્તિાબખાના 
જેવા જૂના પુસ્તકભ ડરમાં જેઇતે તેમ જ કેટલાક જૂના શ્રથોમાં તેમના 
સખ'ધી નિર્દેશ થએલા તે નનેઈવાંચી, ભેગી કરેલી માહિતીમાંથી મહત્ત્વની 
વીગત, તે પરતી સ્વતત્ર ટીકા સાથે, આપી છે. પ્રકરણુ ૩થી હ આ 
વિભાગને સ્પશે છે. _ 


ખીજ તખકામાં આવતા નસંદના “ડાંડિયો “તે લગતી કેટલીક 
મહત્ત્તતી માહિતી વિજયરાય વૈઘે તેમના “ લીલાંસુકાં પાન ” નામક 
પુસ્તકમાં આપી છે, તે સિવાય આ યુગને લગતાં પત્રો સબધી વિશ્વસનીય 
વીગત મળતી નથી, જુદાંજુદાં સાધતોમાંથી આ પત્રોની સમાલોચના 
વિસ્તૃત સ્વરૂપે પ્રકરણુ ૧૦થી ૧૯માં આપી છે. 

૧૯૧૪માં પન્દુલાલ યાત્તિકના માસિક “ નવજવન “તું તત્ર 


તા પા છ 


ગાંધીજ પોતાના હાથમાં લીધું અને તેતે સાપ્તાહિક બનાવી દીધું, ત્યારથી 


(૧૧) 


ગૂજરાતી પત્રકારિત્વના ક્ષેત્રમાં ત્રીજો તબકકો - ગાંધીયુગ - શર થયો. 
આ યુગનાં પત્રોતું' વીગતવાર અવલોકન ન કરઝું એવી આ મહાનિખધની 
ર્યાદદા પહેલેથી રાખી છે. તેમાંતાં કેટલાંક પત્રો તો બાલ્યાવસ્થામાં છે 
એટલે તેમના સબધી કશે ચોષસ મત હાલ બાંધી શકાય નહિ. વિશેષ, 
ગ્રનતી યાદમાં એને લગતી વીગતો તાજી છે એટલે એ યુગનાં અખખારોતે 
લગતી માહિતી છૂટીછૂરી ત આપતાં પ્રકરણુ ૨૦માં એકસાથે આપી છે 
તે તેમ કરતાં પત્રોનો મહત્તા જેઈ તે તેમતે યથોચિત જગ્યા આપી છે. 


દ.સવાસો વર્ષના ગાળામાં સંખ્યાબંધ ગૂજરાતી અખખાસે પ્રગટ 
-થયાં, જેમાંતાં ઘણાંતી જદગી ટકી હતી. કેટલાંક ઠીક લાંણુ' જીવત 
જીવ્યાં, પરંતુ તેમનું જ્વત જશવું ન નીવડ્યું તે પરિણામે ભુલાઈ ભુ'સાઈ 
ગયાં.) એમાંનાં ધણાં પત્રોનો તો એકે અક આજે કયાંય નનેવા મળતો 
નથી, પરતુ તેમતે લગતા નિર્દેશ અહીંતહીં થયા છે તે પરથી ૧૯મા 
પ્રકરણુમાં તેમના સબ'ધી માહિતી આપી છે. ઓછા મહત્તતાં આ પ્રષ્ીણું 
પત્રોમાં પારસી પત્રેતું પ્રમાણુ મોડું લાગશે, પરતુ તેને લગતી વીગતો 
* પારસી ગ્રકાશ “તા પોથાઓમાં સધરાયેલી હોવાથી તે આ પ્રકરણમાં 
રજ્‌ કરવાનું સુલભ થયું છે. એ માટે “ પારસી પ્રકાશ ”નાં સધળાં દક્તરે 
ઉથલાવ્યાં છે અને મળી એટલી માહિતી તેમાંય ભેગી કરી, ન્યાં બતી 
શકયું ત્યાં ખીજ આધારથી મેળવેલી હકીકતો સાથે તેની તુલતા કરી, 
શ પ્રકરણુમાં તે સમાવી છે. આ લાંબા પ્રકરણુમાં જણાવ્યા ઉપરાંત પણુ 
ઓન ટલાક પત્રો પ્રગટ થયાં હતાં, જેમાંથી કોઈકેનાં માત્ર નામ, તે 
શર્‌ થયાની યા બધ પશ્યાતી સાલ યા પ્રગટ થવાતું સ્થળ ન્નણુવા મળે છે. 
૧૪૨૦ સુધીનાં એવાં અખખારોને લગતી નોંધ પરિસિષ્ટ (૧)માં આપી છે. 


(૧૪૭૪-૩૫થી ગૂજરાતી પત્રકાર્ત્તિ ગાંધીયુગની અશરમાંથી 
નીકળી ગયું છે,;એ અરસામાં પ્રગટ થવા માંડેલાં પત્રોને લગતી માહિતી-- 
“ તૃદેમાતરમ્‌” અતે “ માતૃભૂમિ” સખધી “ જત્મભૂસમિ “તે લગતી 


“ને તે 


ચર્ચા કરતાં ઉલ્લેપ્પ ડશ્વાતી આવશ્યક્તા લાગી છે તે ખાદ ડરતાં-આ 


(૧૨) 
મહાનિબધમાં આપી નથી, એટલે સન ૧૮૨૨થી ૧૯૩૫ સુધીમાં પ્રગટ 
થએલા ગ્રૂજરાતી વર્તમાનપત્રો સબંધી એમાં ચર્ચા કરી છે અને તેમ 
કરતાં તેમને લગતી ૧૯૪૦ સુધીની વીગત્તા એમાં આપી છે. કાઈ 
દાખલામાં એ પછી મણત્ત્તો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો હોય, જેવો કે કોઈ 
પત્રનું લિમિટેડ કપતીતે સોંપાઈ જવું (દા. ત. “સદેશ”નું), 
માલિ#માં ડ્રેરબધ્ધી (દા. ત. “ ગુજરાતી પચ ”તી) વગેરે, તો તે સબધી 
નિંદેશ કરી લીધો છે. મહાનિખધ લખાઈ ગયા પછી કોઈક પતો સખ'ધી 
અગત્યના ફ્રેર્દ્રાસો થયા છે, પરતુ ઉપર ટાંકેલી સમયની મર્યાદાને કારણે તે 
ફેરફાર સબધી એમાં ઉલ્લેખ નથી કર્યો. 


આ સહાનિખ'ધના ત્રીન્ન ખંડમાં ચિત્રો તથા મર્સચિત્રો, પત્રકાર્તિવનું 
હાસ્યાંગ અને નિયમન વિષે જુદાં પ્રકરણો આપીને તે પછીના ર૪મા 
પ્રકરણુમાં આખા ય વિષયતું વિહગાવલેોકત કયું” છે. છેક શરૂથી માંડીને 
તે લગભગ આજ સુધીના ગૂજરાતી પત્રફારિત્વતું ઘડતર, તેની નીતિરીતિ, 
તેના આંતરપ્રવાહો અને તેના વિવિધ અંગો સખંધી સમીક્ષા કરી છે. 
ગૂજરાતી શૃત્તવિવેચતે અતુભવેલા યુગોનાં લક્ષણો, સાહિયને તેણે આપેલું 
પોષણુ, ભાષાના વિકાસમાં તેતો ફાળા, સામાજિક અતે રાજકીય સુધારા 
તરકતું તેતું' વલણુ, પીછું પત્રકાક્ત્વિ, જહેરખખરો, વગેરેતે લગતી 
ચર્ચા આ મ્રકરણુસાં કરી છે. 


આ વિષય અગે કાંઈ વિશ્વસનીય માહિતી મળે એમ હોય તો 
તે માટે સરકાર તરફથી પ્રસિદ્ધ થએલાં દક્તરો, સુબાઈના સરકારી દક્તર 
ખાતાંમાં જઈને તપાસતાં, સુંખાઈ સરકારના વાર્ષિક અહેવાલો ( 1૨૯૦૦૫5 
બા પ૯ તત્લ તતરંળળ ૦ દલ 20101049 ત્૦ડાંતંલ1૦ )માં 
દૃલિડાનાં શૃત્તપત્રોને લગતી કેટલીક માહિતી જેવા મળી. એમાંથી, ગૂજરાતી 
વૃત્તવિવેચનના ગ્રંથમાં સ્થાન પામવા યોગ્ય જે વીગત જણાઈ તે પરિશિષ્ટ (ર) 
રૂપે આ મહાનિબ'ધમાં આપી છે. એ બધીય વીગત સરકારદૃષ્ટિએ 
અપાયેલી છે. જુદાં જુદાં ગૂજરાતી પત્રો સબધી યોગ્ય વિવેચન તેતે 


(૧૩) 


લગતાં પ્રકરણોમાં વીગતે કરેલુ' હાઈ સરકારી અહેવાલામાંથી ઉતારા આપતાં, 
તે વિશે કથી ટીકા કરી નથી. 


સુંબાઈ અમદાવાદ તથા વડોદરા જઈતે લાંતાં પુરતફાલષો, 
વર્તમાનપત્રનાં કાર્યાલયે, ત્યાંના વિદ્દાન અને વૃત્તવિવેચનના વિષયમાં માહિતી 
ધરાવતા વચેોલૃદ્દ સજ્જતો વગેરેની સુલાકાત લઈતે આ વિષયતે ,લગતી 
માહિતી ભેગી કરી છે. કેટલાક પત્રકારોએ ઓ દ્થિમાં સારો રસ લીધેદ 
છે અને તેમના કાર્યા્લયમાંતી ફાઈ લો જેવાની સગવડ કરી આપી છે. 
કેટલાક આ દ્શિમાં ઉત્સાદ હોવા છતાં, આજતા દૈતિક વર્ત માનપત્રની 
કચેરીની દોડધામમાં પુષ્કળ પરોવાયેલા રહેવાતે કારણે ઝાઝા સહકાર આપી 
નહોતા શક્યા. જૂતાં પત્રોના કાર્યાલયમાં, જૂતા અખખારોની ફ્રાઈલિના ડું ગર 
સામે બેસીને જજ ર્તિ થએલી ફાઈલ જેવા-તપાસવાનું કામ જેમ અમારે 
સાટે તેમ એ કાર્યાલયના સ ચાલક્રો માટે અગવડભરયું” 'હુતુ;ુ છતાં કેટલાક 


જૂ 


વિદ્યાવિલાસી પત્રકારોએ એ દ્રિમાં એકરે સારો સહકાર આપ્યો હતો. 


સુંબાઈના “કામાં ઓશ્થિત્ટલ ઈન્સ્ટિટયૂટ” અતે અમદાવાદના 
“ ગુજરાત વર્નાકયુલર સોસાયટી ” (હુવે “ ગુજરાત વિધયાસભા “ના પુસ્તક- 
ભડારોમાં સગ્રહાયેલા જૂના ગ્રથે આ વિષયને લગતી કેટલીક જરૂરી વીંગત 
ભે્મીં ફરવામાં ઉપયોગી થઈ પડ્યા હતા. આ વિષયતે અગે સખ્યાખધ' 
પુસ્તકો જેવાં પડ્યાં અને તેમાંનાં જે પુસ્તકોમાંથી આ મણાતિબધમાં 
વીગત ઉતારી છે ચા કાંઈ આધાર લીધો છે ત્યાંત્યાં ટિપ્પણો આપીને” 
તેતો નિર્દેશ કર્યો છે. ઉપરાંત, મહાનિબધતે છેડે મથસ્રચિ આપી છે. આ 
વિપયતે લગતી મછત્તતી તારીખો પણુ છેવટે આપી છે, જેથી અમુક 
બાબત ક્યારે ખનેલી તે નેવું સરળ પડે, 


કૂરદુનછ મર્ઝબાન, દાદાભાઈ નવરોજી, કરસતદાસ મછાછ, કેખશર્‌ 
કાબરાછી, પાલણુછ દેસાઈ, કવિ નર્મ શકર, મહેરજભાઈ માદન, ઈચ્છારામ” 
દસાઈ જેવા મહારથીએએ જે ક્ષેત્રમાં કાર્ય કયું છે અને આ યુગના 
જગતના અસાધાંરણુ પુરુષ ગાંધીજએ ને ક્ષેત્રને અનોખી દિશા દેખાડી છેં 


(૧૪) 


“એનો પતિહાસ વર્ણુવતા આ મહાનિબંધ, અર્વાચીન ગૂજરાતતા સાંસ્કારિક 
“ઇતિહાસ ઉપર સારો પ્રકાશ આપશે એવી ધારણા છે, 


૫૫૦ ૫૭% નનો 
હિઝ રચ ને 


૧૯૪૯ની શરૂઆતમાં પૂરો થએલો આ વિષય ૧૯૫૦ના મધ્ય 
ભાગમાં પ્રગટ થાય છે. એ વચગાળાતી ઝ્રુદ્ત દરમિયાન ગૂજરાતી 
વૃત્તવિવેચનના ક્ષેત્રમાં કેટલાક અગત્યના ખનાવો ખન્યા છે. “ સાંજ વર્ત માત ” 
“અને “ ગુજરાતી પચ ”, જેમને માટે સ્વત'ત્ર પ્રકરણો લખવામાં આવ્યાં" 
છે તે, ખંધ થઈ ગયાં. “ સાંજ વર્તમાત ” ૧૯૫૦ના મે માસથી મીતુ 
અર્જ્નેર? દેસાઈના તત્રીપદે માસિક સ્વર્ષે નીકળે છે. વડોદરાનું 
"*ન્વગુજરાત ” પણુ આથમી ગયું છે. “ સયાજી વિજય ” પોતાનુ” 
દિસાપ્તાહિક સ્વરૂપ ફેર્વીતે દૈનિક બન્યું છે. “દેશી મિત્ર ” પોતાતી સ્વતત્ર 
હસ્તી મિટાવીને, સરતથી નવા નીફળેલા દૈનિક “ નવયુગ ” સાથે જડાઈ 
નીકળવા માંક્યું, પણુ એમાંથી ઝટ છૂટા થઈતે તરત જ, સૂરતતા ખીન્ન 
નવા દૈનિક “ લોકશક્તિ ”માં ભળ્યું” છે. સરતતું “ પ્રતાપ ” “ લોકપ્રકાશન 
લિમિટેડ ”માં ન્નેડાયું અને છૂટું પડ્યું. અમૃતલાલ દલપતભાઈ શેઠ 
“* જન્મભૂમિ ”ના તત્રીપદેથી છૂટા થયા અને મોહનલાલ તુલસીદાસ મહેતાએ 
* (“સોપાન ”) એમનું સ્થાન સ ભાળી લીછું. આ અતે એવા ખીન્ન ફેરફારો આ 
ગાળામાં થયા છે; પરતુ આ વિષય માટે, ઉપર જણાવ્યા અનુસાર, સમયની 
જે મર્યાદા બાંધી છે એને લઇતે, થોડાક જર્રજનેગો-સુખ્યત્વે શાબ્દિક-ફેરકાર 
કઢી છે એ ખાદ કરતાં, જે સ્વરૂપે લગભગ દોઢ વર્ષ ઉપર આ વિષય 
પૂરો થએલો એ જ સ્વરૂપે પાછળનાં પાતાંઞામાં તે પ્રગટ થયે છે. 
આઢલું ષ્યાનમાં રાખવા વાયક કૃપા ફરે. 

૧૯૪૯ના ઓગસ્ટમાં મુંબાઈ વિઘયાપીકે મતે “ ડૉકટર ઓક 
ફ્િલોસોણી ”તી પદવી આપી. એ પ્રસંગને નિમિત્ત બનાવી, સાહિત્ય અને 
સામાજિક સેવાના ક્ષેત્રમાં, ગયા ખે દશકા દરમિયાન, મારી શક્તિ અનુસાર 
મેં જે સેવાકાર્ય કર્યું" હોય એતી કદર રૂપે મારું સન્માન કરવાતે મારા 


(૧૫) 


મિત્રે અને મારા કાર્યના ન્નણુકારોએ ઠરાવ્યું. એ સાટે તેમણે સન્‍માન. 
સમિતિ રચી નાણાં ભેમાં કરવા માંડ્યાં. મારા સુરખ્બીઓ-મિત્રોતી આ. 
ઈચ્છાને હું અવગણી ન શકયો, પરતુ મેં તેમતે એટલી, વિનતિ 
કરી ક તેએ ભેગાં કરે એ નાણાંમાંથી સન્માન અગે જેમ બતે એમ 
એછો ખર્ચ કરવો અતે બતે એટલી વછુ રકસ બચાવી તેતો કાંઈ ખીન્ને. 
નકર ઉપયોગ કરવે।. મારી એ સચતા એમણે સ્વીકારી અતે ભેગા થએલા 
સન્માનકાળામાંથી સારી રકમ ખચાવી તેનો ઉપયોગ માસ આ “ ગૂજરાતી 
પત્રકાર્ત્તિના ઇતિહાસ “તી પ્રસિદ્ધિમાં કરવાને ઠરાવ્યું. આ નિર્ણય માટે 
સન્માન સમિતિના સભ્યોનો હું ત્રદણી છું. સત્માનફાળામાં તાણાં ભરીતે 
જેમણે આ પુસ્તકતા પ્રકાશનમાં સાથ આપ્યો છે એમનો હું આભારી છું 

« ગાંડીવ સાહિત્ય મદિર “ના સંચાલક શ્રી. નટવરલાલ મૃહીચદ. 
માલવીએ આ ત્રથના પ્રકાશનમાં ઘણો ઉત્સાહ દાખવ્યો છે અતે એ 
ગ્રકાશન સંસ્થાના વ્યવસ્થાપક શ્રી. હરગાવિંદ મછારામ મોદીએ સુદ્રણુ. 
દરમિયાન દિવસો સુધી અંગત તકલીફ લઈ ને મતે કીમતી સહકાર આપ્યો 
છે. આ સદ્ભાવ સાટે એ બન્તેતો હું અતરથી આભાર સાતું છું 


મારા પૃજ્ય ગરુ પ્રા. વિષ્ણુપ્રસાદ રણછોડલાલ ત્રિવેદીએ આ 
વિષય તૈયાર કરવામાં મતે આંપેલ માગદશન માટે હું એમતો ત્રરણી રહીરા. 


જ%ળાંતી વખાર - 
. કણપીઠ, મ્રરત ર 


તા. ૭૧-૪-૧૯૫૦ 


અનુક્રમણિકા 


'વિષયસ'ઘ્ષેપ ... ટ... 


[૧] 
ગૂજરાતી ખીખાંતી ઉત્પત્તિ અતે વિકાસ 
છાપખાનાં તથા મુદ્રણુકલાનું અવલોકન 


૯૦૧૦ 


[૨] 

મુંબઈ સમાચાર 2 

સુખઈ ચાણુક ન કે 
“મે જમરેદ ક 
વર્તમાંત અને શમશેર બહાદુર * 
રાસ્ત ગોકૂતાર રર ફડ 

સત્ય પ્રકાશ દ કડ જે 
સ્વતત્રતા ક પ: 2 કશ 
ગુજરાતી હિય રકે ૦ 


ગુજરાત મિત્ર, ગુજરાત દર્પણુ ને દેશી મિત્ર 


કક૬ 


૦૭૦ 


કકક 


૨૧ 
૩૮ 


૫૧ 
દૃ 
૭્દ 
૮૮ 
હ્પ 
૧૧૧ 
૧૨૩ 
૧૩૧ 
૧૪૮ 


(૧૭) 


ખેડા વર્તમાન અતે સયાજી વિજ્ય ... 


ડાંડિયો કે કે 
સત્ય મિત્ર અતે ક્યસરે હિંદ ટ 
મનખ ક રેક 
મુજરાતી પચ સ કમક 
સાંજ વર્તમાન પર ક 
હિંદુસ્તાન જૂથ સ - 
પ્રષ્નીણું પત્રો ક 
ગૂજરાતી જૃત્તવિવેચનમાં નૂતન જીવનનો 


[૩] 


સિત્રો અતે સર્મ ચિત્રો ... ક 
હાસ્યરસિક કટારો ક દ 
પત્રકાર્ત્વિતું તિયમન ક... ક 
ઉપસહાર કેક ક 
પરિશિષ્ટ (૧) સ 
પરિશિષ્ટ (૨) મન 

ત્રચસૂચિ કક ક 
સહસની તારીખો પક 


યુગ 


૧૬૧ 
૧૬૮ 
૧૭૮ 
૧૮છ 
૧૯છ 


«....ન્‍વર્તમાતપત્ર એ ભારે રાક્તિ છે. 
પણુ જેમ તિરંકુશ પાણીને ધોધ ગામના ગામ 
* ડ્ઠખાવે છે ને પાકને તાશ ડરે છે, તેમ 
નિરકુશ કલમને ધોધ :તાશ ફરે છે. એ 
અ'કુશ ખહારથી આવે તો! તે નિરકુશતા 
કરતાં વધારે ઝરી નીવડે જે. અ'દરતેદ 
અ'કુશ જ લાભદાયી હોઈ શકે. 

“આ વિચારસરખણી સાચી હોય તે. 
દુનિયામાં કેટલાં વર્તમાતપતેઃ તભી શકે ? 
પણુ તકામ્ને ખ'ધ કોષ ૩રે? કોષ કોને 
 નકાસું ગમે ? ફામતું ને નકાસું સાથે ચાલ્યાં જ 
કરવાનાં. તેમાંથી મતુખ્યે પોતાની પસદગી 
કરવાની રહો.” 


* ગાંધીજ * 


વિષચસંક્ષેપ 


(૧) 

ત્રક્ર્ણુ ૧? ગૂજરાતી બીબાંની ઉત્પત્તિ અતે વિકાસ 

ખીખાં ખન્યા પૂર્વેના હસ્તલિખિત ગ્ર'થે। - લહિયાઓની 
લેખનકલા - સુદ્રણુકલાનું આગમન - ચીનમાં પ્રચલિત છાપ- 
કામની રૂઢિ - હિંદમાં સુદ્રણુકલાને પ્રચાર - ભીમજી પારેખતું 
કાર્ય - સુબાઈમાં છપાયેલું ૧૭૮૦તુ' મથમ અગ્ેજી પચાંગ - 
રુસ્તમજી કેરસાસ્પજીતું છાપખાતું - ૧૭૯૭માં “ખોસ્બે 
કૂરિયર ”માં છપાચેલી ગજરાતી જાહેરખખરો -- એ માટે 
જીજીભાઈ છાપગરે પાડેલાં સૌપ્રથમ ગૃજરાતી ખીખાં - 
“પશ્ચિમ હિંદનેો કેક્ટન” કેોણુ? - ૧૮૧૨સાં તૈયાર થએલ 
દેવતાગરી અક્ષરોના ટઢાઈપ - જાવજી દાદાજીએ સ્થાપેલ 
નિર્ણુયસાગર પ્રેસ અને કફ્‌ઉન્ડ્રી - ઈચ્છારામ દેસાઈ ને 
“પ્રી ગૂજરાતી ટાઈપ ફાઉન્ડ્રી ”ની સ્થાપના. 


ચક્રણુ ૨$ છાપ'ખાનાં તથા સુદ્રણુક્લાનું અવલોકન 
યા રી વેષારી પત્રવહેવાર - સરકારી 

યાદીઓ - “કાસદો” અને “ આંગડીઆ” - સધ્યકાલીન 

રીક ફેરદુનજી મર્ઝબાને સજીવન કરેલી ખેપિયા 


૧ 


૨ ચૂરાતી પત્ફારિત્વને ઇતિહાસ 


અને આડતિયાની પથા - “ સુ'બઈ સમાટ્યાર ” છાપખાતું - 
“ સુંબઈ દુરબીન * શિલા છાપખાતું - ચૂરતડુ, મિશન છાપ- 
ખાતુ -- દુર્ગારાસ સહેતાજીતું' છાપખાનું - “ ગુજરાત વર્નાકુ કયુલર 
સોસાથટી” 7” -ગૂજરાતતું પહેલવહેલું અખખાર: “વર્તમાન 
પતર્‌” - અમદાવાદનાં કેટલાંક આગલાં શિલા - છાપખાનાં - 
ખીભાંપદ્ધતિનાં છાપખાનૉ - 'સિસકાક્ષરા મેળવવાની 

શકેલી - ગૂજરાતી ખીખાંમાં વૈવિધ્યનો અભાવ - નેડાક્ષરો 
સબ'ધ્ી મહેરજીભાઇ સાટનતું મંતવ્ય - સુદ્રણુકાસમાં ઝુમાર 
કાર્યાલયની સિદ્દિ - સચ્ચત્રિ ગૂજરાતી પુસ્તકે! - સુદ્રણુકામ 

સખ'ધ્રી સંપૂર્ણ માહિતીસૂચના આપતા અધિકૃત ગૂજરાતી 
પુસ્તકનો અભાવ. 


(૨) 
યડેરણુ ૩$ સુંબઈ સસાચાર 
હિદતુ' સૌપ્રથમ દેશી વત માનપત્ર “ સ'ગખાદ કેસરી જ 
-ખીજી ભારતીચ અખખાર ક્રદુનજી મર્ઝમાનતનું “શ્રી 
સુમખઇના શમાચાર” - તેને લગતી “ મદેહનજર * ક 
સરકારની મદદ - ૧:૩૨માં સાપ્તાહિકને સ્થાને દૈનિક સ્વરૂપે 
સમાચાર પૂરા પાડવા ગ્રાહકેતે જ વિનતિ - ૧૮૩૩માં 
દ્રિસાપ્તાહિક - પત્રની વાશ્વનસામગ્રી - કાવ્યનો નસૂતે - વેષારી 
વર્ગને ઉપચોગી સમાચારને મહત્ત્ત - ૧૮૩૨માં ક્રટુનજીએ 
છોડેલેો પત્ર સાથનો સખધ -પત્રની ગ્રાહકસખ્યા - 
સાલિકીમાં ક્રેરગદલી - પત્રની નીતિ - એ નીતિની સરકારે 
કરેલી પ્રશસા. 


4વિપયસ'ક્ષેપ 


સક્રણ ૪ : -સુ'બર્ઈ ચાક 

 ' જૃદ્રન્માં “ઝુમખઈના વર્તમાન” ની સ્થાપના - તેનું નું 
નામઃ “શ્રી ઝુમખક્ના ચાખુક” - “સુ'મભઈ સમાચાર” સાથે 
વિરોધ - “ચાખુક”ને। ત'ત્રી નવરોજી ચાનદાર્‌ - તેના ચાખખા - 
તૈના અન્યાયી, એકતરક્રી અને અયુક્ત લેખો - તેની સામે 
અદનથ્થીનો દાવો - તેમાં'તેની થએલી ખુવારી -ષત્રની માલિકીમાં 
થએલ કરકરા - “અખખારે સોદાગર તથા સમાચાર દર્ષણુ ” 
સાથે જડાઈ જવુ. 


-્મક્રણુ "પ : જસે જમશેદ 

પારસી પ'ચાયતને। પક્ષ લેવા ૧૮૩૨માં થએલી સ્થાપના - 
“જામે જમશેદ” નામ કેમ રખાયું ? - શરૃમાં સાપ્તાહિક, 
૧૮૩૮થી દ્વિસાપ્તાહિક અને ૧૮૫૨થી દૈનિક સ્વરૃપે - એક- 
“વીસ વર્ષ નો પહેલે! જીવન-તખક્કો - “ છેકરવન ત'ત્રી” કેખશરૂ 
કાબરાજી - ૧૮૮૩તું મહત્ત્વનું વર્ષ - જેહાંગીર અને ક્રિઝશા 
“સર્ઝખાનના અમલમાં પત્રે સાધેલી પ્રગતિ - “મે ”એ 
“ખેલેલા કેટલાક ઝનૂની જગ - “જસે”ની ભાષા - શતાખ્ટિની 
ઉજવણી - કે।મી પ્રશ્ચોમાં પત્રની સ્થિતિરક્ષક નીતિ - “જમે 
“જમશેદ્ટ વીકલી” - પત્રની નીતિમાં આવેલ પલટે. 


અકરણુ ૬ # વરતસાંન અતે શસરોર બહાદુર 

તળ ગૃજરાતતુ' સૌપ્રથમ ગૂજરાતી અખખાર - એના 
સ'ચાલન માટે શરૃની વિચિત્ર ગોઠવણુ - અમદાવાદની તુરંગના 
તહીવટ સબધી ચાટગાર કિસ્સો - “ખખરદાર ૬ર્પકી?” અને 


૪ ગૂક#રાતી પતકારિત્ગતા ઇતિહાસ 


“ શમરેર બહાદુર” સાથે વિરોધ - “ શમશરેર ખહાડુર ”નુ” 
સૂલ્યાંકન. 


ગ્રક્રણુ ૭ $ રાસ્ત ગોરફેતાર 

એક સુધારક વાજિત્રની જરૂરિયાત -૧૮૫૧તુ' પારસી- 
સુસ્લિમ ટુલ્લડ - પારસીઓને થએલે! ગેરઈન્સાફ્‌ - તે સામે. 
પડકાર કરતું ૧૮૫૧માં શર્‌ થએલુ' પખવાડિક “રાસ્ત ગાફતાર” -- 
ત'ત્રી દાદાભાઈ નવરોજીતું નિવેદન - ૧૮૫૨માં “રાસ્ત” 
સાસ્ાહિક સ્વરૃપે - દાદાભાઇ વિલાયત જતાં પત્રની દોરવણી. 
સાટે નિમાચેલી સસિતિ - શરૂમાં એમાં આવેલા સુખ્યત્વે પારસી. 
સમાજને સ્પર્શતા સુધારા સબ'ધી લેખો - ૧૮૫૮થી એસાં 
આવવા માંડેલી તમામ કેસોને લગતી ચર્ચા - ૧૮૫૮થી શરૃ 
થએલે! અચ્રેજી વિભાગ - ૧૮૬૧માં “સત્યપ્રકાશ”તુ' એની. 
સાથે ન્નેડાઈ જવુ - પત્રના ત'ત્રીઓ - કેખશર્‌ કાખરાજીની 
દોરવણી હેઠળ થએલે। વિકાસ - કૉંગ્રેસ સાસેના કાખરાજીના' 
વિરોધી વિચાર - દાદાભાઈનો કચવાટ - પત્રની રાજકીય. 
નીતિને કાખરાજીએ કરેલો ખચાવ - “રાસ્ત”ની ભાષા - કપોળ 
સુધારકોની પીછેહઠ પર “રાસ્ત”ના પ્રહાર - ૧૯૦૧માં સુવર્ણ 
મહોત્સવની ઊજવણી - ખદનક્ષીની ફ્રીઆદેો - પાલણુજી દેસાઇ 
ત'ત્રીસ્થાને - ૧૯૧૮માં “પ્રજામિત્ર અને પારસી”માં ભળી જવુ” 
- એના પ્રગતિવાદી સામાજિક અને સાંકડા રાજકીય વિચારે, 


ત્રક્રણુ ૮ : સત્યપ્રકારા 
હિંદુઓના સામાજિક પ્રશ્ચોની છણાવટ કરવાના પ્રધાને 
“ઉદ્દેશથી ૧૮૫૫માં થએલી સ્થાપના - “છપ્પન ભોગ”ની ચર્ચા - 


૧વપચનસ કેપ કૃ 


કરસનદાસ સૂળજીએ “સત્યપ્રકાશ”સાં વેષ્ણુવ મહારાજે સાચે 
કરેલા પ્રડારો - બીજા પત્રોએ તેમને આપેલ સમર્થન - 
“૪ટુનાથજી મહારાજ અતે નર્મદને શાગ્ટ્રાર્થ -૨૧-૧૦-૧૮૬૦નેા 
કરસનદાસને। યાદગાર લેખ - જટરુનાથજી મહારાજે તૉંધાવેલી 
ખદનક્ષીની ક્રીઆદ - જેસેક આર્નૌલ્ડતા મશહૂર ચુકાદો - 
સહારાને સામે થએલા આક્ષેપો સખ'ધી ડો૦ થૃથીના વિચારો - 
મહીપતરામ રૂપરામ ત'ત્રીસ્થાને - પરદેશગમન પ્રસગે પત્રકાર 
અ'ધુએએ કરસનદાસને આપેલું થાનપત્ર - પત્રની ભાષા - 
“સ્ત ગેોક્તાર” સાથે ભળી જવુ. 


શ્રડ્રણ્‌ ૯ ૬ સવત વતા 

૧૮૭૮માં સૂરતમાં “શારદા પૂજક મ'ડળી”ની સ્થાપના - 
એના તરક્થી ઇચ્છારાસ દેસાઈએ પ્રગટ કરેલુ' “સ્વત'ત્રતા ”-- 
પહેલા જ અકમાં રાજકીય વિષયની ચર્ચા - સ્વત'ત્ર થવાને 
ગ્રજને હાકલ કરતા નેરદાર લેખો - ૧૮૭૮તું સૂરતનું મોટુ 
હુલ્લડ ને હડતાલ - એ અગે પત્રકારોની ધરપકડ -'“સૂરત 
શયટ કેસ * - નિર્દ્ેષ મુરવાર થયેલા આરોપીએ - “સ્વત'ત્રત”તુ” 
“ ડક્લેરેશન ” લેવાતું જ રહી ગએલુ' - સુકદ્માને લીધે” 
બંધ પડચું-મસાર્ચ ૧૮૭૯માં ઝ્ુતઃ પ્રગટ - આડ'ખરી 
સ'સ્કૃતપ્રચુર રેલી - એપ્રિલ ૧૮૭૯માં કીકાભાઈ પરભુદાસને 
સોંપાચેલાં મંડળી ને માસિક - ૧૮૭૯ની આખરે “ સ્વત'ત્રતા ” 
અધ - રાજકારણી ચ્રર્ચામાં “ સ્વત'ત્રતા તું પ્રસ્થાન. 


ગશ્રક્રણુ ૧૦ : ગુજરાતી 
૬૮૭૬થી ૧૮૮૦ના ગાળાનું મહત્ત્વ - હિંદુ સમાજને. 


હ ગૂ૪રાતી પગકારેત્વનો ઇંતિહાસ્જ 


સ્પર્શતા પ્રશ્નોના પડઘો. પાડનાર તે દોરવણી આપનાર અખ- 
બારની આવશ્યફતા - મંગળદાસ નથ્થુભાઇની આરથિંકે 
સહાયતા - ૧૮૮૦માં ઈચ્છારામ દેસાઈએ શરૃ કરેલુ' “ગુજરાતી”- 
તે પહેલાંનાં ગૂજરાતી પત્રો - પત્રની નીતિ વિષે નિવેદન - 
પત્રના સહાયકો - ધીમી પણુ મકમ પ્રગતિ- ૧૮૮૪માં “ગુજ- 
રાતી પ્રિન્ટિગ પ્રેસ”ની સ્થાપના - રાજકીય વિષયોની સ્વત'ત્ર ભાવે. 
વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા - ક્રિજશા મહેતાને આપેલું સખળ 
સમર્થન -“ ગુજરાતી ”ની રાજકીય કાબરી: “ડિન્દ અને. 
બ્રિટાનિયા” - પત્રની રાજકીય નીતિ સબ'ધી સ્પષ્ટીકરણુ - 
સમાજ અને સસારસુધારાની ખાખતમાં પત્રની પ્રરક્ષક 
નીતિ - “ સનાતન ધર્સ તો! પક્ષવાદ - ગૂજરાતી ભાષા અએે 
સાહિત્યની વૃદ્ધિમાં તેના હિસ્સે - ૧૮૯૧થી ગ્રાહકેને 
દર વર્ષે પુસ્તક ભેટ આપવાની દાખલ કરેલી પ્રણાલિ - ૧૯ ૦૮થી 
શ્રસિશ્ધ થવા માંડેલા ખાસ દીપોત્સવી અ'કે - વિનોદી લખાણે। - 
સાપ્તાહિક પત્રકાર્ત્વિને સાંપડેલો વિશિષ્ઠ ઘાટ - ગૂજરાતી 
જૃત્તવિવેચનમાં નવા યુગનું મ'ડાણુ - ૧૯૦૪માં રૈપ્ય મહે- 
ત્સવની ઊજવણી - ૧૯૧૦માં સરકારે માગેલી રા. ૨૫૦૦ની. 
જામીનગીરી - ઇંચ્છારામત્તું અવસાન - સણિલાલ દેસાઇ 
તત્રીસ્થાને - નાના ભાઈઓએ ખરીદી લીધેલું પત્ર - ૧૯૩૦માં 
નટવરલાલ દ્દેસાઈ ત'ત્રીપદ્દે - એમણે સમનવેલીં પત્રની નીતિ - 
આજનુ નિર્બળ “ ગુજરાતી *. 
સકરણુ ૧૧૬ ઝુજરાતમિત્ર, ગુજરાત દર્પણુ ને દેશી સિવ. 
૧૮૬૩માં “સુરતમિત્ર” સાપ્તાહિક - ખીજે વર્ષ 
નામમાં ફેરફાર: “ ગુજરાત મિત્ર ” - ત'ત્રી દીનશા તાલેચાર- 


વિષયસ'ક્ેષ શ 


ખાને પ્રનલાભાથ્રેર ઉડઠાવેલા વિરોધે ને ચર્ચા - “ ગુજરાત 
મિત્ર ”ની પ્રતિષ્ઠા - દેશી રાજ્યોની ટીકા - માલિક્ીમાં ક્રેરક્રારી - 
સુધરાઈના કારોબારમાં લીધેલે! ઉત્સાહ -- “ સૂરત રાયટ કેસ” - 
માલિષ્ટીમાં કરી ક્રેરકારો - ૧૮૮૮માં “ ગુજરાત દર્પણ ”ની 
સ્થાષના - સ્થાનિક સ્વરન્તયના પ્રશ્નોમાં લક્ષ - ૧૮૯૪માં 
“ મિત્ર” અને “દર્પણ ”તું' જેડાઇ જવું - ૧૮૮રના ખભાત્તના 
અખેડામાં “મિત્રે” ભજવેલેો મહત્વનો ભાગ - પત્રની 
નીતિ - ૧૮૪૩માં “દેશી સિત્ર” સાપ્તાહિકની સ્થાપના - 
નજીવી કિમત અને રમૂજી લેખો એની વિશિષ્ટતા - એમાં 
આવેલ રમૂજનો પ્રકાર - રમૂજી શૈલીમાંજ અવાચેલી 
ખખરે - કેટલાંક રસિક ટ્રષ્ટાંત - સામાજિક ખાખતેોમાં તેણે 
પજાને કરાવેલું માર્ગદર્શન - લોકપ્રવૃત્તિને સમર્થન આપનાર 
પ્રજાકીય પત્ર - સાપ્તાહિક ઉપરાંત નીકળતી દૈનિક આવૃત્તિ - 
આજે એતું સ્થાન. 


ગ્રક્રણુ ૧૨ $ ખેડા વર્તમાન ગને સયાજી વિજવ્ઢ 


૧૮૬૧માં “ ખેડા વર્ત કાન “તે! ઉઠ્ઠભવ - ખેડાની પ્રન્તસાં 
વાચન વગેરેનો પ્રગટાવેલો શોખ - ૧૮-૪૭-૧૮૬૪ના અ'કતી 
તપાસ - એણે કરેલી સાધારણુ પ્રગતિ - વડોદરામાં વૃત્ત- 
વિવેચનની શરૃઆત - દામોદર ય'દેતું “ સયાજી વિજય ” - 
૧૮૯૯માં માણેકલાલ ડોકટરને દાથ આવેલ એનો કારા- 
ખાર - પત્રની નીતિ - “નવગુજરાત ”ની જ૧૯ર૩માં થએલ 
સ્થાષના - “ સયાજી વિજય ”ની ભેટોમાં રમણુલાલ દેસાઈની 
નવલકથાઓ. 


૮ ગૂજરાતી પગકારિત્યને ઇતિહાસ 


ચકરણુ ૧૩ : ડાંડિયો 

કેવા સ'જેગોમાં અને કયા ઉદ્દેશથી “ ડાંડિયો “ની 
શરઆત થઈ - એમાં સુ'ખખ્ય લખનારા - “ડાંડિયા ”ની ત્રણ 
શ્રેણી - ૧૮૭૦માં “ સન્ડે રિવ્યૂ ” સાથે નેડાઈ ગયુ - વાચન- 
સામગ્રી - ચાસ્યતા એના લેખોતું સામાન્ય લક્ષણુ - સવા 
વર્ષની પ્રથમ શ્રેણીમાં એણે કરેલાં “ પરાકમ ” - રાજકીય 
પ્રશ્નોમાં રસ -સ્વદેશાભિસાન અને સ્વમાનભાવના ન્તગ્રત 
કરી - ભાષા અને શૈલી -- વિજયરાય વૈદ્યનું' મ'તવ્ય - ૧૯૩૬માં 
એ જ નાસે મસિદ્ધ થએલુ' વીમાવાળાતુ' સાપ્તાષ્ડિક - “દાંડિચો”, 
“ક#ટલર” અને “સ્પેકટેટર” સાથે સાસ્ય, 


પ્રકરણ ૧૪૬ સત્ય મિત્ર અને કુયસરે હિન્દ : 

પારસી પ્રશ્ષોમાં જૂનવટની હિમાયત કરતા “ મનસુખ ” 
-૧૮૪૪માં એમણે શાર્‌ કરેલું “ સત્ય મિત્ર 7” - વિરોધીએ! 
સામે કરેલ સખત ટીકા - ધર્સા'પપણાને કારણે સમાજમાં 
ટ ટાક્સાદતું કારણુ ખનેકું પત્ર - પારસીએની ગૂજરાતી ભાષા 
સ'બ'ધી સનઃસુખરામ સૂર્યરામના વિચારો - એની મનસુખે 
લીધેલી તયાસ - ૧૮૯૩માં પત્રની માલિકી ખદલાઈ - ૧૮૯૮ની 
આખરે તેતું ખધ થવું - એ જ નામે મહેરજીભાઈ માદને શરૂ 
કરેલુ' નવું સાપ્તાહિક - “સત્ય મિત્ર “થી સાવ ઊલટુ' 
“ક્યસરે હિન્દ” - ૧૮૮૨માં તેની સ્થાપના - પહેલા જ 
અકમાં ત'ત્રી ફરામજી મહેતાએ “ સ્વત'ત્રતાની હડિમાયતે 
જવા” લીધેલી ગ્રતિન્તા - પત્રની નીતિ સ'બ'ખી તેમણે કરેલી 
ચાખવટ - પ્રગતિવ'ત વિચ્ચારોનો પ્રસાર કરનારું પત્ર - એની 
અગ્રેજી કટારા -- ૧૯૧૪માં એરચશા હીરજીબહેદીને ખરીઘું - 


દવિષયસ'ફોષ ળે ૯ 


“કચસરે હિન્દ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ “નતી સ્થાપના - નવા માલિકના 
ગ્રગતિલક્ી વિચાર - ગજરાતી સાપ્તાહિકોમાં સૌથી વધુ 
પૃષ્ડ્સ“ખ્ચા આપનાર અખખાર - ગોળમેજી પસ્મિદમાં મોકલેલે 
પોતાને હિંદી પ્રતિનિધિ - ૧૯૪૦સાં પિતાને સ્થાને આવેલા જાલ 
હીરજીબહેટીન - પત્રમાં જણાતું વિશેષ ગાંશીર્ય તે ઠરેલ'વાગું. 


સ્રક્રણુ ૬૧૫ : ચભજખધુ 

એગણીસમી સદીની આખરે અમદાવાદમાં મસિદ્ધ થતાં 
ત્રણુ પત્રો - ૧૮૯૮સાં ભશુભાઈ કારભારીએ “ પ્રજાખ'છુ * 
સાપ્તાહિકની કરેલી કારૃઆત - પત્રની નીતિ સખી 
નિવેદન - પ્રથમ અકની રૂપરેખા - દોઢ વર્ષ પછી ટાકેરલાલ 
ઠાકોરે તે ખરીઘું - ૧૯૦૫માં “ પ્રજાખ'ધુ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ”ની 
સ્થાપના - સ્થાનિક સ્વરાન્ત્યના ષશ્ષોને પત્રમાં અધાચેહું 
મહત્ત્વ - ધૂર્ત પ્રોવિડન્ટ સોસાયટીએ સામે મોરગ્રા -- કેળવણીના 
વિષચમાં ઉત્સાહ - વિદ્દાન તે કર્તવ્યપયરાયણુ લેખકેનેદ 
સહકાર - દી. ખબ, અ'ખાલાલ દેસાઈની અગ્રેજી કરારો - 
“ગ્રપરા કેસ”, “લેન્ડ રેવેન્યુ ખીલ” વગેરે સળખ'ધી 
ચર્ચા - ૧૯૧૦થી ભેટ ગુસ્તકની પ્રથા - સત્યાગ્રડ્ના આરે 
“ પ્રજાખ'ધુ 7” - ગાંધીજીની નીતિતું' સમર્થન - સરકારે માગેલી 
જસીનગીરી - મોકૂફ રખાથેલું પત્રનું પ્રકાશન - ટ્રી ૧૯૩૨માં 
ક્વેચ્છાથી કામચલાઉ ખ'ધ કરાચેછું પ્રકાશન - સમાચારપ્ર્તિ એઓ 
- “ગુજરાત સમાચાર” દૈનિક - “પ્રજાખધુ ”તું જુતઃ મગટ 
શવુ' - એની શરૂઆતની સાંકડી સામાજિક નીતિ - પાછળથી 
સમાજસુધારાને 'આપેલ પ્રબલ 2ેકે। - સાહિત્ય અને કલામાં 


પે ગ્રૂટરાતી પત્રકારિત્વના ઈતિહાસ. 


ઊંડો રસ - સહત'ત્રી ચુનીલાલ શાહની સેવા - ત'ત્રી નીમવા 
સખ'ષી અવનવી નીતિ - ત્રણુ મહત્ત્વની તારીખો - “ લેક 
ગ્રકાશન લિમિટેડ 7ની સ્થાપના - “લેકનાદ “નો શરૂઆત - 
મહાદેવ દેસાઈનો અભિષાય:- 


પ્કેરણુ ૧૬ # ઝુજરાતી પચ 


૧૯૦૧સાં અમદાવાદમાં સોમાલાલ શાહે શરૃ કરેલુ 
“ગુજરાતી પથ” -શરૂમાં આવેલાં વ્યંગ ચિત્રો - થેડા 
સમયમાં ચિત્રેતુ બધ થવું -રમૂજી વાચનસાસગ્રી - કેટલાક 
જાણીતા લેખકેનેો સહકાર - એણછુ લવાજમ, દીપોત્સવી અક 
ને વર્ષમાં બે ભેટ પુસ્તક આપવાનું સાહસ - સ ચાલકે વર્ણુ વેલા 
પત્રના ત્રણુ ઉદ્દેશ - હિંદી મહાસભાતું' અધિવેશન ગજરાતમાં 
ભરવા પ્રચારકાર્ય -મહાસભાની ગાંધ્રીવાદી નીતિનો વિરોધ - 
મહાસભાના કાય કમની ટીકા - અસ્પૃશ્યતા-નિવારણુ ચળવળને 
ઉગ્ર વિરોધ - ૧૯૪૩માં માલિકીમાં થએલી ફ્રેરફારી - ન'દલાલ. 
ખાડીવાલા ત'ત્રીસ્થાને - રાષ્ટ્રવાદી ખનેલીં પત્રની નીતિ. 


ગ્રકરણ્‌ ૧૭$ સાંજ વર્તસાન 

સુંબઈમાં સાંજે પ્રસિદ્ધ થવા માંડેલું પત્ર - ૧૯૦૨માં 
અરદેશર પટેલે કેવા સ'જેગોમાં “ સાંજ ” શરૂ. કર્યુ” - રુસ્તમ 
વાચ્છાગાંધીની ભાગીદારી - માત્ર દોઢ પૈસામાં છાયું' આપવાતુ' 
સાહસ - અરદેશરતુંઃ અકાળ અવસાન - વાચ્છાગાંધીનુ' 
કાર્ય - સુશ્કેલોનાં પહેલાં સાત વર્ષ - પારસી સામાજિક 
સવાલે।ની ચર્ચામાં એલે કરેલી જૂનવટની હિમાયત - એની. 


દિષયસ'ક્ેષ કક 


પ્રગતિ અટકાવવા થએલા પ્રયાસ - “સમી સાંજ”તા સપાટા- 
ઝપાટા - “સાંજ”ની લેકપ્રિયતાનાં કારણે! - એના પતેતી 
અકે - ડિદી મહાસભાનું' સમર્થન કરતી એની સ્વત'ત& 
રાજકીય નીતિ - ત'ત્રીઓનાં અવસાન - એના સંચાલકોએ 
૧૯૪૨માં શરૃ કરેલું સવારનું દેનિક : “ સુ'બઈ વર્તમાન ”. 


પ્રક્રણુ ૧૮૬ હિન્દુસ્તાન જૂથ 

૧૯૧૨નો. સહભોાજનનો સમારંભ - જૂનવટના હિસા- 
યતીઓના પ્રહાર - હિંદુ સમાજમાં પ્રગતિવ'ત વિચારેતે!. 
પ્રસાર કરવા રણુછોડદાસ લેટવાળાએ ખરીદેકું “ અખખારે. 
સોદાગર - છ માસ ષછી એને આપેછું “ ડિન્ટુસ્તાન ” 
નામ - દૈનિક કાઢવાતું હિન્ટુ હાથે થએછું' પ્રથમ સાહસ - 
સુધારક વિચારોને! પ્રચાર અને ગાંધીજીની નીતિનો વિરોધ. 
કરવાને કારણે પ્રજાના ટેકાના અભાવ - લૌટવાળાએ ખરીદેલાં. 
ખીજા' પત્રે! - સોટી ખોટ - ખોટનાં કારણે! - પચ્ચીસ 
વર્ષના પ્રચારક પત્રકાસ્ત્વિતું પરિણામ - પત્રોની નીતિને!. 
ખચાવ - ગૃજરાતસાં સમાજવાદ-સામ્યવાદનેો પચાર ફરવામાં. 
એનો ફાળા - “ હિન્દુસ્તાન ”ની કચેરીમાં પત્રકાસ્ત્વિની 
તાલીમ પામેલા ગુજરાતના પત્રકારો - ૧૯૪૦માં “ હિન્દુસ્તાન-- 
પ્રજામિત્ર” દૈનિક્તું ખ'ધ થવું - “ હિન્ટુસ્તાન” પત્રોનપ. 
આદર્શ સખ'ધી લેટવાળાતું નિવેદન 


પ્રક્રણુ ૧૯ : મછીર્ણા 'પત્રે 
ઝાઝી પ્યાતિ પદમ્યા વિના લાંખું યા ટૂંકું જીવનદ- 
જીવીને અદૃશ્ય થએલાં પતેઇને લગતી અહી “તહીંથી મેળવેલી. 


નદર્‌ ચૂજરાતી પત્કારિત્વતો ઇતિહાસ 


હકીકતો - ઉપરાંત કલકત્તાના “નવરેોઝ” તથા કરાંચીના 
““ખપારસી સસાર અતે લોકસેવક ” વગેરે પતોને લગતી કેટલીક 


-માડિવી. 


722 


યકરણુ ૨૦ : ગૂજરાતી વૃત્તવિવિચનસાં 
નૃતત - જીવનનો યુગ 


૧૯૧૯માં ગાંધીજીએ સ ભાળેલુ' “નતવજીવન”તુ' સુકાન - 
“એની ઝડપી પ્રગતિ - એ દ્વારા એમણે આપેલી ગૂજરાતી 
*શાજકીય પરિભાષા - ૧૯૩૨માં એનું ખંધ થયું - એનાં કદ, 
સાદાઈ ને શૈલીનું થએલું અતુકરણુ - તા. ૧૩-૧૧-૧૯૨૧ના 
એના અકની તપાસ - “હરિજનખધુ “ને નામે એનો. પુનર- 
વતાર - અકટોખર ૧૯૪૦માં મોકૂફ રખાચેલુ હરિજિનપત્રોતું' 
પ્રકાશન - ૧૯૪૬માં એ કૂરી પ્રગટ થવા માંડયાં - કિશોરલાલ 
મશરૂવાળા ત'ત્રીપટે - ૧૯૨૧માં શર્‌ થએલુ “ સૌરાણૂ ” -- 
ગુજરાતી અખખારનવીસને એતું અર્ષણુ - એની કાર્ય ણુ- 
લિને સાચવી લેનારું “ ફૂલછાબ ” - કકલભાઈ કોઠારીનાં 
“ નવસૌરાષ્ર ” અને “ પ્રભાત 7 - “જન્મભૂમિ ”ની અપૂર્વ લેક- 
ચ્રિયતા - બે પીઢ પત્રકારો વચ્ચેનો ઝગડો - “ જન્મભૂમિ”ને 
છોડી ગએલા કાર્યકરો - “જન્મભૂમિ”ની પ્રગતિ - તેની 
સ'ગીન આથિક સ્થિતિ - “ સૌરાપ્ર “ની નકલમાં રાચેલુ 
“ સાતૃભૂમિ” - ૧૯૪૧માં સામળદાસ ગાંષ્રીએ શરૃ કરેછુ 
““ વ'દેમાતરમ્‌.” - ન'લાલ બોડીવાળાતું “ સ'દેશ 7 - ગૃજરાત 
ક્રાઠિયાવાડના વૃત્તવિવેચનમાં તેનું સ્થાન - ઠરેલ પત્રકારત્વના 
-મૂતેો: વિચારપત્ર “ જ્યોતિર્ધર” - સૂરતનાં સમાચ્ચાર- 


વિષયસ કેપ ક્૩- 


પત્રો, - વડોદરાનાં વૃત્તપત્રે - સિધ, નડિયાદ, સુંબાઈ વગેરેનાં 
કેટલાંક પત્રો - ખીજા' ફેટલાંક છાપાં - આક્રિકાનાં અખખાર્‌ા - 
છેલ્લી પચ્ચીસીમાં ગૂજરાતી પત્રકાર્ત્વિ કરેલી પ્રગતિ - દરેક. 
જિલ્લામાં એક પત્ર. 


(૩) 

ગ્રડરણ્‌ ૨૧ $ ચિત્રો અને સર્સચિત્રે 

ચિત્રકલાને! ઉટ્દભવ લિપ્િથી પણુ પહેલાં - ચિતા પછી- 
શખ્દો - સાહિય ચિત્રકલા વડે અલ'કૃત ખન્યુ' - ગજરાતી. 
ચિત્રછાપમાં દક્ષિણી છાંટ - મહારાજ રાએલશ્રીં ભાવસિંડજનાં 
પ્રકાશનોમાંનાં આલેખનો - વીસસી સદીની શરૂમાં થએલે!. 
ગૂજરાતી ચિત્રકલાને છા'વામાં ઉતારવાનો સકળ પ્રયાસ - 
“ચિત્રસાન દપ ણુ,” “ હિંદી પચ” વગેરેમાં આવેલાં ચિત્રેદ. 
અને ઢઠ્ઠાચિત્રો - “ લક્મી આર્ટ પ્રિન્ટિંગ વર્કસ “માંથી ખહાર. 
પડેલ કલાત્મક પકાશનેો - પશ્ચિમતું અણસમજુ અતુકરણ્‌ -- 
રણુજિતરામ, હાજી મહસ્મદ અને રવિશ'કરની ત્રિસુટીએ શુદ્ધ 
ગૂજરાતી ચિત્રકલાનાં કરેલાં મ'ડાણુ - એ ય્ુગપલટાનુ' ખચુભાઈ 
રાવતે કરેલું વર્ણન - ગૃજરાતી ચિત્રકલાના વિકાસમાં ફાળે. 
આપનાર કલાકારો - શર્માં ચિત્રો કેમ છપાતાં ? - ગૂજરાતી 
અખખારેમાં ચિત્રે-છબિએ - હાલહાલમાં એ દિશામાં થએલ 
પ્રગતિ - સમાગ્રારચિત્રો ગૃજરાતી પત્રોમાં છપાવા માંગ્યાં - 
'કટાક્ષચિત્રો અને ઠંઠ્ાચિત્રો - ગજરાતના કેટલાક હહ્ાચિત્ર- 
કરારો - રમૂજી કટાક્ષચિત્રોની આપણાં- અખખારેમાં ગગેરડાજરી -- 


ર્જ ચૂજરાતી પત્રકારિત્તનો ઇતિહાસ 


“નકશા, , આલેખતો, આપૃત્તિઓ આવ્યાં - વૃત્તપત્રના ચિત્ર- 
અનું. ભવિષ્ય, 


“થેકર્ણુ ર૨ : હાસ્યરસિક ડેટારે 

વર્તસાનપત્રોતું' વિતે અગ ગ્રાસ'ગિકજ હાય - રસૂજ 
“કટાક્ષ પીરસશાના હેતુથી નીકળેલાં “ દાતરડું”, “પચ અતે 
શમશણહેર રસુજ”, “પારસી પચ”, “ગપસપ” વગેરે - 
““ દેશી મિત્ર “માં રાસની ર્મૂજને। ચિતાર - “ ભીમસેન ”; 
““પૂચદાંડ” અતે “ર્મતારામ” - “ શુજરાતી “તે! હાસ્યકાર 
“« ખરલ ” - જેહાંગીર અને ક્રિ જશા મર્ઝ માનની “ «મે ”માં 
“મગઢટ થએલી રમૂજી લેખમાળા - “ કયસરે હિન્દ “ને! “ ચ્રલણી 
“રૂપિચો ” - “ અર્ધાનો ખુર્દી અને અર્ધો બાંધો ની લેકપ્રિય 
“કટારો - છેલશ કર વ્યાસને કટાક્ષ - હળવી કટારાના અ'ગમાં 
“ સસ્તફૂકીર” વગેરેનો ફાળો -“ કાતશ્યું ગેપ” - “ખે ઘડી 
સેજ ” - “ કૂલછાખે ” પત્રકાશ્ત્વિને આપેલ નવી રેલીનું હાસ્ય- 
અગ-૬* પ્રજાખધુ “તા “મેરૂ?” અને “ચકેર ” - જ્યોતીન્દ્ર 
“ટવેની અવળવાણી - કટાક્ષકથનમાં પ્રગતિ: ઉદાહરણ - હળવી 
જગારોતા વિકાસમાં પારચીએ।ને! ફાળે! - ગૂજરાતના સાહિત્યમાં 
હાસ્યરસ થોડો કેમ ? - સર રમણુભાઈ નીલક'ઠને અભિપ્રાય - 
હાસ્યરસિક કટારેમાં રમૂજને નામે અગાઉ થએછુ' ગાલિ- 
"પ્રદાન - હળવી કરટારોની આધુનિક પરિસ્થિતિ. 


“કરણુ ૨૩ $ 'પત્રકારિત્વતું' નિયમન 


ઘેલેસ્લીના અમલમાં છાપખાતાને લગતા કાયદાની થએલી 
શરઆત - ૧૭૯૯માં તેણે ખઠઠાર પાડેલાં પાંચ ફૂરમાન-હૈસ્ટિગ્સે 


1વિષયસ'ક્ષેપ સ 


બ'ગાલમાંથી અને એલટ્ટિન્સ્ટને . સુંખાઇમાંથી ઉઠાવી લીધેલુ 
“નિયમન-હેસ્ટિગ્સનાં નવાં ક્રમાને - સરકારી અમલદારો સામે 
અ'શેજ પત્રકારોના આક્ષેષ - ખકિંગહામ દેશપાર - ૧૮૨૩નેા 
પરવાનો! મેળવવાને લગતો ધારો - એ સાસે પ્રજાતો વિરોધ 
_ શહેનશાહને નિવેદન - એમહર્સ્ટે ભરેલાં કડક પગલાં - 
પત્રો 'બ'ધ કરાવાયાં; પત્રકારો હેશયાર થયા - ૧૮૨૩માં ખેન્ટી કે 
“એષી કરેલી કાયદાની સખતાઈ - ૧૮૩૫ને! ધારો - બળવાને 
લઈ ઘડાયલે। ૧૮૫છને। કડક કાયદો - ૧૮૬૫માં ઊટી ગએલે! 
-પ્રતિખધ - ૧૮૬૪તે કાયદે - ૧૮૪૮નો! “વર્નાકયુલર પ્રેસ 
એકટ” - એ સામે સર્વત્ર ઊઠેલે પોકાર - ૧૮૮૨માં રિપને 
રદ કરેલો એ ધારો - ઉશ્કેરણી ફેલાવવા સખ'ષીનો સન 
૧૬૯૦૪ને।- ધારો - એની અસર ન જણાતાં ઘડાચેલે ૧૯૧૦તે 
“પ્ર ઇન્ડિયન પ્રેસ એકટ” - છાપાનાં તમામ સ્વાત'ત્ય પર એથી 
પડેલી તરાપ - ૧૯૧૪તું શ્વેતપત્ર - ૧૯૨૧માં પ્રેસ એકટ 
ઝખ'ષ્રી વિચાર કરવા નિમાચેલી સમિતિ - ૧૯૨૨નો કાયદ્લે 
-- અસહકારના આરભશ્રી નીકળેલા વટટુકસો। - એની કલસોની 
ઉપરવટ થવાને પત્રકારોએ શોધેલ તરકોએ - પ્રજાકીય વિકા- 
સની દૃષ્ટિએ ઘડાવુ' જેઈતું' નિયમન - ત'ત્રીએના સહકારથી 
“થવા સાંડેલ નિયમન. 


ચક્રણ ૨૪ : ઉપસણહ 
(0 ગૂજરાતી જી ઈતિહાસના ત્રણ ક 
પહેલા સુગનાં લક્ષણા - અશુદ્ધ ભાષા - સમાચારતે ગૌણુ 
સમઠ્ત્વ - સામાજિક પ્રશ્નોની ચર્ચાથી ભરાચેલી કટારા - 


શ્્હ ચૂલ્ટરાતી પત્કારિત્તતો ઈતિહાસ. 


ચર્ચાની નીચી કક્ષા - વ્યક્તિગત ચર્ચા - રાજડીય ચર્ચાનેદ 
અભાવ - જૂનવટવારી સામાજિક ને ધાસિક ચર્ચા - સુધારકેપ 
સામે ઉખડેલા રૂક્પિજકો - ૧૮૮૦માં શર્‌ થએલ ખીજ યુગ - 
સ્પષ્ટપસે રાજકીય થવા માંડેલું ષત્રેતુ' ધ્યેય - ગૂજરાતી પત્ર- 
કરાર્ત્વનું એક અવનવું લક્ષણુ - રાજકારણુને મહત્તા આપી 
સમાજસુધારાને પાછળ ઠેલવાના પ્રયાસમાં “ શુજરાતી”ને સહ- 
જાર - સમાચાર, સામાજિક સુધારે, રાજકારણુ ઉપરાંત સાહિત્ય 
પરત્વે અપાવા માંડેલું' લક્ષ - ગાંધીજીએ “ નવજીવન ”નુ' 
સુકાન સભાળતાં ત્રીજના યુગનો થએલો આરભ - જીવનના. 
પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં કાન્તિપોષક વિચારે - રાજસ્થાની પ્રશ્નોનું વૃત્ત- 
વિવેચન - “ સૌરાષ્ટ્ર ”ની સેવા - એ દ્વારા કાઠિયાવાડની. 
સ્મૃતિને ગૂજરાતભરમાં મળેલું પોષણુ - “કુલછાખ”ઃ આગેવાન 
રાજસ્થાની અખખાર - રાજકીય ચળવળની ઉગ્રતા એછી થતાં 
વૃત્તવિવેચનના વ્યવસાયમાં પડેલા નેતાઓ - ગાંપ્રીજીની શૈલીની. 
ધાટીઓમાંથી નીકળી ગએલું પત્રકાર્ત્વિ. 

(૨) ગૂજરાતી પત્રકારિત્વ અને ગૂજરાતી ભાષા - શર્‌નાં 
ખીખાંમાં નેડત્ક્ષરાની ગેરડાજરી - પત્રકાર્ત્વિમાં પડનારા 
પારભના પારસીએ - ગૂજરાતી ભાષાનું તેમત્તુ અલ્પ જ્ઞાન - 
વેમનો ઉચ્ચારવુ તેવું લખવાની ટેવ - પત્રકાસ્ત્વિની લખાવટ 
પર એની અસર - ભાષાશુદ્ધિ માટે ફેખશર્‌ કાખરાજી અને 
પાલણુજી દેસાઇની તત્પરતા - ગૂજ્રાતીમાં ફ્રારસીં અને 
સસ્કૃત શખ્દ્દોના વષરાશ સખી વિદ્દાનોમાં વિવાદ - 
ભાષાશુદ્ધિ જાળવવામાં નર્મદ અને તેના “ ડાંડિયો ને! હિસ્સે! - 
અશ્રેજીના શખ્ટશ : તરજુમાથી ખેડાળ બનેલી ભાષા - ભાષાશુદ્ધિ 


ગ્રુજરાતી પત્રકારિત્વનો ઇતિહાસ ૧૭ 


માટે ઈચ્છારામ દેસાઈને! સફળ પયાસ - એમની છાપાકલાનાં 
કેટલાંક લક્ષણે! - કેળવાચેલા જીવાનેો! પત્રકાર્ત્વિમાં પડતાં 
સસ્કૃતમય ખનવા લાગેલી ભાષા - તેને ફરી સાદી, સરળ, 
આડ'ખર વિનાની બનાવી ગાંધીજીએ - નક્કી થએલા જેડણીના 
નિયમો - એઆછેઇ થએલો અગ્રેજી શખ્દોનો વપરાશ - 
“ સૌરાષ્ટ ”ની રૉલી અતે તેની અસર.. 

(૩) કોમી પત્રે! - ગૃજરાતી અંખખારોમાં અભ્યાસપૂર્ણું 
લેખોનો અભાવ - એ સખ'ધી આચાર્ય આન'દશકર પ્રુવતુ 
કથન - પત્રકારોને મળતું વેતન - ગૂજરાતનાં પત્રોની 
આગેકૂચ - ખખરપત્રીએસાં અભ્યાસની ઉણુપ - ગૂજરાતી 
« રિપિાિંગ ” ખામીભરેલુ' કેમ ? - શીદ્ર લિષિનો અભાવ - એ 
દિશામાં થએલા પ્રયાસ - જાહેરખખરેમાં થતી અતિશયોક્તિ 
અટકાવવા પશ્ચિમમાં લેવાતી સાવચેતી - સમાજમાં ખદબો 
ષ્રેલાવતી જાહેરખબરો - જાહેરાતની વિકસતી કલા - 


અપ્રમાણિક અખખારનવીસ - સિનેમાસ્રછિને સ્પર્શતા 
સાસાહિકે - “પીછીં' પત્રકાસ્ત્વિ ” - ગ્રાઠકસ'ખ્યા 


વધારવાના તુસખા - ભેટ પુસ્તકોની પદ્ધતિથી પ્રકાશમાં 
આવેલા સમથ સાહિત્યકારો .- એથી પ્રજાને થએલી શિષ્ટ 
વાશ્રનનીં અભિરુચિ - પત્રકારનતા વ્યવસાય માટે મહાદેવ 
શૈસાઈતું સતવ્ય. . 

(૪) સવાસે। વર્ષોમાં ગૂજરાતાં પત્રકાર્ત્વિ અતુભવેલા 
યુગો - છેલ્લી પચ્ચીસીમાં સંગીન પ્રગતિ - આપણાં 
વૃત્તવિવેચનનેો ઉત્સાહજનક વિકાસ - વધુ વિકાસની ધારણુ!. 

ન 


૧૮ વિષયસક્ષેપ. 


પરિશિષ્ટ 


(૧) ખાસ તોંધપાત્ર નહિ એવુ' જીવન જીવીને ખધ 
"ડેલાં ૧૯૨૭ સુધીનાં પત્રો, જેમનાં તામ અને તે શર્‌ થવાનાં 
વર્ષમાત્ર જાણુવા મળે છે તેને લગતી વીગત. 


(૨) સુંખઈ સરકારના ૧૮૭૧-૧૮૪૨થી ૧૯૩૩-૧૯૩૪ 
સુષ્રીના વાર્ષિક અહેવાલોમાં પત્રો માટે અપાચેલી 
વીગતમાંથી કીધેલું તારણુ. 


ગ્ર'થસૂચિ 
સહત્ત્વની તારીખો 


૧ : ગૂજરાતી બીખાંની ઉત્પત્તિ અને વિકાસ 


ચૃત્રકારિત્તતી સ્થાપના અધા દેશોમાં મુખ્યત્વે બે ભૂમિકા પર રચાય છે ર 
[૧] ખીખાંતી ઉત્પત્તિ 
[૨] મરણની યંત્રકલાતો વિકાસ 


આ બત્તે અગોની ચર્ચા ગૂજરાતી પત્રકારિત્વિતા ઈતિઠાસમાં આવશ્યક 
અતે છે એટલે સૌથી પહેલાં ગૂજરાતી ખીબાંનતી ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ 
ત્તે વિષય હાથ પર લઈએ. 

આપણા દેશમાં ખાનાં બતવા લાગ્યાં, તે પર્વે ટસ્તલિખિત ગ્રથે 
માણુસો! પોતપોતાના શેખ કે ધંધા અગે નકલો કરીતે રાખતા તે પ્રચારતા. 
સસ્કૃત તેમ જ પ્રાકૃત ભાષાઓમાં ધર્મ, વૈદક, શિલ્પ, સાહિત્ય, દર્શન આદિ 
ત્રિષષોના ત્રશ્રા એ જ રીતે જળવાયા. ધર્માચાર્ષ્ષો પણુ ફુર્સદતો સમય 
નવા શ્રશ્વાો લખવામાં અને જતાતી પ્રતો કરવા-કરાવવામાં ગાળતા અને 
“એ રીતે તૈયાર થએલા હજારો શલે ઉપલબ્ધ છે. - 

આવા હસ્તલિખિત મ્રશ્વા માટે બોલતાં ખીજ ગૂજરાતી પત્રકાર પરિષદ 
ગ્રમુખપદેથી મણિલાલ ઈચ્છારામ દેસાઈએ જભાવ્યું હતું ક :-- 

“ આપણાં પુરાણા, ગાથાઓ, ઈ તિયાસમ્ર લો, રાસાઓ, એ 
આપણાં જતાં, જૂતી પધ્ધતિનાં “ જ્નલે ' છે. લખાવો છે આપણી 
જાતીના ઈતિઢાસ એ “જનકે માં. આપણા ઈ તિદાસ, આપણા _ 
પૂવન્નેનાં તિત્યનાં ચરિતો અને તે પરથી નીકળતા સારતો સશ્રઢ 
એ સહમાં ચિરછવ કરી રાખેલો છે, આપણા કવિઓએ, વ્યાસોએ, 


૨૨ 


ગૂજરાતી પત્રકારત્વને ઇતિહુપસઃ 


સુરાણીઓગએ, ભારાએ, ચારણોએ, કથાનકાએ. એ સવે એક રૂપક 
તરીકે જૂના જમાનાના “ જર્નૌલીસ્ટ્ર' હતા. તેઓગ વાણીની 
સ્વતત્રતા વિવેકથી સાચવી છે, લખીતે પોતાની સ્વત'ત્રતા, જાતીયતા,. 
વ્યક્તિના હક્ક અને વ્યક્તિના ધર્મતું રહ્ષણુ ડરવાને પ્રજજનેમાં 
જાગૂતિ પ્રેરેલી છે, તેમ રાજ્યકર્તાએને પોતાના પ્રજાજનોને દુ:ખ 
દેતા અટકાવેલા છે, રાજાએ અતે પ્રન્નજ્તો . ઉભયતે તેમનો 
ધર્મ શે છે તે સમન્નવેલુ' છે.......... 


“ એ જમાતામાં છાપાકળા ના હતી, પણુ જર્નાલીસ્ટા અને. 
રીપોર્ટરા અને જનલેો તો હતાં જ. આપણા મોટામાં મોટા 
જર્નાલીસ્ટરો વાલ્મીકિ અને કૃષ્ણુ દ્રેપાયન વ્યાસ છે; આપણે 
સર્વશ્રેખ્ડ રીપોર્ટર સજય કે. વ્યાસ અતે વાલ્મીકિએ આપણા 
જવનતી નોંધા ના કરી હોત તો? સજ્યે કુરૂક્ષેત્રના મેદાનમાં 
અઢાર દ્વિસ મહા શ્રમસાણુ ચાલ્યું તેનો રીપોર્ટ ધૃતરાષ્ટ્ર. 
મહારાજને સંભળાવ્યો ન હોત તો? ચંદ ખારેટે પૃથ્વીરાજ 
રસો ના લખ્યો હોત તો ?”૫ 


આ ગ્રથેની સારા અક્ષરે લખનારા પાસે નકલો ડરાવી લેવામા 


આવતી અતે અભ્યાસનાં ઝેન્દ્રો યા ન્નહેર્‌ ધામિક સ્થળાએ તે રખાતી. આ 
સ્ુજબતી નકલ કરનારાઓને “ લહિયા ” કહેવામાં આવતા. લહિયાઓની સા 
કુલ્લા અતિ સુંદર્‌ કલા હતી. એ કલામાં કક્ત અક્ષર અને તેના મરેડ 
તરદ જ ર્નાહે, પરંતુ વિષયતે અનુરૂપ ચિત્રા દોર્વાં, પૃષ્ઠની આસપાસ વેલ 
વગેરે ચીતરવાં અને એ માટે જુદા જુદા રગતી શાહીનો ઉપયોગ કરવો 


પ 


વગેરે બાખત પર્‌ ભારે લક્ષ આપવામાં આવતું અતે પ્રતને જેમ બને તેમ 
વધારે સુશોભિત અને આકષક કરવા પ્રયાસ કરવામાં આવતો. આ જાતની 


ક 


લેખન-કલા (ઊાંટુત013)માં નિષ્ણાતની તે સમયે સારી પ્રતિકા રહેતી.૨ 
આન્‍સર માઇભાનનનનાઇ૦બામાકનાતનૂઇશરભાણ૪તગશભાઈગભાસતાણણહઆણણણણણના#જાઈ-૪ડમાાઇનાઇ, નજારા, તાઈ... ાાઇર લહ, સજક.૦૧૦,-૦.૦--ક-૯ ભાઇના... નતહ હી. જગલ. ત... ૧-૦-8૭ --નન્‍તન--ન- નશાના -કા.-સાનાગમઆારાણ, 





શ? ખીજ ગ્રુજરાતી પત્રકાર પરિષદનો રીષોાર્ટ (1૬૨૯), પૃ. ૧૭, ૨૮. 
૨ હજ પણ્‌ આવું લેખનકાયો કેટલેક અ'શે જેન ધમગઝુરુઓમાં ચાલુ છે, 


અૂજરાતી ખીબખાંની ઉત્પત્તિ” ર૩ 


મહાન મુગલ સસ્રાટ અકબરતે આ લેખતકલા અને લહિયાઓએ! 

પ્રતે કેટલો પક્ષપાત હતો તે તીચેના શબ્દોથી સમજશે : 
“ડળ ૦ 1ંતેડી ૦ 1 0010105 806114૬૪ લ શળે (30) પોઇ 

10 0011201 8 કુલ્લોઇ 1101871, €૦00]03૯ત લાદ ₹ ૦/ 11811501515 ૯ક61- 
[9 છંધાલા ઉપે લાઇપાઇલો 97 01050 81તૉ તાં 00010ણા ૪1011 1૯ 
લલઇલરણાલ્ત 8૩ શકક (119 લપ €૦ દ રદલ હાલે દઊપંધલરાક દ 
ઉતેંળાલતે 13 1“લાંછાળ. રિટ વૈલ્ડપ5લવે ૪1111 4૧ હ પાલ્લતાાંલો હાલે 100- 
0218018 છુ, ધાણતે 8001 લૉંક]0૩૯ ૦01 ઇલ ઉં00ંલર 8000110615 01 
91100000 17008768100 10૯5006૯ 10 1 9 18 7લ્ડાંદ શલે. 
116 ૪૦૫૫૯૩ [0 ઊડ 11010137 1001100700 0101₹ ઇપલા(૪-(017 1610188, 
8ઘઇ 110% ૧૯ પ્ડાંતલ્વે શ9 ૩ 8,500,000 10% 10૬8 310 11101616 11૬ 
810 1013 ૦ 11૯ 5[0151 €001વૈ 1)€ લ્ડા10શાણ્લે 10 લાતા 1010018.” 8 

લાહિયાઓતી લેખનકલા આજે ઝાઝી અસ્તિત્માં રી નથી. આજના 
૭ાપકામતી સગવડ ન્તેતાં એ ક્રમે ક્રમે લેપ પામે એ કુદરતી છે. લહિયાગને 
લેખનકલા સારી રીતે શ્રહયૂ કરવા માટે લાંબો સમય ભારે મહેનત કરવી 
પૂડતી, નાણાંનો વ્યય થતો અને %તાં પુસ્તકનો પ્રચાર જેવો જેઈ એ તેવો 
ન શરઈ શકતો. પરિણામે લેખનક્લાતું સ્થાન મુદ્રણુકલાએ ઝડપી લીધું. 


મુદ્રણુકલાના અસ્તિત્માં આવવા સાથે આપણા સામાજિક જવનમાં 

પણુ ભારે પરિવર્તન થતા પામ્યું છે. ત્તાતવિધાનાં સાધન સુલભ થયાં છે, 
વાંચનનો ગોખ વષો છે, દેશપરદેશતી ખખરેો જ્તણુવાતું શક્ય બત્યું છે, 
વિચારક અતે લેખદ્દાને પોતાના કલ્પનાના તરગોા કે પોતાની ગેોધખેળેોતેર 
પ્રચાર કરવાનું સહેલું થઈ પડ્યું છે, પ્રજ્નતી વિદ્યા માટેતી જૂખં વધી છે, 
સખ્યાબધ માનવોને રેજતું ગક નવું સાધત જડ્યું છે; આ અતે ખીન્તે 

આ નકલો કેવી રીતે તેયાર કરવામ આવતી, તેમાં કઈ સાધનસામત્રીનો ઉપયોગ 

થતો, એ નકલે!ઈની સાચવણી અથે ગ્રા ઉપાય લેવાતા એ સઘળી વીગત ન્નણુવા 
જેવી અને રસમય છે. એ દિશામાં સારું સ'શોધત કરી સુનિથી સુણ્યનિન્યછએ 
તે સનત ૧૯૩૬માં “નેત ચિત્ર કલ્પ&્રમ ” નામક પુસ્તકમાં પ્રંસિશ્દ્ર કરી છે. 
8 1૯ 81017 ૦ ઉંપ્રૉઈળઉ૦ળ, 9 1 (1088), 9 ઇલ્ડ ક67/8&1» 


ચૂજરાતી પત્રકારિત્વનો ઇતિણષસઃ 


પુરાણીએનએ, ભાટોએ. ચારણોએ, કથાનકાએ. એ સવે એક રૂપક 
તરીકે જૂના જમાનાના “ જર્નાલીસ્ટો' હતા. તેઓએ વાણીની 
સ્વતત્રતા વિવેકથી સાચવી છે, લખીને પોતાની સ્વતત્રતા, જાતીયતા, 
વ્યક્તિના હક્ક અતે વ્યક્તિના ધર્મતું રહ્ષણુ કરવાને પ્રન્નજનોમાં 
જગૂતિ પ્રેરેલી છે, તેમ રાજ્યકર્તોઓને પોતાના પ્રજનજનોતે દુ:ખ 
દતા અટકાવેલા છે, રાળ્નએ અને ગ્રજ્નજતો ઉભયને તેમતો 
ધર્મ શ્વો છે તે સમજવેલું છે.........- 


“ એ જમાનામાં છાપાકળા ના હતી, પણુ જર્તાલીસ્ટો અને. 
રીપૉર્ટરી અને જર્નલેો તો હતાં જ. આપણા મોટામાં સોટા 
જર્નાલીસ્ટા વાલ્મીકિ અને મૃષ્ણુ દૈષાયન વ્યાસ છે; આપણો 
સવશ્રેષ્ઠ રીપોર્ટર સજય છે. વ્યાસ અને વાલ્મીકિએ આપણા 
જવનતી નોંધો ના કરી હોત તો? સંજયે ફુરહ્ષેત્રના મેદાનમાં 
અઢાર દ્વિસ મહા ધમસાણુ ચાલ્યું તેનો રીપોર્ટ ધુતરાષ્ટ્ર- 
મહારાજને સભળાવ્યો ન હોત તોઃ ચદ ખારેટે પૃથ્વીરાજ 
રસો ના લખ્યો હોત તો ?”૧ 


આ ગ્રચોતી સારા અક્ષરે લખનારા પાસે નકલો કરાવી લેવામરદ 


આવતી અતે અભ્યાસનાં કેન્દ્રો યા જહેર ધામિક સ્થળાએ તે રખાતી. આ 
સુજબતી નકલ કરનારાઓને “ લહિયા ” કહેવામાં આવતા. લહિયાઓની સ 
કુક્લા અતિ સુંદર કલા હતી. એ કલામાં ફક્ત અક્ષર અને તેના મરોડ. 
તરક જ ર્નાહે, પરતુ વિષયને અનુરૂપ ચિત્રો દોરવાં, પૃષ્ઠની આસપાસ વેલ 
વગેરે ચીતરવાં અને એ માટે જુદા જુદા રગતી શાહીનો ઉપયોગ કરવો 
વગેરે બાખત પર ભારે લહ્ટ આપવામાં આવતું અને પ્રતને જેમ ખને તેમ 
વધારે સુશોભિત અને આકર્ષક કરવા ગ્ર્યાસ કરવામાં આવતો. આ જાતની 
' લેખન-કલા (€વા1કુપ૫17)માં નિષ્ણાતની તે સમયે સારીં પ્રતિકા રહેતી.૨ 


રૃ ખીજી ગુજરાતી પત્રકાર પરિષદના રીષાટ (૧૬૨૯), પ. ૨૭, ૬૮. 
૨ હછ પણુ આડું લેખનકાર્ય કેટલેક અરો જેન ધર્સગુરુઓમાં ચાલુ છે. 


મૂકરાતી ખીબાની ઉત્પત્તિ ૨3 


મહાન મુગલ સસત્રાટ અકબરને આ લેખનકલા અને લહિયાઓ 

પ્રલે કેગલેો પક્ષપાત હતો તે તીગેતા શળોથી સમન્નગે $ 
“1પ દલ 11 ૦ 18 ૦૨૦0010% ત પાદજ ઊટ પાઉલ (હંલ) 10૯ 

10 00120 & જૂલે 10141, €0101050તે €1 1701૪ 0 108008014]5 1)081161- 
401115 ૪ઇલા કાસ થાઇજાઇએ 97 પપ૦કટ કોરો [૦000000 ૪1001 1૯ 
દ૩ાલટ0ટતે 45 તૃા'દંકદડ [11% લ્વુપા €૦ ઊલ [ારઇટાઇ હાલે 81011૯03 દ18 
8૧001૪વેં ઊડ (હ છા રિલ €5]મ5ભ્ત [૩41 ૩ ક 10060806 કાઉ 1પપ- 
81800 દાઇ, તણ ૨૦૦૧ લીઉ]॥0૧૯ ત ૦0 દપ €10રટ 8૯610018 ૦ 
૪»િ00) ભાળ 41021813 ]0૯5૯ લ્લે 1૦ 101 03 ક નલ્યાઇ પંલાઉેટ. 
416 ૪૦પળાલ્ડ 1૫ 115 110101 00111061 ૦01% 11₹01137:01007 1130138૫06. 
819 11601 672 ૫41૫લ્વ 86 ૩ 8,800,000 0; 610૯6 પ0 101૪11 કટ 
કાઈ 1041'ંક ૦1 (ઊ૯ 3101111 €૦ાંતે 1)€ લડા ણત 10 9160015 ૦700૧.” 8 

લહિયાઓની લેખતકલા આવ્ટે ઝાઝી અસ્તિત્વમાં રહી નથી. આજના 
જાપકામતી સગવડ જ્તેતાં એ ક્રમે કમે લેધ્પ પામે ગએ કુદરતી છે. લહ્યાઓએ ને 
લેખનકલા સારી રીતે ગ્રહણુ કરવા માટે લાંમા સમય ભારે મહનત કરવી 
પડતી, નાણાંનો વ્યય થતો અતે છતાં પુસ્તક્ાતો પ્રચાર જેવો જેઈ એ તેવા 
ન થઈ શક્તો. પરિણામે લેખતક્લાનું સ્થ્રાત મુદ્ર્યુટલાએ ઝડપી લીધું. 


મુદ્રણુકલાના અસ્તિત્તમાં આવવા સાથે આપણા સામાજિક જવતમાં 

પણુ ભારે પરિવર્તન થવા પામ્યું છે. ત્તાતવિદ્યાનાં સાધત સુલભ થયાં છે, 
વાંચનતો ગોખ વજા છે, દેશપરદેશતી ખબરો જણુવાનું શક્ય ખન્યું છે, 
વિચારકો અતે લેખકને ષોતાના કલ્પતાતા તરગોા કે પોતાતી ગોધખોળોને! 
પ્રચાર કરવાનું સહેલું થઈ પક્યું છે, પ્રજ્નતી વિદ્યા માટેતી ભૂખ વધી છે. 
સખ્યાબ' માનવોને રોજનું એક નવું સાધન જડ્યું છે, આ અને ખીન્ને 

આ નકલો કેવી રીતે તૈયાર કરવામ આવતી, તેમાં કઈ સાધનસામગ્રીનો ઉપયોગ 

થતે!, એ નકલોની સાચવપખ્મી અર્થે ગ્રા ઉપાય લેવાતા એ સઘળી વીગત ન્તણૂવા 
જેવી અને રસમય છે. એ દિચામાં સારું સરોાધત કરી સુનિથ્રી મુણ્ચનિજચટ#એ 
તે સત ૨8૭૬માં “નેત ચિત્ર કપકંમ ” નામક પુસ્તકમાં પ્રસિદ્ધ કરી છે. 
8 118 81017 ૦ ઉપા તા, 2 1 (1953), જગલ 407/€:9 


૨૪ ચૂન્ટરાતી પત્રકારિત્વનો ઇતિહાસ 


ઘણાં કરણેઈે લઈ તે છાપાકામતી શેધતે દુનિયાભરની કાંતિકારી શેમાં 
સ્થાન ક છે. . 

સ્દ્ર્ણુ કલાતો યુરોપમાં આરભ થયે તે પહેલાં સેકડો । વર્ષ ડો ચીન, 
“2પાન_ વગેરે રેશેમાં -તે થયો - હતો _ તેના ના એતિદ્યસિક પુરાવા મળી શકે છે. 
'ઈસિવી સન ૧૭૫માં ચીનમાં છપાયેલાં પુસ્તકોના કે જાકે, ભાગ : સધરેલા_ ર્દ્ા 
છે એમ કહે છે. સવી સન ૧૩૩૭માં કાર્યા _ પ્રદેશમાં છૂટાં 'ખીભાંથી 
પાયેલા પુસ્તકની એ એક_ ગ્રત્લ ડ્નના તા “શરિર 2ેશ_ મેમ માં આજે. 'પણુ 
સચવાયેલી રહી છે. 


-*--.-------- 





સૈકાએ પૂર્વે ચીનમાં જે જાતનું છાપકામ પ્રચલિત છતું, તેનો 
ચુરોપમાં પ્રવેશ થતાં તે “ બ્લોક પ્રિટિંગ 'તે નામે ઓળખાવા લાગ્યું. તે સમયે 
લાકડાના કટકા ઉપર ધાર્મિક પુસ્તકમાંથી કાઈ પ્રસિદ્ધ ધાર્મિક વ્યક્તિના 
જવનના એકાદ મહત્તતના પ્રસંગને આલેખી તેનું ચિત્ર કોતરવામાં આવતુ, - 
અતે તેની નીચે કે પડખે ચિત્રની સમજણુ આપતા થોડા જરૂર જેગા શખ્રો 
ક્રાતરાતા. એ પ્રમાણે તૈયાર થતા લાકડાના કટકા (બ્લોક) ઉપર જેવા રગત 
ચેત્ર કાઢવું હોય તેવા રંગની શાહી લગાડી, તે ઉપર કોરે કાગળ ચૂકી, 
તે ઉપર દબાણુ કરી કાગળ ઉપાડી લેતા, એટલે ચિત્ર અતે શખ્દોની છાપ 
ત્તે કાગળ ઉપર્‌ પડતી અને એવા કાગળા મોટી સંખ્યામાં તૈયાર કરી 
શાવિક વર્ગ માં વહેંચતા. 

છાપકાચની એ શરઆતતી સ્થિતિ હતી. લાકકાના કટકા ઉપર ચિત્ર 
અતે શખ્રનું કોતરકામ કરવામાં ખૂખ શ્રેમ પડતો, પ સમય જતો; અને 
ભારે જહેમતને પરિણામે જે બ્લોક તૈયાર થતો તે ખીન્ન કશા ઉપયોગમાં 
આવી રાકતા નહિ. કાગળની કૂક્ત એક જ બાજુએ ન % શખ્દો ૭ાપી 
શકાતા, ગએથી જ્યારે કાગળના છૂટા ટુકડા પુસ્તકાકારે ખાંધવામાં આવતા 
ત્યારે કાગળતી એક બાજુ કોરી રહેવાથી પુસ્તક ઝે વ નહેતુ' લાગતું. 
[છળથી ખે કોરાં પાનને ચોંટાડી દેવામાં આવતાં. આમ આ કામ પાછળી 
ભારે શ્રમ ઉઠાવવો પડતો, પુષ્કળ ખર્ચઃ કરવો પડતો, એક બાજુ કોરી 


ય 


જૂજરાતી ખીમાંની ઉત્પત્તિ કપ 
રહેવાને કારગે કાગળતો વ્યય થતો, સમય પણુ ખૃબ જતા અતે છ્તાં 
ત્રચારકાયતું આજના ન્યુ સાધન તો તૈયાર ન જ થઈ શકતુ. 
છસસ કાઇકેટના કે#લાક જવતપ્રસગાો અતે તેમના જિદ્ષણુનો 
ત્રયાર આવી રીતે ખિસ્તી પાદરીઓ શરમાં કરતા દતા. પદરમાં કામાં 
 ચૃરેપમાં પ્રશ્ન તરકથી બાઇબલતાં પુસ્તકોતી મોરી સંખ્યામાં સાગણી થતાં 
તેતે પહોંચી વળવા જુદી જુદી દિશામાં જે પ્રયાસો ધયા તેમાંથી આજે 
સાધાર્‌ણુ થઈ પડેલાં બીબાંનો જન્મ થયે. લોરેન્સ જ્જ નામના શક 
જર્મન કારીગરે આ દિશામાં અગચનું ્રાર્રભિક કાર્ય ક્યું” હતું, પરતુ 
આજના જેવા છુટા છૂટા શબ્દોનાં બીખાં તૈયાર કરવાનું સાન જમનીમાં 
આવેલા મેઝ (ઞહા॥ઈ) નામક સ્થળના નિવાસી જોત ગુટેતબગંતે કાળે જતું 
હોવાની માન્યતા છે. ઇસવી સન ૬૪૫૦માં અલગ અલગ રાઇ ચની 
દધ્ધી છાપકામ કરવાની તેએે શરઆત કરી અને એ રીતે તૈયાર થએલી 
ખાધથિલતી કેટલીક પ્રત તેના ગાસમાં હછી સચવાથમેલી રડી છે. 

ગ પછી શ કલાની દ્તિપ્રતિદ્તિ વદિ થતી ગઈ ઈ સ. ૧૪૬૬માં 
'ક્રાન્સમાં, ૧૪૭૭માં ઇંગ્લાંડમાં, ૧૫૪૪માં પોડ ગાલમાં અને વ૧પષન્માં 
વિદસ્તાનમાં 3 ગોવામાં' આ કલાનો પ્રચાર થષ્રો. રા 

પોડ ગીઝોના હિદમાં આવ્યા પછી મુ્રણુકલાનું હિંદમાં આગમન 
થયુ હતુ. ન્યૂ ન સ્તક 'ખા સન ૧૯૭૫ના અકટોબર માસનો અ કમાં એક 


લેખમાં જાથ્યુ' છે "ક, *«136 ેલ્ડાપોક, 2106 1011૪ 110 ઉ રક 
11 090%, 0000 શાહે 8:૦0 [1111૪ ]01€5₹05, 11011 1111*0[20 હલે 1008 લળ 


પૌલ 1॥ દલ ૭૦1૯૪છ૯ર 10 80. 1*ાપં હાશ દાળ. 410 1255૯3 
81051 તે પ 1859 100 310 ૧૦ ૩0૪115 €૦ 1130 1૯0 111 તટ 01 110011 


[07 80110 ૯ા1%5. 11 1527 ક હલ્ક 91010 ઉ લ્લ) 801005 લો 
9% 56. 19૧109૧ પ્ણ પહાડ ॥વોાઇલે (1 ઉલ 1017090૯૨૦ 1તાઇપ- 


880) થાયે લાં” 0€0. 7 પ5 £12 11186 10001: ॥015107 1પ 115 ૯01109૪.” 
પ્રસ્તુત પુસ્તકનું નામ “ €ન્ધ્ટલ1ડા3૦ વં 12000402” હછું 
અતે ગોવામાં પ્રસિદ્દ થયું વડું તે યકીકતતું સમર્થન મળે છે.. એ 


હો 





૪ જે. આર ખી. જછીજીભાઈનોા લેખ: “1181015૯ 8પ ૦ 
80111087 7૦૫૫૫૧11810 ” --«મે જમશેદ રાતાબ્દિ ગ્રથ (૧૯૩૨), પ. ર૭૨ 


૨૬ ી ગૂજરાતી પત્રકારિત્વનતો ઇતિહાસ. 


પછીનાં સો વર્ષ દરમિયાનમાં માત્ર તેર પુસ્તક હિ'માં છપાયાં હતાં, ન્ેમાંતુ 
મુખ્ય રોમન લિપિમાં છપાયેલું સેન્ટ પીટરનું ચરિત્ર હતું.૫ 

ધદિટ ઈન્ડિયા કંપનીના દલાલ ભીમજી પારેખે દેવનાગરી _ પુસ્તકો, 
પ્રસિદ્ધ કરવાના જરાદાએ કપની સરકારની ડિરેકટરોની કાર્ટ્તે સત ૧૬૪ન્માં 
એવી મતલબની અરજ કરી હતી કે એક કુશળ મુદતે ત્રણ વષ માટે 
હિંદ મોકલવો જેતા ખર્ચના વાર્ષિક પચાસ પાઉન્ડ આપવાને તે બંધાતો 
હતો. આ અરજ માન્ય રાખી લડનની ડિરેક્ટરોતી કોર્ટે હેત્રી હિલ નામના 
શખસને સુંખાઈ ટાપુ માટેતો મુદ્રક ( “ગિ 101 1પ ડોદ્રાર્ત 
૦ 2010089 ” ) હરાવી ભાઈ રવાના કર્યો હતો. મજકૂર હૅત્રી હિલ 
સન ૧૬૭૪માં છાપકામ માટેનું યત્ર, ટાઈપ, કાગળ વગેરે લઈ ને મુંબાઈ 
આવ્યો હતો, 

હેત્રી હિલ ભીમજી પારેખતે સતોપ ન આપી. શકયો, કારૃણુ 
ભીમજીતી મૂળ નેમ દેવનાગરી ટાઈપ પડાવી ધાર્મિક પુસ્તકે - છપાવવાની 
હતી, જ્યારે હેત્રી હિલતે બીખાં પાડવાના કામની માહિતી નહોતી. તે કૂક્ત 
છાપકામ જ કરી જાણતો હતો. આ વસ્તુસ્થિતિથી હિંમત હાર્યા વિના 
ભીમજી પારેખે કોટ ઓષ ડિરેક્ટર સાથે ફરી પત્રવહેવાર શરૂ કર્યો, જેને 
પરિણામે સત ૧૬૭૮માં ખાંબાં પાડી ૨ શકે એવા એકે _ “આસામીતે હદ 
મોકલવામાં આવ્યો છતો. આ માણસે અર્ચે. “આવી શું શં કુ, તતો તેણે કયાં 
પુસ્તકો છાપ્યાં વગેરે લિષે કશી ઉપયોગી વીગત મળી શકતી નથી. 

આ પછીના એક સદીના ગાળા દરસિયાન એ દ્ટિમાં શુ કાર્ય 
થયું તે વિષે માહિતી મળતી નથી. તે પછી છેક ૧૭૮૦માં અગ્રેજમાં 
છપાયેલા એક પચાંગતે લગતી તોૉંધ મળે છે. એ પાંગ ૩૪ ફૂલ્સકરેપ 
પૃષ્ઠતું હતું અને તે ઉપર આ મતલખતી નોંધ છે કે 


“ (પલાણ [00 ઉલ ૪૯8 ૦? ૦000 1.020 1780, [11૯ 1) 
1031010 08138501૯6 11 100 18#&'. "ભ 2 2િ110004.”8 


પ ઝુદ્રળ-પરવેસ અર્થાત્‌ જષાગઞ-જા (૨૨૨૮), છુ. રે 


૬ ન્તસે જમરોદ રાતાબ્ટિ ગ્રંથ, પૃ. ર૭૩ 


ન 


2._..-.તારસનાતા ક. ણઇનકતત્ટટાારાકત૦ન૭-૦૦૭૦-૦૦....ન૪-૦૦૦તઇનઇનોનાનકમસરઝઝ- ૦-૦૦” રનાઉક ૩૩ ૦-૪૪૦-૦૦ તઇ-બતતતકના6-૧. તળ-કતુનકન--તયતત૦--.ફન૧ાામનયનન,ન..નતાન,.ારનાગનતસન્વબાકક, 


અૂ%#રાતી ખીબાની ઉર્ત્પાત્ત ર૭ 


“ ઝુંબઈ ટાઈમ્સ ” પત્રના તત્રીએ સન ૧૮૫૫માં મજકૂર પચાંગતી 
ગેક નકલ નેતાં, તા. ૪-૧૨-૧૮૫૫ના પોતાના પત્રના અ'કમાં તે 
સબંધે લખ્યું હતું કે : 

“જ ઊપ 1 ઈ 10 11101311101 31037111010 - 5 10 
610 0પંટાંપર્કા લડત 1ાલાઈ રં ક 11ા1ઉપાઇ 1૯35 8 130111)89; 116 
દઊ 10006101 ઈર્લા0#હ 18 8100૫58 ઈળજ્ઞઇ પ૯ 1 ઈપંડ 110101દ' કાપણં- 
લ્લ (ડાલા 8લી દઈ ૪08 %બ્ઉ 0 ય .પાંઇઇ 75૬ 10 1780. 
410 ઉતાથાતૈ&દ ૦1600130 10086 1760 1601 866 1૫] (1 1770 $પ 16 
8લ્ણા0૬ 1૯830180010 ઇ૦ ઇટ [૯1 018૪ ઇ॥૯ ૨06૯011814૪ 1 લ્લ 
પા॥3ઇ 183૯ ૦૪૯ ઊંડ લ્૩ઈશ0ી]1ડ॥ાલાઈ 101 1લારા' ઈદ 1ર થાઉ ૦0 
7785 :ન્‍ીન્‍ન્‍ક્ેટન ઉત 19 1૧ [0801૯18111 ઉ'લલૉધ્ંાંલ 1ર” ઉલભ્ડટ હં₹€0ળ- 
ફાતાઉલ્ડ 10 ઉં હા લલ, ૫110 11 ટ તાડ 50001 ઉલાાલરોપલ્ડ પલ 
80036 €162111કાંરજુ ૦1 ૦0ઈ 811165, 18૪ 0100 0: ઊઊલા* 1001007 
ક08ળૈ 140૯ [17014વલ્લે 15 111 & 1758 ઉજ "છર ૦૬8.1છલ્વે 
ળા ઉત.” 

“ગુબઈ ટાઈ્સ”નતા તત્રીાતા આ શ”્રો અતિશયેોક્તિભર્યા છે,. 
કારણુ ઉપર જેઈ ગયા તેમ હિંદુસ્તાનમાં છાપકામતો આરભ કરતાર્‌ ગોવાના 
જેસ્યુટ પાદરીએ હતા, જેઓએ સન ૧૫૫૬માં એક પુસ્તક છાપી બહાર 
પાડયું હતું, જ્યારે ફસ્તમ કૈરસાસ્પછએ કેક સનત ૧૪૮૦માં પોતાનું 
પંચાંગ યગટાવ્યું હતું. અલખત્ત, સુંખાઈમાં પ્રથમ ખીબાંતુ છાપખાતું શર 
કરવાનું માન મજકૂર ફુસ્તમ કેરસાસ્પછને પ્રાપ્ત થાય છે. 

“ ગુંખઈ ટાઈમ્સ ”ના તત્રીના શખ્દોના આધારે ડીરાલાલ ત્રિભુવનદાસ 
પારેખ પણુ એમ માતે છે કે “ હિન્દમાં પહેલવહેલું ટાઈપનું કાપખાતું 
કાઢવાનું માન મુંખાઈને પ્રાપ્ત થાય છે અતે તેનો યશ એક પારસી 
બિરાદરને મળે છે. ” * ગએ વિધાન ભ્રમમૂલક છે. 

ડાહ્યાભાઈ પિતાંબરદ્ાસ દેરાસર] વધારે વિશદ હફીકતો આપે કેઃ 


ત 


છ જવાચીન ગુજરાતનું રેખાદ્શન, ખડ રજે (1૯૩૬), પૂ. ૨૮૫ 





“૮ ચૂજરાતી પતકારિત્વનેદ ઇતિહાસ 


અતે બંગાળા બન્નેને ધટે છે. બગાળામાં પહેલું છાપખાનું સતે 
પ સર ચાલ્સ વિદિકન્સ નામના વિદ્દાને કાઢ્યું * હતું. 

ડ હેડ'નું બંગાળી વ્યાકરણુ એ ખંગાળામાં પ્રથમ ૭પાયલું 
પ છે. 


“ લગભગ આજ્સમેત્રે આપણા તરફ સુંખાઈમાં કોઈ 
ર્સ્તમજી કેરસાસ્પજી નામના પારસીએ પ્રથમ છાપખાનું કાઢ્યુ" 
થતું. એમણે સને ૧૭૮૦નું પચાંગ પહેલવહેછું છાપીને પ્રગટ ક્યુ 
હતુ. સુબાધતા પ્રખ્યાત વિઠ્દાન ડા૦ ખ્યુ ઇસ્ટિના ૧૮૫૫માં ખોબે 
ઢાઈમ્સમાં દર્શાવેલા અભિપ્રાય પ્રમાણે આ પચાંગ સતે ૧૭૭૯માં 
જ તૈયાર થવું જેઈએ અતે તેથી આ સાહસિક પારસીએ 
મોડામાં મોછુ સતે ૧૭૭૮ના અત સુધીમાં છાપખાનુ' ઉધાડયું 
હોવું જેઈએ. આપણી તરફ આ પ્રમાણે પ્રથમ છાપખાનું 
કાઢતાર આ પારસી ગૃહસ્થ છે * ૧ 

દેરાસરી જણાવે છે તેસ આપણી તરફ પ્રથમ છાપખાનું કાઢનાર 
રુસ્તમ કેરસાસ્પજ છે એ ખરું, પણુ પ્રથમ છાપખાનું તો ગોવામાં જ 
નાર્‌ થયું હતું. 
સ્ણકલાના_ વિષયમાં “ ગૂજરાતી ' હોવાનો દાવો કરનાર કોર્પ 
'પૃણુ પહેલવહેલો ગ્રવેશ કર્યો હોયતો તે પારસીઓએ જ _ સન ૧૪૯૪ના 
સાલની એક_અગ્રેજ-વર્તમાતપત્રમાં-થ્રોડાક_ પૂજળતી શદ પ" _પાએલા-મળી 
આવે છે. સુબઈથી_તે_ સમયે બહાર પડતા “ બોમ્બે ફૂરિયર ” ( 801000 
€૦૫01) નાર નામના છાપામાં જહેર ખબરમાં_તેતો ઉપષ્રોગ થએલો છે. 
સત વહેવરના “ ગુજરાતી ” સાપ્તાહિકના દીપોત્સવી અકમાં પહેલે 
પાને “ગુજરાતી ઝુદ્રણુકળાતી શતવર્ષી' નામતો લેખ ગ્રગટ થયો છે. 
ગએ લેખના લેખક કોણ છે તે તેમાં જણાવેલું નથી પરતુ તે મણિલાલ 








૮ સાઢીના સાહિવ્યવું દિગ્ટર્સોન, (૨૯૧૨), પૃ. ૨૭૬ 


ચૂકરાતી ખીબામો ઉત્પાત્તુ . શક 


ઈચ્છારામ દેસાઇના લખેલો હોવાની કલ્યધતા થઈ છે.થ એમાં જણાવવા. 
ગ્રમાણે સત ૧૭૯૦માં “ખોમ્ખે ટૂરિયર ” નામક છાપું પ્રકટ થયું. તેના. 
માલિક ડગ્લાસ નિક્લસનને વ્રણી મુશ્કેલી પચ્વાથી તેણે છ મરાકાઓને. 
કપોઝ કરવાનું શીખવી તૈયાર કરી પોતાના છાપખાનામાં રેક્યા. “ બૉમ્ખે. 
ટૃર્યિર” છાપખાતામાં રહેલા કાઈ પારસી જેનું નામ આજે પ્રસિદિમાં- 
નથી, તેણે સ. ૧૭5૭માં “કેટલાક ગુજરાતી અહ્ષર બનાવી, “ બોમ્ખે. 
ફૂસ્યિર ” પત્રના એક અકમાં નહેર ખખરમાં તેતો ઉપયોગ કરેલો જણાય 


છે. ઈ સ. ૧૪૯૪ એ ગૂજરાતી ખીખાંનું (ટાઇપ) જન્મવર્ષ ઝએ. લેખે. 


ગણી શકાય અતે તેતે જન્મ આપનાર એક પારસી છે. છાપકલા અતે. 
છાપખાનું કાઢવાના વિશ્વારતું તતા નાગરી અક્ષરો બતાવવાત માન તો. 
ભીમછતે છે. નાગરી અને .ગૂજ્રાતીના ઉત્પાદક અનૃકમે એક વાણીએ - 
અતે એક પારસી છે.૧* ક 


સત ૧૭૯૭માં “ બોશ્મે ફૂરિયર “માં છપાએલાં ગૂજરાતી ખીખાંતો 
નમતો આજે હાથ લાગતો નથી, પરંછુ સન ૧૮૦૮માં “ ગ્લોસરી ” 
નોમતું અગ્રેછ, ગૂજરાતી અને મરાકી એ ત્રણે * ભાષાનાં ખીમાં વડે 
તૈયાર થએલું ડૂમંડ રચિત વ્યાકરણુ “ ગુજરાત વર્નાકયુલર સોસાયટી “તા. 
" સગ્રહમાં છે. 


સન ૧૯૭૪માં અમદાવાદમાં સમસ્ત ગૂજરાતતી પ્રથમ પુસ્તકાલય- 
પરિદ્દ મળી હતી, તે પ્રસગે આપણા દેશમાં પુસ્તક પ્રકાશનના પ્રારભથી 
એ દ્થિમાં “કવા કેવા પ્રયાસ થયા છે તેતે લગતા નમતા દર્શાવતું એક 
પ્રદ્શન નોન્નયું હતું, તેમાં હીરાલાલ પારેખ તરક્ના કેટલાક નમૂતા રજ 
થયા હતા. એ નમૂતામાં સૌથી જૂતો નમતો ઉપર જણાવેલા ઈ. સ. 
૧૮૦૮માં બણાર પડૅલા પુસ્તકના એક ભાગતો કે. એ નમતો સાચે જ 
અમૂલ્ય છે, કારણુ કે એતી પહેલાં ગ્રજરાતી ખીખાં તૈયાર થગ્ેલાં હાવાતુ' 


૯, ગ્રશ્ર અને ગ્રથકાર, ધુરતક ય (ર૯૩૪), પ્ર. ર૫૪ 
૧૦. ગુજરાતી દીષેોત્સવી અક, ૨૯૬૨, પૃ. ૨ 


-૩૬* ગૂજરાતી પગકારિત્તનો ઇતિહાસ 


:અતે “ બોમ્બે કૂરિયર “માં તે છપાયા હોવાનું જણાયું છે છતાં તેતો 
નમૂતો આજે હસ્તીમાં હોય એમ જણાતું નથી; પરંતુ એ ખીખાં વડે 
જ સ. ૧૮૧૧માં ગૂજરાતીમાં ૭પાએલી એક જાહેર પત્રિકાની તાદશ 
"છબી “ નમે જમશેદ સેન્ટીનરી વોલ્યુમ “માં છપાયેલ છે. ૧ ૧ 

“ખોમ્ખે ટૂરિયર” છાપખાનામાં ગૂજરાતીમાં છપાયેલી એ જાહેર 
પત્રિકા પર રછ મી એંગસ્ટ ૧૮૧૧ની તારીખ છે. ગએ જહેર પત્રિકાતું 
કદ છાલના “ટાઈમ્સ એકે પન્ડીઆ”ના પૃછટ કરતાં પણુ સહેજ વધારે 
“છે. તે માટે વપરાયેલા હાથકાગળ ખૂખ ઘૂંટીને ખનાવેલા હોઈ તેની નકલો 
:આજે પણુ સચવાયેલી છે. સામસામાં અગ્રેજી અને ગૂજરાતી લખાણો 
“એમાં છાષપેલાં છે. એ ન્નહેરે પત્રિકાની એક નકલ નશરવાનજી દાદી ન. 
ખ્‌. દાદીરેઠ પાસે અને એક નકલ રુસ્તમ બ. પેમાસ્તરના કુડુંબીએ પાસે 
:સચવાથેલી છે. પ ૨ 

“ખેમ્મે ફૂર્યિર”માં આવેલી ગૂજરાતી જાહેર ખબર તથા 
“ઈ સ. ૧૮૧૧માં ગૂજરાતી ભાષામાં ૭પાયેલી જહેર પત્રિકામાં વપરાયેલાં 
"આખાના શેધક માટે ઉપર ટાંકેલા “ ગુજરાતી “માંના લેખના લખનાર, 
“ “બોમ્મે ફૂરિયર' કાપખાનામાં રહેલા કેઈ પારસી કે જેનું તાસ આને 
શ્રસિદ્ધિમાં નથી” એવો ઉલ્લેખ કરે છે, પરતું એ પારસી કેણુ હતા તેની 
-સાહિતી “ પારસી પ્રકાશ”તા મોજક ખા. ખબ. બમનજી બે. પટેલના એક 
વ્યાખ્યાનમાંથી મળે છે. તેએ જણાવે છે કે :-- 

“ ગુજરાતી કાપખાનું, ગુજરાતી પ'ચાંગ તથા ગુજરાતી 
વતમાનપત્રતો પાયે! નાંખનાર મરહુમ મેખેદ ફેર્દુનજ મરઝ- 
ખાનજી હતા. પણુ એવણુના આગમજ એવણુના એક હમવતની 
સોબેદ જીજીભાઈ ખહેરામજી છાપગર પાસ “બોમ્બે ફૂરીઅર”ના 
માલેક મજકુર મી. લયુક એસખરતરે ગુજરાતી ટાઈપ એટાવી 
પોતાના વર્તમાનપત્રમાં કાંઈ ગુજરાતી ન્નહેર ખખર આવે તેને 


૬૧૧, ન્તમે જમશેદ રતાબ્દિ ગ્રથ, પૃ. ૬૦૦-૨ 
૬૨ નસે જમરોદ રાતાખ્દિ ત્રય, પૃ. ૨૦૪ અને ૧૦૬ 





[જરાતી, ખખાંની ઉત્પત્તિ ૨૧. 


ભાષામાં કાંઈક હેર ખબરો છપાયલી સેવકના નેવાસાં 
આવી કે ૧૩-૧૨ 


ડીન જેયાન્સ હેરટેલ એ સબંધમાં લખે છે રે “ 130 1056 
110[001'8116 ૯૩5 ૦0 1965૯ વેત પડર ૩0 %0૯ લે 07 હળ 4106101680 
ગે1કરા0॥ 104 1816. 4 ૪0૫૫૪ 45070]940 09 1149 101૯33, 1૫01165 
ઊ1011 0૫૪ 16 1156 કદિ ળાં વાલે 00] દાં દ૪[૯5 46 0113 ૩1635. 
20 પક [733 ૪૦1 1&1€19 €100[10)66 170 70પ0છુ ીંઇળઉઘ વીવેક 04 
૧010 ને] 1)8તશ્] 104110 ધોલ 87 01 ૩111110૪ 10118 110 &1॥614- 
(08115 ક્લે [00॥વેલ્ઉે ઇલ ડે 8૪8 3850 7'૯55.”૧૫ 


ગૂજરાતી ટાઇપો પ્રથમ થોમસ ગ્રેદામ નામતા અગ્રેજે પાય્યા 
એવી મતલખનું જે વિધાન ડૉ. હેરટેલે રજ્‌ કયું” કે તેના સમર્થનમાં 
કશી ૪ વીગત મળી શકતી નથી અને તેથી તેતે આધારપાત્ર ગણુવાનું 
અશકય લાગે છે. સનત ૧૮૧૬માં એ શિશન છાપખાનું સ્થપાયું હોય તો 
પૃણુ તે પહેલાં ફ્રદુતછ મઝબાતવું મુખાઈ સમાયાર છાપખાનું સત 
૧૮૧૪માં નીકળી ચૂંકેછું થતું એ વાત સિદ્ધ છે. 

“ બોમ્બે કૂસ્યિર “માં કામ કરતા પ્રિન્ટર છજભાઈ છાપગર અતે 
કૂરદુન# સર્ઝબાન મિત્રો હતા. કફરદુનછી પોતાના આ મિત્રને મળવા 
૧૩ ત્તમે જમશેદ શતાબ્દિ ગ્રંથ, પૃ. ૨૦૩-૨૦૪. 

૧૪ જે. આર. ખી. છજછશાઇ આ ખાખતને નીચલા શબ્દોમાં અતુ- 
માદન આપે છે-- 

“ ઉપ]ત્રષ્્ાં €]0€ 1 ૧ 1161 30001વલ્વે 1 1301111289 દં)0પ9 1૦ 
જલ્દ" 1797 1૪7 1890810]00 4ટદ]ટ0107 ઉ0૫ંતે 1૦0 “ 7૯]010૪ 
13$1&1]૯૮ “) 0પ18ટુયા) (177#-180#) 6 ૦૦॥1[031601* 01 6106 8011023 
(૦॥0461% 207 પલ 0100૧00802 4 ઉંપ]તઝ0 હવે?લ ૉડલાલાદક 11 ૦ર્ડિ 
શાતે ૦00 8][]08 ૯ 1પ ધત 00017.” [ 5400 48010] દલે €૦0૫૯10%1૪ 
ઉપા, ”તદુટ 279 ] 

૬૫ «તસે જમરેદ ચ્ાતાબ્ટિ ગ્રય, પૃ. ૨૦૬ 


૩ર ગ્રૂજરાતી પષકારિત્વને! ઇતિહાસ - 


“ખોમ્ખે રૂશિયિર ”ના છાપખાનામાં વારવાર જતા અને એ અગ્રેછ છાપખાવું 
ભેઈ એક દેશી છાપખાનું શરૂ કરવાનો એમણે તિશ્ય કયો. તેમણે લાકડાંના 
ગએક ૬ાખપ્રેસ અને છાપકામ માટેતી કેટલીક સામત્રી ભેગી કરી, પરંતુ 
સૌથી અગલનું સાધન-ગૂજરાતી ખીખાં-કઈઈ તૈયાર મળે એમ નહોતુ; એટલે 
ઞએસમણે પોતાને હાથે ગૂજરાતી ટાઇપનો એક સટ તીખા લોઢા ઉપર ક્રાતર્યો, 
પોતે જ તેતી ત્રાંઝાની તખ્તીઓ હોકી અને તેને સીસામાં એટી ટાઇપા પણ્‌ 
પાડ્યા.૫% આ ટારપિ પાડવા, ધ્રસવા અતે સાફ કરવામાં ફર્દુતઈએ પોતાના 
ઘરતી સ્રીઓની સહાય લીધી હતી, કારણુ એ કામ કરકસરયી કરવાનું હતું. 

આમ જ્તતમહેનત, ઉત્સાહ અને ભારે માથાઝીકતે પારેણામે ૧૮૧૨માં. 
સુખમાં કોટમાં જૂતી માર્કેટ સામે નાના ઘરમાં એક નાના ૭ાપખાનાતો. 
ઉદ્દભવ થયો. “ ળોમ્મે ફૂરિયર ” છાપખાનામાં છજભાઈ ખેરામજી છાપગરે. 
તૈયાર કરેલાં થ્રોડાંક ગૂજરાતી બીબાં ખાદ કરતાં ગૂજરાતી લાપામાં 
છાપકામ કરી શક એવું આ એકજ છાપખાતું હતું. અને તે માટેતો યશ. 
ગૂજરાતી છાપાના પિતા કર્દુનછ મર્ઝબાનને મળે છે. 

આ દેશી ૭ાપખાના પરત્વે પ્રજ્તમાં ભારે ઉત્સાહ પ્રગટ્યો. ફર્દુનજએ 
ઘાર્યું હશે તે કરતાં પ્રજ્ન તરફ્થી તેને વધારે ઝેકા મળ્યો. કિમત ભારે 
હોવા તાં તેમાંથી બહાર પડતાં પ્રસ્તકા સારા ગ્રમાણુમાં ખપવા લાગ્યાં. 
મુંબાઈમાં પહેલવહેલાં અગ્રેછ બીખાં પાડનાર રુસ્તમ કેરસાસ્પછગે પ્રથમા 
સન ૧૭૮૦નું અગ્રેછ પચાંગ પ્રગટ કરેલું અતે ફરદુનછ મર્ઝબાને પણ 
પ સ. ૧૮૧૪માં સવત ૧૮૭૧નું પ્રથમ ગૂજરાતી પચાંગ બહાર પાડ્યું. 
ખે રૂપિયાની કિંમત હોવા છતાં આ પ'ચાંગતી પુષ્કળ નકલો ખપી ગઈ 
સુબાઈ સમાચાર છાપખાનાનું ગે પ્રથમ પચાંગ હતું. આજે સવાસો! 
વષ પછી પણ એ “મુંબાઈ સમાચાર છાપખાનાતું પચાંગ ” બહાર પડે 
છે અને એ પ-ચાંગ ઠીક ડીક લોકપ્રિય છે. 


ખીજે વષેં ક્રદુતજએ ફારસી ગ્રથ દ્બેસ્તાનતો ગૂજરાતી તરજુમો 





૬૬ ફરડુનછ મર્ઝબાન, (1૮૯૮)૮ પ. ૪૯-૫૦ 


ગૂજરાની' બીખૉની ઉત્પત્તિ 3૩ 


બહાર પાડ્યો. ક એક નકલતી કિમત રા. ૧૫ રાખેલી હતી. સત ૧૮૧૮માં 
તેમણે “ ખોર્દેદ અવસ્તા ખા માએતી ” પ્રસિદ્ધ કર્યું. પારસીઓના ધર્મ 
પુસ્તક ખોરદેહ અવસ્તાના ગૂજરાતી તર્જુમા સાથેનુ એ પ્રથમ પુસ્તક 
હતું. આ પ્રમાણે શેખ સાદીના કરીમાતો તરજુમો, પાર્સીએઓતોા ધર્મ ્ર'થ 
અુનદ્દેદશ વગેરે કેટલુંક છાપ્યા ખાદ સત ૧૮૨૨માં એમણે મરેતા અગ્રે 
વ્યાકરણુતો ગૂજરાતી તરજમો પ્રગટ કર્યો હતો. મરે કૃત વ્યાકરણની બાવનમી 
આપત્તિ પરથી અરદેશર બેરામછ લસ્કરીએ તેનો અનુવાદ કર્યા છતો, અતે 
તેને લગતુ તેમણે કરેલું વર્ણન ટાંકયું છે તે ગૂજરાતી ભાષાના ધડતરના 
અભ્યાસીઓને રસપ્રદ થઇ પડરેઃ 
“અગ્રેજી તથા ગુજરાતી 
વાકા ખા ઉલારી 


દૃઆને 
અગ્રેછ તથા ગુજરાતી ખોલીતી કતાબ 
શ્રી 


કલકત્તાની 'કાલેજ શાર છપાઈલી વા 
કા ખી ઉલ્લારી ઉપરથી ગુજરાતી લેદા 
ને અંગરેજી ખોલી શીખવા શાર 
* બનાવી છે 
શ્રો 
સુમખઈ મધે 
કૂરદુનછ મોખેદ મરજબાંનજનાં કારખાંનાંમો 
તિ. ૧૮૨૨ અગરેના વરશમો છપાઇ છે. ” 
એ મ્રથથના વ્યાકરણુ વિભાગના મુખપૃષ્ટ પર્‌ તીંચલું લખાણુ 
નજરે પડે છેઃ 


“ મીશતર મરેની મો!ખતેદાર ગરામર 
૬આતે ર 
અગરેછ વેઆકર્ણુની કેતાળનો તરજીમાં તથા 
શરેહ ગુજરાતી ખોલીમેો 


«૩૪ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વને।- ઇતિહાસ. 


આત અરદેશેરજ બેહેરાંમ લરાકરીનાંએ 
ગુજરાતી વાંચનારાવોને 
અગરેજ 
વીદેઆ શીખવા શારં કીધો છે 
એ કેતાખ 
શ્રી 
સુંમબઈ સધે 
ફરદુનછી મોખેદ મરજખાંનજીનાં કારખાંનાંમો 
શતે ૧૮૨૨ અંગરેજનાં વરશમે। છપાઈ છે.”૧૭ 

આમ આપણી ભાષાના ખીખાંતી ખનાવટ અને છાપકામતો આરભ 
કરવાનો યશ સ્પષ્ટપણે પારસીઓને ધટે છે. પારસીઓએ પોતાના જીવનમાં 
ઘણું પાશ્ચાત્ય તત્ત આમેજ કર્યું” છે. આચારવિચાર, રહેણીકરણી, ખાધ- 
ખોરાછી, પોશાક વગેરે ઘણી બાબતમાં તેમણે પશ્ચિમતી ખૂખ જ નકલ કરી 
છે અને સ્વાભાવિક રીતે જ તેમની વચ્ચે થતા કોઈ નામાંકિત લેખક, 
વિચારક, સંશોધક કે સાહસિક નરનારની, પશ્ચિમના ગે દિશામાં નામ 
કાહનારા નરતાર સાથે તેએ સરખામણી કરતા આવ્યા છે. તેથી “ પશ્ચિમ 
હિંદ્નો કેછ્ટન' કોણુ એ માટેનો વાદવિવાદ પારસી લેખકો વચ્ચે ચાલેલો 
ન્નેવાસાં આવે છે. 

એચ, ડી. દારૂખાનાવાળા ફૂરદુતછી મઝંબાનતું ટ્રક જીવત આલેખતાં 
તેમતે “ 1116 €83601. ૦ ઊા]હા0 750પપાછુ 216૩3 કાઉ 010 1₹0પ0ઉેલા' 
0 ઉલ પં 10110800180 3005861 11 19051011 ઉ ” 
તરીકે એળખાવે છે.૫૬ 

રુસ્તમજી પેસ્તનજી કરકરીઆએ સન ૧૮૯૮માં એવો અભિપ્રાય 


આપ્ષા હતો કે “ શા વધા] 188080 1૪5 66 1010૫66 006 07 


ની 


૧૭ અર્વાચીન ગુજરાતત્ર' રેખાટશન, ખ'ડ ? લે! (૧૯૩૫), રૃ. ૨૪૪ 
૧૮ -ા'કા 1.પ56€ ૦0 1ાતૉંતણ 501 (1989), 98૬ુટ જે97 


:૧જરાતી ખીબાંની ઉત્પાંત્ત ૩પ 


4૦૫૧18 તા 1963101010 લીડ 009 બ 0117 ઉપદ્ાઠદા ૪૩00યે 
ીઇશહઈપ1'ટ. 1110૫૪] 10 ૩39 2008 00 601166 1106 082100 07 1963661907 
“ઊાઉૉત-ઉતઇ 100010 100101૪ુક ૦ 810011001' 1080-4150 8 "3-11 ૪૬ 

66601119 16 1૪110 3110106 118 6૦101171101 ઈ 171% 41 ઈ] €011[00- 

કાંધંબા 8060 [૫91600 ૦1 16&1લ 1 વઇપ' ૦. ૧૯ 

રુસ્તમછ કરકરીઆ જે ખીજ વ્યક્તિ માટે ઇશારો કરે છે તેનું 
નામ તેએ જણાવતા નથી, પરતુ એ વ્યક્તિ જજીભાઈ ખે ખેરામછી છ૭ાપગર 

. હશે એવી કલ્પના મર્ઝબાન મચેરછી મર્ઝબાને ( બાર-એટ-લી ) પોતાના 

“પિતાના પોતે રચેલા જીવનનત્તાંતમાં રજ કરી છે. એ કલ્પનાતે અયોગ્ય 

કેવાં રુસ્તમ પેમાસ્તર એવે મત પ્રદર્શિત કરે છે 'ે : 

ક “જે ગુજરાતી ટાઇપ માટે આ લેખ હોય તો જ ઉપલું 
લખાણુ મી. ૭ાપગરતે લાગુ પડે. ખેશક તેમણુ પહેલાં ગુજરાતી 
ટાઇપ ૧૪૯૭માં કાઢ્યા હતા પણુ પશ્ચિમ હિંદમાં છાપા માટે 
ટાઇપ (ઈ ંગ્રેછમાં ) વાપરનાર તો આગળ જણાવેલા રસ્તમછઝ 
*%રસાસ્પછ હતા. તેવણુ વાજખી રીતે 110 ૬૮2૦1 ૦4 
1૯5૯0 લૉ કટી શકાય અતે નહિ કે મી. મરઝબાત 
ધારે છે તેમ જીજીભાઈ છાપગર. ”૨૦ 

રુસ્તમ પેમાસ્તરતો આ અભિપ્રાય યોગ્ય છે 
ભીમજી પારેઅ પછી દેવતાગરી લિપિના ટાઈધિતો આરભ 
ફર્વાતો પ્રયાસ સન ૧૮૦૪માં કલકત્તામાં કાઈ કારીગરે કર્યો હોવાનું કહેવાય 
છે, પણુ એ કામમાં સક્ળતા ન મળવાથી એ પ્રયાસ તેણે છોડી દીધે 
હતો. થાર પછી કેટલીક મુદ્ત બાદ એક બીન્ન કારીગરે એ કામ કરી 
છાથમાં લીધું ડતું અતે સત ૧૮૧૨માં દેવનાગરી અક્ષરોના ટાઇપનો એક 

* સેટ બનાવી પૃગો કર્ઢ્વો હતો.૨૧ 





૧૯ ઊ!60ઇત 10૫1૯1૦, 4૫1 1898 
૨૦ નમે જમશેદ રાતાબ્ટિ ગ્રથ, પૃ. ૨૦૫ 
૨૧ ત્તુદ્રળવનેસ અર્થાત વષા, પન ૨ 





૩૧ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વનો ઇતિહાસ 


પહેલા દેવનાગરી ટાઈપ વિલકિન્સે પાડયા હતા એવી કે. ડે. ખી. 
કાડરિંગ્ટન (14. 12૯ 13. €૦૮૦ત0૬૫૦૫)ની માન્યતા છે. તેઓ લખે છે 'કેઃ 
“11 1785 પાડ 0૫030 પૉ 67808181100 0 010 4/૪૪ 
“676 ઘા 1170 ૪૯&'5 1101' 0[20106 11580 17૯0507૪ ૦ 70108000 પ0 
ર012, પાલ 7777777075, 90 ૪10૪1818 ૩૪ &તૈલ'૩. 1016 કા૪113000119 
3011, 86 0૫6 ધી 1૩ ૦101 1 તેક 010 1136 »૦€૪ાપછળ ઘાલે ડિલ 
૪7[૦૬, 11114 ઇ 8 10૪ ઉહ 1 110 1018107 1181017 01 ળા 
480. 30 1॥ 1792, 00 171104 દાડો [000; 707૮0/570727067% 1080 
0001181060 પ॥ઉૈલા' 0103 લ૯તૉઇ03111[, ધોર 1180 8403149 1€5%9 10 
૪6 010100. ” 22 

દેવનાગરી લિપિતી ચર્ચા કરતાં આ મુદ્દો ખાસ પ્યાન આપવા લાયક 
છે. થોડા વરસથી કેટલાક પંડિતો એવી ભલામણુ ડરી રહ્યા છે 'ે હિંદ- 
ભરતી તમામ લાષાએતું સાહિત્ય દેવનાગરી લિપિમાં ૭પાવું' ન્નેઇએ- 
સસ્કૃતમાંથી જન્મ પામેલી હિદ્તી ભાપાઓ પરસ્પર બહુ જ મળતી આવે 
છે, પણુ લિષિફેરફરારે પ્રાંતિક સાહિત્યો એકબીન્નથી અલગ રહે છે. તેને 
બદધ્લે બધાં જ એક લિપિમાં પાય તો દેશસમમ્રમાં વંચાઈ શકે. 
ભીમજી પારેખે જ્યારે દેવનાગરીમાં જ છાપવાની ઈચ્છા રાખી ત્યારે એના 
મનમાં આ ખેત્રણુ મુદ્દા હશે ગમ લાગે છે : 

(૧) દેવનાગરી છાપકામ શરૂ કરે. તો દેશભરમાંથી છાપકામ. 
મળવાનો સભવ 

(૨) દેવનાગરી અક્ષરોનું ર& ને નક્કી સ્વરૃપ 

(૩) ગૂજરાતી લિપિનું સ્વરૂપ જેઈએ તેવું પાકું ને સુપ્રચલિત 
રૂપ પામ્યું નહોતું તે. 

બીમાં બનાવવાના ક્ષેત્રમાં સારી પ્રગતિ સાધનાર્‌ તો જાવજ દાદાજી 
હતા. ડૉ. જેહાન્સ હેર્ટેલના જણાવ્યા મુજ્બ નવજ દાદાછી સન ૧૮૧૬માં 


૨2 “1૫0 102809 ૦ ૪ તદ ” (1987), ?. 70/1 
(૦3૦: €ડ૪૦૩ાઇ 721૦33) 


શૂજરાતી ખીબાંની ઉત્પત્તિ ૩૭ 


અમેરિક્ન મિશનરીઓ તર્કથી શર થએલા એક છાપખાનામાં તોકરીએ 
લાગ્યા હતા. ટાઈપ સાફ કરવાનું, ધસવાનું વગેરે કાસ તે કરતા, પરતુ આ 
ચકાર પુસ્ષે પોતાનું કામ કરવા સાથે ખીભાં તૈયાર કરવાતી કલા પણ 
સારી રીતે હાથ કરી લીધી. તેડા વખત પછી એક રણોજ નામના 
કણુકાર અતે ખીન્ત કારીગરોની સહાયતાથી તેમણે ખીખાં તૈયાર કરવા 
માંષ્ાં અતે એ કામ માટે તથા છાપકામ માટે નિર્ણુયસાગર પ્રેસ અને 
ક્રાઉન્ડ્રી સ્થાપ્યાં હતાં. આ દ્શિામાં એમણે કરેલું કામ એટલું સંગીન છતું, 
% સદારાષ્ટ્રમાં તેમતે “ મણુકનાના આધ્ય-જતફ ” તરીકે પિછાનવામાં 
આવે છે. ૨૩ 

ગૂજરાતતે આ દિશામાં વધારે આગળ પાડનાર વ્યક્તિ તો “ગુજરાતી ”તા 
સ્થાષક અતે ત્રી ઈચ્છારાસ સર્યરાસ દેસાઈ છે. ગૂજરાતી પત્રકારિત્તના 
ક્ષેત્રમાં ઇચ્છારામ દેસાઈન્એે કેવી અનન્ય સેવા બજાવી છે તે આપણે 
આગળ ઉપર ન્નેઈર, પરતુ ખીબાંતી બતાવટમાં તેમણે જે હિસ્સો અર્પ્ષો 
છે તેની અત્રે તાંધ લેવી ન્નેઈ એ. 

હાલતી છેલ્લામાં છેલ્લી પોઈન્ટ સ્િસ્ટમનાં તથા ત્રાંબાના ભેળવાળાં 
ટકાઉ અતે સુંદર મરોડદાર અદ્મરોના ગામો બતાવવાની પહેલ કશ્છારામે જ 
પોતાના મિત્ર મગતલાલ્ષ ઠૉકારદાસ મોદીની સાથે મળીને કરી હતી અતે 
તેમના સતત પ્રમાસતા ફળ રપે “ચુજરાતી રાધપિ કાઉન્ડ્ી” સ્થપાઈ હતી.૨૪ 
આ “ગુજરાતી ટાઈપ કાઉન્ડ્રી” હાલમાં છગનલાલ ઠૉકોરદાસ મોદીના 
પુત્રો હસ્તક છે. 

હવે તો મુંબાઈ ઉપરાંત સરત, અમદાવાદ, લીંબડી વગેરે સ્થળે 
બીખાં તૈયાર થાય છે; પરુંતુ વૈવિષ્ય કે નવીનતાની નજરે એ દિશમાં 
આપણે સ ગીન પ્રગતિ સાધી શકયા નથી એ સ્વીકારવું પડશે. 


ઇના-ત૦૭૦૧૦વાતમા, 





ર૩ સૃદટ્દળ-પ્રતેસ બર્થોલ્‌ જાગ વહા, પૂ. છ 
2૪ ગુનરાતી, તા. ૮-1૨-૬૯૬૨ 
૯૦ 


રે : છાધખાનાં તથા સુદ્રણક્લાતુ અવલે 


આપણા દેશમાં થએલ અગ્રેજી અને ગૂજરાતી ખીખાંતી ઉત્પત્તિતો 
ઈતિહાસ આગલા પ્રક રણુમાં જેઈ ગયા. આ પ્રકરણુમાં આપણે ત્યાં 
મુદ્રણુની ય'ત્રકલાએ પ્રવેશ કર્યો તે પહેલાં શી સ્થિતિ હતી અને એ દ્રિમાં 
અત્યાર સુધીમાં શી પ્રગતિ થઈ તે તરફ પ્યાન આપીશુ. 


મુદ્રણુકલાને અભાવે વે આપણા -દવેશમાં વર્તમાનપત્રો નહોતાં ત્યારે પણુ 
પ્રનત અને ખાસ કરીને વેપારી વર્ગ દેશપરદેશની ખખરે તો 3 મેળવતા જ;_ 
વેપારીઓનો પત્રવહેવાર આ ખબર જણુવા-ફેલાવવાવું _સુખ્ય ૨ ુખ્ય સાધને હતું. હતું. _ 
આજે સવાર પડતાં છાપામાં ડોકિયું કરવાની આપણુને આદત પડી છે 
તેવે સમયે પણુ દેશી વેપારી વર્ગોમાં લખાતા કાગળમાં આખોણવા, વરસાદ- 
પાણી, બનરભાવ વગેરેના સમાચાર ટ્રકમાં લખવામાં આવે છે. વત્તપત્રે! 
અસ્તિત્વમાં નહોતાં ત્યારે આ અને ખીજી ખખરે કાંઈક . વિસ્તારથી 
વૈપારીએઓના કાગળપત્રોમાં જણાવવામાં આવતી અતે આમ વેપારીઓનો 
પત્રવહેવાર એક પ્રકારના વર્તમાતપત્રતી ગરજ સારતો. આ ખખરેો મ દિરે, 
જીતનો, કથાએ, ચૌટાની મેદતી દ્વારા પ્રશ્નમાં ફેલાતી, પણુ તેનું સ્વર્‌ષ 
મોઢે મોઢે બદલાતું. સરકારી યાદીઓની તે સમયે દાંડીઆઓએઓ ટઢટેરો પીટી 
જનતાને જાણુ ડરતા. 

ટપાલખાતું સ્થપાયા પછી પત્રવહેવાર વધ્યો પરતુ તે પહેલાં 
«“ કાસદ્ો” મારક્તે કાગળાતી લાવલપજ્ન થતી. કાગળા ઉપરાંત દરદાગીના 
" સરસામાન લઇ જવા લાવવા માટે “ આંગડીઆ ” તો મોટો વર્ગ ર્તૈયાર્‌ જ 


છાપખાનાં તથા સુદ્રશુકલાનુ' અવલોકન ૩%. 


હતો. માલ મોકલવા માટે વણુઝારો હતી. મોટાં શહેરોમાં ઉદ્યોગપતિઓ ને 
વેપારીએ કાસદો અતે આંગડીઆ રોકતા. આંગડીઆનતો ધધો ટપાલખાતાની 
ગરજ જૂરી પાડતો. આંગડીઆતી પ્રથા હછ ચાલુ છે. કાસદ્ો અને 
આંગડડીઆ એક શહેરથી ખીન્ટે શહેર જતાં રાહેર શહેરતા સમાચાર વાત- 
ચીતમાં સ્વાભાવિક રીતે કેલાવતા. 

મોગલોના અમલ દર્શમેયાન રાતય તરફનું ખાસ ખેપિયા ખાછું 
નિભાવવામાં આવતું હતું. જુદ્દા જુદા સ્થળના અમલદારો ખેપિયાઓ મારફત 
* પોતાના હવાલામાંતા સ્થળતી વીગતો રહેતશાદતે દિલ્ડી પાઠવતા. તેમ. 
કરવામાં તેઓ કાઈ બાબત પર ઢાંકપિછોડો ન કરે યા ખોટી વીગત 
ઈરાદાપૂર્વક ત જણાવે તે માટે ધક્ષિયદું ખાનગી બાતમી ખાતું પણ્‌- 
રહેતુ. મોગલ રશહેનશાહત ઉપરાંત દરેક દેશી રાત્ત્યમાં આ કાર્ય માટે 
રાન્ય તરક્તા ખબર્પત્રીઓ તે જાસસો તિસાતા, નેએ પોતપોતાના 
સ્થ્રળતી હકીકત 1િયમિતપણે રાજ્યના મુખ્ય મથકે લખી મોકલતા.. 

“ અયોપ્યાના રાન્ત્યમાં મુસાષ્રીં ' નામતા શ્રથમાં કર્નલ સ્લીમેતે 
આવા ખબસ્પત્રીઓ “ક અખખારતવીસોતું વર્ણુત કયુ” છે. અયોધ્યાના 
રાજ્યમાં જ ખસેંસાઠેં ખખરપત્રીઓ હતા અને તેમતું માસિક ખર્ચ ફૂ. 
૩,૧૯૪ થતું. આવા અખબારનવીસો 'પરિસ્થિતિતો લાભ લઈને કાઈ કોઈ 
બનાવ ઉપર ઢાંકષિછોડો ય કરતા. અંગેજી રાજ્યતો એક અકસર 
અમરોષ્યાના મુલકમાં કોઈ બદમાસતે પકડવા ગયે હતો અતે ત્યાં ઝપાઝપી 
થતાં એક માણસ માર્યા ગયો હતો. એણે ખળર લખનારતે તેડાવીને ખુશ 
કથી એટલે આ બનાવની વાત રાજ, દરબાર, રૈસિડન્ટ કે કોઈએ ન્નણી 
નહિ. કર્નલ સ્લીમેન એક બીન્ન અયોધ્યાના અમલદારતી વાત પણુ લખે 
છે. રજપૂતો સાથેની તકરારમાં એ અમલદાર માર ખાઈ ગયે! હતો. આ 
હછીક્ત પ્રચાર ન પામે એ માટે એણે ચોતરક કરતા વીસ વીસ ગાઉ 
સુધીના અખખારનવીસોને ક્ોડીને આ વાત દબાવી દેવડાવી હતી. અખખાર- 
નવીસેો રાજ્યમાં જ રહેતા એમ નહિ, મોટા વેપારીએ પણુ જુદાં જુર્દા 
શહેરમાં પાતાના ખખરપત્રીઓ રાખતા. વેપારીઓના કાગળમાં આવી ખશ્ર 


ર્ટ્ટ ચૂજરાતી પત્રકારિત્યનો ઇતિહાસ 


લખવામાં આવતી તે સરકારની ન્નણુભછાર નહોતું. સન ૧૮૫૭-૫૮માં 
લોડ દાનિગે એક વેપારીનો શિલા પ્રેસતે પત્થર પોતાના વેપારના કાગળમાં 
રાજ્જીય ખાખતો લખવાના ગુનાસર જપ કર્ચ હતો. પ 

ઉપર જણાવ્યા મુજબ વેપારીઓ મોટા શહેરમાં ખોતાતા ખખર- 
પત્રીઓ તીમતા, જેએ પત્રવહેવારમાં વેપારતે લગતી હકીકત તૉષ્યા પછી 
ત્ર્તુ, ખન્નરભાવ અને કોઈ અગયના ખનાવ ખન્યા હોય તો તેની વીગતો 
આપતા. વર્તમાનપત્રોતો ઉદ્દભવ આવાં ખખરપત્રોમાંથી' જ થયાનું જણાય 
છે. ન્યૂસષેપર, કરન્ટ (€૦૫૯॥3, ગેક્રેટ વગેરે નામો એ વસ્તુતાં સૂચક 
છે. એ શખ્દ્લે પરથી તેતી પહેલ કરનાર પટાલિયનો હોવાનું સમનય છે. 
“ખ્‌ખરપત્રો છાપીને મોકલવામાં આવતા તેની તા. દ્ટ્ટી જુલાઇ ૧૬૩૨ની 
ગમેક પ્રત જળવાથેલી છે. તે પત્રનું તામ “નેથોનિયમ ખટર ' અઠવાડિક 
સમાચાર છું. સત ૧૬૨૨માં તે નીકળ્યું હતું અતે અગ્રેજ ભાપાનું તે 
પહેલવહેલું અખખાર હતું.૨ 

(સ્રુબઇમાં ફરદુતજ મર્ઝબાતે સત ૧૮૧૨માં ગૂજરાતી છાપખાનું 
સ્થાપ્યું અને ૧૮૨૨માં પ્રથમ ગૂજરાતી *ત્તપત્ર “ શ્રી સુમખધના શસમાચાર ” 
પરગટ ક્યું, પરંતુ તેની થોડાં વર્ષ અગાઉ તેએએ ખેપિયા અતે આડ- 
તિયાતી જૂતી પદ્દતિ ફરી સજ્વન કરી હતી. બતવાન્નેગ છે કે આ દ્થિમાં 
કાર્ય કરવાથી કૂરદુનજતે વર્ત માનપત્ર પ્રગટ કરવાની પ્રેરણા મળી હેય. 


૬ ખોમ્મે ફૂરિયર ”માં તૈયાર થએલાં બેડાં ગૂજરાતી ખીબાં બાદ 
કરતાં ગૂજરાતીમાં સારા પાયા પર છાપકામ કરી શકે એવું તે સમયે 
એકજ છાપખાનું ફરદુનછ મર્ઝબાનનું હતું. એતે શરૂમાં કશુ' નામ આપ- 
વામાં આવ્યું નહોતું. તેમાંથી પ. સ. ૧૮૧૪માં બહાર પડેલાં ગૂજરાતી પચાંગ 
ઉપર્‌ એટલું છપાયેલું કે “એ પંચાંગ શી સુમબઈ સધે મોબેદ ફરદૃતજી 
મોબેદ મરજ્બાંતજતા કારખાંતાંમો ૭પાધ્ઊે છે. ” ગૂજરાતી ભષામાં 

૧ સાઠીના સાહિત્યનું દિંગ્ટર્રાન (૧૯૫૨), પૃ ર૭૫/૬ 

ર્‌ અર્વાચીન ગુજરાતનુ રૅખાદર્શન, ખ'ડ રન્તે (૧૯૩૬), પૃ. ૬૯૫ 


છમપખાના તથા સુદ્ર્સક્લાનું અવલેકન ૪૧. 


આ જક છ 


પ્રનતું છાપકામ કરે એવું ત્યારે એક જ સુદ્રણાલય હોવાથી એ કશા 
નામ વિતાય ન્નણીતું હતું. સન ૧૮૨ર૨સાં આ છાપખાનામાં ૭પાઈ પ્રથમ 
ગૂજરાતી અખખાર “શ્રી મૃુમમઇતા શમાચાર ” અછાર પડ્યું. ત્યારથી એ 
“શ્રી મુમખઈ શમાચાર છાપખાનું ' તરીકે એળખાવા લાગ્યું. 


નસરવાનજી તેમુલછ દુર્ખીને તા. ૬મી ડિસેશ્બર ૧૮૩૬તે દિતિ 
“મુબઈ દુરખીન” નામે શિલા છાપખાનું સ્થાપ્યું અતે તા. ૧૫-૧૨-૧૮૩૭- 
થી એમાંથી ગએ જ નામનું ન્રત્તપત્ર શર કર્યું. તા. ૭-૧૦-૧૮૪૬ના 
દિનિથી એ પત્ર બધ પડ્યું હતું. 


“લૂન મિશનરી સોસાઈટી “એ ખિસ્તી ધર્મના પ્રચાર અર્થે 
૧૮૦૪માં ખે મિશનરીઓએતે સરત મોકલ્યા. ૧૮૧૫માં એ સસ્થા તર્કથી 
વિલિયમ કાધઈથી અતે જેમ્સ સ્કિતર સ્રરત આવ્યા. *પ્રચારનાં સાધનોના 
અભાવે તેઓ પોતાનું કાર્ય જેવું જેઈએ એવું કરી ન શક્યા. સરતમાં 
એક ખાપખાતું શર કરવાની તેમને જરર જણાઈ અને ૧૮૨૦માં તેમણે 
તે શર કર્યું'ચ ખરું. એ છાપખાનું તે આજ સુધી ચાલુ રહેલું' સરતતું 





૭ હિ'દુસ્તાનમાં રાર શાર્સાં સ્યપાધેલાં છાપખાન સ'બ'ધી રમેશ 
૨ર'ગનાથ ગોતમ, “ ૬ૃત્તવિવેચન ” નામક તેમના પુસ્તકમાં, તીચેની માહિતી 
આખેજછે:ઃ 


“ હિ'દમાં દેશી ભાષાતું પહેલું છાપખાનું ૧૫૭૭ માં કોચીન રાજ્યમાં ખે 
પોર્ટુગીઝ પાદરીએ્રાએ સ્થાષ્યાનું જની નંધ જતાં જણાય છે. તે પછી 
૨૬૨૬માં સુ'બાઈના સાલ્સેટ ખેટમાં પામર્સ સ્ટિક્ન્સ તામના સાહસિક મુકદ્રકે 
છાપખાતું નાખ્યુ હતુ. ૧૬૭૪-૭૫ માં મલબારમાં કેટલાક ખ્રિરતી પાદરીઓએ 
આયુર્જેદની વનસ્પતિઓ વિષે શોધખોળ કરીને ૧૬૮૬થી ૬૭૦૩ના અરસામાં 
બાર પુસ્તક્રો છાપ્યાં હતાં. તે પહેલાં શ્પપ૭માં ગોવામાં પાદરીઓએ ખબાઈખલ 
છાપ્યું' હતુ ૨૬૨૨ની સાલમાં કાઠિયાવાડમાં ભીમજી પારેએે હિ ધર્મનાં 
ચુરતકો નાગરીમાં છાપવા માંટે છાપખાનું ક!ઢયું' હતું” [“ ૬ૃત્તવિવેચન ” 
(૬૯૪૩), પૃ. ૨૪૯,] 





૪ મૂજરાતી' 'પત્રકારિત્વતો ઇતિહાસ 


લખવામાં આવતી તે સરકારની જાણુબહાર નહેછું. સન ૧૮૫૭-૫૮માં 
લોડ કેનિંગે એક વેપારીનો શિલા ગ્રેસસો પત્થર પોતાના વેપારના ક્રાગળમાં 
રાજ્છીય ખાખતો લખવાના ગુનાસર જપ્ત ટર્ષ્ હતો. ૫ 

ઉપર જણાવ્યા સ્રુજબ વેપારીઓ મોટા શહેરમાં પોતાના ખબર 
પૃત્રીઓ નીમતા, જે પત્રવહેવારમાં વેપારતે લગતી હ%ીકત તોૉષ્યા પષી 
ત્રશળુ, ખત્નરભાવ અને કોઈ અગયના ખનાવ ખન્યા હોય તો તેની વીગતો 
આપતા. વર્ત માનપત્રોતો ઉદ્દભવ આવાં ખખરપત્રોમાંથી' જ થયાતું જણાય 
છે. ન્યૂસપેપર, કરેન્ટ (€૦૫૮૯૩ઇ, ગેજેટ વગેરે નામો એ વસ્તુનાં સૂચક 
છે. એ શખ્દ્ઠો પરથી તેતી પહેલ કરનાર પટાલિયનો હોવાનું સમજાય છે. 
“ખખરપત્રે છાપીને મોકલવામાં આવતા તેની તા. દ્ટ્ડી જુલાઇ ૧૬૩૨ની 
એક પ્રત જળવાશ્રેલી છે. તે પત્રનું નામ “નેથે(નિયમ ખટર ' અઠવાડિક 
સમાચાર છતું. સન ૧૬૨૨માં તે તીકળ્યું હહું અને અગ્રે ભાષાનું તે 
પહેલવહેલું અખખાર હતું.* 

(મુંબઇમાં ક્રદુતજ મઝબાતે સન ૧૮૧૨માં ગૂજરાતી છાપખાતુ' 
સ્થાપ્યું અને ૧૮૨૨માં પ્રથમ ગૂજરાતી ૬ત્તપત્ર “ શ્રી સુમખધના શમાચાર ” 
ગ્રગટ કર્યું, પરતુ તેતી થેડાં વર્ષ અગાઉ તેઓએ ખેપિયા અને આડ- 
તિયાની જતી પદ્દતિ ફરી સજીવન કરી હતી. ખનવાન્નેગ છે કે આ દ્થિમાં 
કાર્ય કરવાથી ફૂરદુનજીતે વર્ત માનપત્ર પ્રગટ કરવાની પ્રેરણા મળી હેય. 


“ખોમ્મે ફૂરિયર “માં તૈયાર થએલાં થોડાં ગૂજરાતી ખીબાં ખાદ 
કરતાં ગૂજરાતીમાં સારા પાયા પર છાપકામ કરી શકે એવું તે સમથે 
એકજ છાપખાતું ફરદુનછ મર્ઝબાનનું હતું. એને શરૂમાં કશુ' નામ આપ- 
વામાં આવ્યું નહોતું. તેમાંથી ૪. સ. ૧૮૧૪માં બહાર પડેલાં ગૂજરાતી પ ચાંગ 
ઉપર ગટલું ૭પાચેલું કે “ એ પચાંગ શી સુમબઈ મધે મોબેદ ફરદુતજી 
મોમેદ મરજબાંતજીતા કારખાનામાં ૭પાઈક છે. ” ગૂજરાતી ભાષામાં 

રૃ સાહીના સાહિત્યનું દિગ્દર્શન (૨૯૧૧), પૃ* ર૭૫/૬ 

ર્‌ અર્વાચીન ગુજરાતનુ રૅખાદર્શન, ખ'ડ રન્તે (1૯૩૬), પૃ. ૬૯૫ 





જાપ'ખાના તથા સુદ્રસક્ક્ાનુ'' અવલેકન ૪૧%. 


પ્રજતું' છાપકામ કરે એવું ત્યારે એક જ મુદ્રણાલય હોવાથી એ કરા 
નામ વિતાય જણીતું હતું. સત .૧૮૨૨માં આ છાપખાનામાં છપાઈ પ્રથમ, 
ગજરાતી અખળાર “શ્રી સુમબઇના શમાચાર” બહાર પડ્યું. ત્યારથી એ 
“શ્રી મુમખઈ શમાચાર છાપખાનું ' તરીકે એળખાવા લાગ્યું 5 


: નસરવાનજી તેમુલછ દુરખીતે તા. ૧૩મી ડિસેમ્બર ૧૮૭૬ને દિતિ 
“બુબઈ દુરખીન” નામે શિલા છાપખાનું સ્થાપ્યું અતે તા. વ્પ-૧૨-૧૮૩૭- 
થી એમાંથી એ જ નામનું ૬ત્તપત્ર શર ક્યું. તા. ૭-૧૦-૧૮૪%૬ના 
દ્તિથી એ પત્ર બધ પડ્યું હતું. 


“લડત મિશનરી સોસાઈટી “એ ખિસ્તી ધર્મના પ્રચાર અથે 
૧૮૦૪માં ખે મિશનરીઓને સરત મોકલ્યા. ૧૮૧૫માં એ સસ્થા તરક્યી 
વિલિયમ કાઈ અતે જેમ્સ સ્કિતર સરત આવ્યા. *પ્રચારનાં સાધતોના 
અભાવે તેઓ પોતાનું કાર્ય જેનું જેઈએ એવું કરી ન શક્યા. * જગતમાં 
એક છાપખાતું રાર્‌ કરવાની તેમતે જ્ટર જણાઈ અને ૧૮૨૦માં તેમણે 
તે શર કર્યું” ય ખરું. એ છાપખાતું તે આજ સુધી ચાલુ રહુલું સરતવું 

5:52 5.5... 55: 5 

૩ હિ'દુસ્તાનમાં શરૃ શરમમાં સ્યપાયેલાં છાપખાનાં સ'બ'ધી રમેરા 
ર'ગનાથ ગોમ, « નૃત્તવિવેચરન ” નામક તેમના પુસ્તકમાં, તીચેની માહિતી 
આપેછે: 


« હિ'માં દેશી ભાષાતું પહેલુ' છાપખાતુ' ૬૫૭૭ માં કોચીત રાન્યમાં બે 
પોર્ટુગીઝ પાદરીએઓએ સ્થાય્યાતું જની નોંધો નતાં જણાય છે. તે પછી 
૬૬૨૬માં સુ'બાઈના સાલ્સેટ બેટમાં પામર્સ સ્ટિફન્સ તામના સાહસિક સુદ્રકે 
છાપખાતું નાખ્યું” હતું. ૨૬૭૪-૭૫ માં મલબારમાં કેટલાક ખ્રિસ્તી પાદરીઓએ 
આયુર્જેદની વનસ્પતિઓ વિષે શોધખોળ કરીને ૨૬૮૬થી ૨૪૦૩ના અરસામાં 
ખાર પુસ્તકો છાષ્યાં હતાં. તે પહેલાં ૧પપ૭માં ગોવામાં પાટરીઓએ બાઈખલ 

છાપ્યુ' હતુ. ૧૧૨રની સાલમાં કાડિયાવાડમાં લીમઇઝ માર હિ'દુ ધર્મનાં 
પુસ્તકો નાગરીમાં છાપવા માટે છતપખાનું કાઢ્યુ' હતુ” [*“ વૃત્તવિવેઃચન ” 
(૬૯૪૩), પૃ. ૨૪૯, 


રટ 


જર " ગુજરાતી પત્રકારેત્વનો ઇતિહાસ 
“ સેશન પ્રેસ. ”* 


૧૮૩૦માં મહેતા દુર્ગારામ મછારામ સરતતી પહેલા નખરતી. 
શાળાના મહેતા નિમાઈ સરત આવ્યા. સંસાર સુધારાના આ મહારથીએ.. 
વખતને અતુસરતી પ્રગતિ કરવાતે સરતતી પ્રજાતે હાકલ કરી. ધર્મને 
નામે ચાલતાં ધાતિંગા સામે એમણે હિંમતથી અવાજ ઉઠાવ્યો. સસાર 
સુધારાતું કાર્ય આગળ ધપાવવાને એમના કેટલાક સાથીઓતી સહાયથી 
-સત ૧૮૪૪માં “ માતવધર્મસભા”તી સ્થાપના કરી. દુર્મારામ મહેતાજ 
અને તેમના સાથીએ દલપતરામ, દાદ્ઞોબા માસ્તર, દિતનિ્માણિશકર રાસ્ત્રી- 
અને દામોદરદાસ મળ્યા અતે સંસાર સુધારાનું કાર્ય ઉપાડ્યું. એ દ્થશિમાં 
પ્રચાર ડરવાનું સહેલું થાય અને સાથે જ્ઞાનના પણુ ફેલાવો થાય તે ઉદ્દેશથી 
તેમણે સરતમાં પુસ્તક પ્રસાર્ક મંડળી સ્થાપી, શિલા છાપખાનું 
કાઢયું” અને પુસ્તકો પ્રગટ કરવાં શરૂ કર્યા. આ પહેલાં સર ચાલ્સ મેટકાફે 
અખખારને સ્વાત ત્ય આપતો કાયદો ઈ સ. ૧૮૩૫માં પસાર કરાવ્યો હતો. 
છતાં સૂરતના નિલા મેજસ્ટ્રેટે મહેતાને શહેરમાં છાપખાતું કાઢવાતી 
પરવાનગી ન આપી. તેમતી માન્યતા હતી કે એમ થવાથી સરકારી 
અધિકારીઓ ઉપર નહેરમાં ટીકા કરવાનો માર્ગ મોકળા ચશે. આયી 
દુર્ગારામતે શહેર્‌ બહાર છાપખાનું કાઢવાની કરજ પડી. 

“ ગુર્તતી તવારીખ ”તા રચનાર એદ્લછ બરજેરજી પટેલ સરતનાં 
છાપખાનાં સંબધી લખતાં જણાવે છે કે સરતમાં પહેલવહેજુ ૭ાપખાતુ' 
સરતતી લિટરરી સોસાયટીએ ૧૮૫૦માં કાઢયું હતું પણુ આ કયન 
વાજ્બી નથી. ૧૮૨નમાં સ્થપાયેછું સિશત છાપખાનું સરતતું જ નહિ 
પરતુ સમમ્ર ગૂજરાતછું પ્રથમ છાપખાું હતું. 








૪ ગુજરાતમાં ખ્રીસ્તી મંડળીનો ઉદય (૧૯૩૦), પ. ૫૪/૫૫ 
પ ગુજરાતી સાહિત્યના વધુ માર્ગસૂચક સ્ત ભે (૧૯૩૦૦, પ્ર. ૨૫-ટિપ્પણુ 


૬ સુશ્તતી તવારીખ (૧૮૯૦); પૃ. ૨૪૫ 


છાપખાનતાં તથા સુદ્રગકલાતુ' અવજ્ઞોકત ૪ઝ- 


તા. ૨૬-૧૨-૧૮૪%૮ને દિતે અમદાવાદના મદદતીશ ન્યાયાધીશ 
એલેકઝાંયર કિત્લોક કફોો્ખસે ત્યાંના પ્રતિષ્ટિત દેશી અને અંગ્રેજ ગૃહસ્થોતી 
ઝોક સભા બોલાવી અતે ગૂજરાતી સાહિત્યની ખીલવણી અર્થે. “ ગુજરાત- 
વર્નાકયુલર સોસાયટી ”નતી સ્થાપતા કરી. મુંબઈના ગવર્નર લોર્ય કોકલેન્ડ 
તેના મુરખ્બી બન્યા અતે ફોર્ખસસાહેબ તેના માતદ૬ મંત્રી ચયા. આ 
સસ્થાએ ગૂજરાતી ભાષા અને સાહિત્યની ખીલવણી અતે ૬માં “ટલે, 
સગીન કાળા આપ્યો છે તે વર્ણુંવાતું આ સ્થળ નથી, પરતુ અત્રે એટલું 
નોંધવાતી આવલ્યકતા છે “ક એ સસ્થાના આત્માસમા ફ્ોોર્બસસાહેબતા 
પ્રયાસોતે પરિણામે જ અમદાવાદમાં ગુજરાતનુ' પ્રથમ સાપ્તાહિક “ વરતમાન- 
પતર' અને “કેટલાંક છાપપખાનાં નીકળ્યાં હતાં. 


ટાઈપતી અછત અતે તે મેળવવાતી મુલ્કેલીને લીધે મુંબઇ સમાચાર 
છાપખાનાની સ્થાપના પછી "કેટલાં વરસ સુધી ગૂજરાતી હાપકામ શિલા 
અ પર્‌ થતુ. ૧૮૪૯માં અમદાવાદમાં ગુજરાત વર્નાકયુલર સાસાયરીએ . 
“વૂરતમાનપતર ” પ્રગટ કર્યું તથા ૧૮૫૦માં વિધાભ્યાસક મંડળીએ 
“ખુદ્ધિપ્રકાશ” કાઢયું તે બન્ને શિલા પ્રેસમાં શરૂઆતમાં છપાયાં હતાં. 
“ ખુહ્ધ્પ્રકાશ ” ટાઈપમાં સનત ૧૮૬૪માં પ્રથમ નીકળ્યું. તે વર્ષના પહેલા જ 
અંકમાં અમદાવાદના શિલા ૭ાપખાના વિષે તીચેતી માહિતી આપેલી છે 2 - 


“ અમદાવાદમાં સૌથી પહેલું શિલા પ્રેસ પુસ્તક ૬દ્દ 
કરનાર મડળીવાળા લાવ્યા હતા. તેઓમાં રાવસાહદિધ ભોગીલાલ 
પ્રાણ્વલ્લભદાસ, મહેતાજ છુલજરામ, અને આજમ રામપ્રસાદ 
લઘ્મીલાલ વગેરે ઝૃહરથો! સામેલ હતા. પછી ગુ. વ. સોસાયટીએ 
જુદાં છાપખાનાં કર્યા. એટલે ઉપર લખેલી મળીએ, પોતાતી મછા 
ગમતલખ પૂરી થઈ એવું ન્નણીને પોતાનુ કારખાનું બધ ફ્કુ ્ 
પછી ખાજભાઈતું તથા સોસાયટીનું કેટલીક સુદત જતાં બલ થયાં 
પણુ એ બે ૭ાપખાનામાં ઘણી ચ્રોપડીઓ પ્રગટ થઈ હાક 
સોસાયટી કટરાટથી પોતાની ચોપડીઓ પાવે છે. 


જે૪ ચૂજરાતી પત્રકારિત્વનો! ઇતિહાસ 


હાલ નીચે લખેલાં શિલા પેસનાં કારખાનાં ચાલે છેઃ 


૧. છગનલાલ સગતલાલનુ 4૧. સર્પ દ દ્લીચદૃતુ 
૧. લલ્છુભાઈ કરમચદનુ ૧. લલુભાઈ અમીચ'તુ' 
૧. લલુભાઈ શુભચ'દતુ' ૧. હરિલાલ તુળસીરાયનું 


જ 


તે શિવાય કેટલાંએક પડી રહેલાં છે.”૭ 

જ ખુદ્ધિપ્રકાશ ” ટાઈપિમાં છપાય તે માટે “ અમદાવાદ યુના ટેડ 
પ્રેસ” નામની કપતી કાઢવામાં આવી હતી. ઘણુંખરું, એ ગૂજરાતવુ' 
ટાઈપતું પ્રથમ છાપખાનું હતું. 

આમ સમય જતાં શિલા-પર્હદાતિનાં છાપખાનાંતે સ્થાને ખીખાં-પદ્દતિતાં 
છાપખાનાં આવ્યાં. એ ખધાંતુ' અત્રે વર્ણુન કરતાં પાર ન આવે, એ માટે 
અર્ધી સદી પૂર્વે પણુ સીસકાક્ષરો મેળવવાને ધણી મુશ્કેલી પડતી તેનુ 
વર્ણન મણિલાલ ઇચ્છારામ દ્રેસાઈએ ખીજ ગૂજરાતી પત્રકાર પરિષદને 
પ્રસુખપદેથી કયું છે.૬ 

ગૂજરાતી ભાષામાં ખીખાંથી શુદ્ધ અતે સારું છાપકામ કરવાની 
શરૂઆત “ ગુજરાતી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ “તી સ્થાપનાથી થઈ હતી. ૮ પાનાનું 
“ ગુજરાતી ” સાપ્તાહિક મોડું કરી ૧૬ પાનાનું અતાવવાતો નિશ્ચય કરતાં 
પચ્છારાસ સર્યરામ દેસાઈ તે પોતાતી માલિકીના એક સ્વતત્ર મૃદ્રણાલયની 
જ્ફર જણાઈ સર મંગળદ્યસ નથુભાઈ એ તેમતે રૃપિયા ત્રણુ હરની 
સહાય કરી અને ૧૮૮૪માં “ગુજરાતી પિન્ટિંગ પ્રેસ” સ્થાપવામાં આવ્યુ. 
ગૂજરાતી છાપકામની દિશામાં આ છાપખાનતાએ ઘણો મહત્તતો કાળો 
આપ્યો છે. 

ગૂજરાતમાં કેળવણીના પ્રચાર સાથે છાપખાતાતી 'સ'ખ્યામાં પણુ 
વધારો થયો છે, પરતુ એમાંતો મોટો ભાગ જૂતાં જમાનાનાં યત્રો ધરાવે 
છે. ગૂજરાતી લીનોટાઈપ મશીનો-જે સૌથી પહેલાં “ જામે જમશેદ ”ના 








૭ ખુદ્ધિપ્રકારા, નન્યુઆરી ૨૮૧૬૪, પૃ- ૪ 
૮ ખીછ ગૂજરાતી પત્રકાર પરિષદનો કિપિર્ટ, પૃ. ૨૦/ર 


જાપ'ષખાના તથા સુદ્રપક્લાતુ' અવલાકત #ક. 


સગાલકોએ એક દસકા પર્વે તૈયાર કરાવી મંગાવ્યાં હતાં તે મુંબઈને 
બેત્રણ છાપખાનાં ખાદ કરતાં બીજે ક્યાં ય નથી. 

ણુકામમાં આપણે એટલા પછાત છીએ ક ગજરાતી ગીળાંતી 
બતાવ*માં પણુ આપણે નવીનતા % વૈવિધ્ય આણી શકયા નથી. પશ્ચિમમાં 
આ દિશામાં એટલી ઝડપી પગતિ થાય છે કે ત્યાં દર વર્ષે એકમે નવીન 
હતાં બીખાં ઢ”્યાં હેય છે. ગૂજરાતી બીબાંમાં તો પ્રારૂલધી જે થોડીક 
વિગેધતા ચાલતી આવી છે તે જ હજી કાયમ છે. આ સ્થિતિ માટે ગૂનન 
શતી ત્રિપિ પણુ કેટલેક અંશે જ્વાખદાર છે. હસ્વ-દીર્ધ, અનુસ્વાર, 
નતેડાક્ષરા વગેરેનાં બીગાંતી રચતા એવી છે % તે જલદી તટી શય છે 
અને તેથી છાપકામ કરનારાએ જેમ બને તેમ તેતો છો ઉપયોગ કરવાને 
લલચાય છે. હિદ્તી દેશી ભાષાઓમાં હસ્વ સ્વરાવાળા શખ્દો મોટા પ્રમાણમાં છે 
અને તયા કાયામાં અને પુસ્તકમાં વરેલી હસ્વસતાગઓ નજરે પડે છે. 
એને લીધ આપણં મુદ્રણુકામ પરું સક્ાદદાર લાગતું નથા. 


7 


૧૯૨૪ની પ્રથમ ગૂજરાતી પત્રકાર પરિપદમાં, ગૂજરાત પત્રકાર 
મડળ તરક્ષી તેતા મંત્રીઓએ જણાવ્યું હું કે આપણાં છાપખાનાં બહુ 
પછાત રહેલાં છે. મૃદ્ણુકલા સાટે વપરાતાં બીખાં ઘાટીલાં અતે સુરેખ 
હોવાં જઇએ, પણુ તે તરક કશું લહ્ન અપાતું નથી. ખાખાં પાડવામાં એવી. 
હલક ઘધાતુનુ' મિશ્રણ ઉપયોગમાં લેવાય છે કે ટાઇપ-બીબાં લાંબો સમય 
ટક્તાં નથી અતે જલદી ઘસાઇ જય છે. એવા ટાઈપોા યાલુ ઉપવેગમાં 
રાખ્યાથી છાપકામ ઝાંખું અતે તરસું થાય છે: ભાંગેલા ટાઇપે અતે અચુદ્ધિ 
ગએ ખે દોવા સાધારણુ થઇ પક્યા છે.* ચોપડીઓ કરતાં વત માનપત્રોમાં 
લિષિ અને ખીખાંતી મૃસીખત વધારે કટે છે અતે લોકમાનસ પર નબળી 
અસ્તર પાડે છે. 

આ ક્રીઆદતો પત્રકાર પરિષદને પ્રમૃખસ્થાતેથી જવાબ આપતાં 
ગમણેરછભાઈ પાલણુછ માદતે “જણાવ્યું કે બીબામાં વપરાતી હલકી ધાતુનો 





૯ પહેલી ગ્રરાતી પત્રકાર પશ્ષિદ્ને રિપોર્ટ (૨૯૨૫, પ્ર- ૪ 


7૪હ * ગૂજરાતી પત્રકારિત્તનો ઇતિહાસ. * 
જ્રાષ કઢાય છે તેમાં કેટલુંક વજૂદ છે, પણુ વધારે દ્વોષ જ્નેડાક્ષરતે માટે 
વાપરવામાં આવતાં માત્રા, અજ્જુ, રેફ, વગેરેનો છે. તેમતી રચના એવી 
“જે 'કે યત્રસાં છપાતી વેળા તેમના ઉપર વધારે દબાણુ આવે છે, અને તેને 
માટે અસાધારણુ તજુમલથી ગોડૅવણુ કરવામાં ન આવે તો તૂટી જય છે. 
[દૈનિક પત્રોને જે અસાધારણુ ઉતાવળે કામ કરવાતુ' હોય છે તેતે લીધે એવી 
સભાળથી કામ લેવાનું અશકંય નહિ તો અતિ મુશ્કેલ છે.પ ૦” મહેરજભાપ્ના 
“આ કથનમાં કેટલુંક તથ્ય છે પરતુ ન્તેડાક્ષરો અને ભાષાની શુહ્તા પરત્વે 
ઉદાસીનતા સેવવી અયોગ્ય છે. આપણા મુદ્રણુકામમાં, હિંદના બીન્ન ભાગોની 
“સરખામણીમાં, આપણે સંગીન સુધારે તથી કરી શક્યા એ વાત આવાં 
*ખહાનાં હેઠળ ઢાંકી ન રષીએ. 


ખીખાંની બનાવટમાં આપણે ગવ કે ગૌરવ લેવા જગ તો . ખાજુએ 
“રહું, પરતુ સતોષ લેવા જેટલું ય વૈવિષ્ય કે સૌદ્ય આણી શક્યા નથી. 
ગએ દ્શિમાં પશ્ચિમમાં જે પ્રગતિ કરવામાં આવી છે તે આપણુતે આશ્થય- 
ગ્ચકિત કરે એવી છે. મુદ્રણુકામતે આકર્ષક કરવા ત્યાં તરેહવાર ખીબાં ખના- 
વવા પ્રયાસ થતા જ રહે છે. એક સામાન્ય પુસ્તક વેચનારના સ્થાતેથી ખીખાં 
'બનાવનાર્‌ તરરીકે વિખ્યાત થએલ ફ્રેડ્રીક ડબલ્યુ. ગાઉડીએ એકસો કરતાં વધુ 
“ઔખાંતા નમૂતા બતાવ્યા છે. અગ્રેજી મુદ્રણકામમાં કેટલું વૈવિધ્ય આણી 
-શકાયુ' હશે તે આ એક દષ્ાંત પરથી પણુ સપણ થશે. આપણે ' ત્યાં તો 
"પહોંચ વગેરે પર નબર પાડવા માટે અગ્રેજ આંકડાની હજી સહાય લેવી 
પડે છે. 

અગ્રેજી અતે ગૂજરાતી લિપિની ચર્ચા ગૌણુ છે. આપણા ગુદ્રણુ- 
કામમાં, આપણે મન પર લઈએ તો, સફાઈ અને સૌદર્ય આણી શકીએ 
એ અમદાવાદના કુમાર કાર્યાલયે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. આ કાર્યાલયે એટલી 
શ્રતિદા પ્રાપ્ત કરી છે કે ગૂજરાતી ભાષામાં ૭પાતાં પુસ્તકોમાંના ધણાં 
ગૂજરાતના જુદ્દા જુદા ભાગમાં ૭પાતાં હોવા છતાં તેમાંનાં ઘણાંનાં ઉપરણાં 

ક ડડ ઝડ. 
૨૦ પડેલી ગૂજરાતી પત્રકાર પરિષદનો રિષોર્ટ, પ. ૬૭/૮ 


*કાપખાનાં' તથા 'સુદ્રસકલાતુ' “અવલોકન ૪૭ 


(“જેકેટ') “કુમાર પ્રિન્ટરી” માં છપાય છે. આ મુદ્રણાલયનાં વૈવિષ્ય 
અતે સુધડતાની ખાતરી તેમાંથી ૭પાઈ બછાર પડતાં “કમાર” માસિકના 
જાઈપણુ અક જેઈનતે થશે. કુમાર કાર્યાલમે ગૂજરાતી મુદ્રણૂક્લામાં “ રાવત 
લિપિ' વગેરેતે લઇતે જે તવીતતા આણી છે તેથી આપણું મુદ્રણુકામ ડીક 
“દીપ્યુ' છે અને તેનું અતુકરણુ કરવાની પણુ કે।શિશ થઈ છે. 


સ્વ. હાજીમહસદે રવિશકર રાવળની પીંછી ગૂજરાતભરમાં વહેતી 
કરી તે પછી જ ગૂજરાતી થિત્રક્લાતો ઉત્તરોત્તર વિકાસ થતો ગયો અતે 
ગૂજર્‌ાતમાં દ્રણા ચિત્રકારો આગળ આવ્યા. એક પચ્ચીસી પૂર્વે; ગૂજરાતમાં 
કહેવાતાં સચિત્ર પુસ્તકોમાં કશો જવ નહોતો. “ ગુજરાતી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ 'નાં 
ભાગવતાદિ પુસ્તકો સચિત્ર પ્રકટ થતાં તે દક્ષિણી થિત્રકારોતી પીંછીનો 
આશ્રય લળતે જ. ગૂજરાતી ચિત્રકલા ઉદય પામી તેની સુદ્રણુકા પર પૂણુ 
સારી અસર થઈ છે અતે અક્ષરવિધાનની ખીલવણીમાં ચિત્રકલાના વિકાસે 
શ્રણા સારો ફાળા આપ્યો છે. 


ભ 


સારું મૃદ્રણુકામ કેમ થાય તે માટે ચ્રચના આપતાં સારાં પુસ્તકો 
આપણી પાસે નથી. એ દ્થશિામાં એકાદબે તારીક્લાયક પ્રયાસ થયા 
જે. બચુભાઇ રાવતે “ત્ર'થ અતે મ્રથકાર “ના ભાગોમાં ઝ્ણુકામ અતે તે 
સાથે સીધો સબધ ધરાવતી ખાબખત પર લેખ લખ્યા છે. વડોદરાના 
“પુસ્તકાલય સહાયક સહકારી મડળ ” તરકથી ત્રથપાલેના માગ દર્શન 
સાછે “ પુસ્તકાલય ” નામતું માસિક નીકળે છે તેનાં શરૂઆતના વર્ષોમાં 
નટવર મઈળચદ વીમાવાળાગે “કેમ છપાવાય” નામની એક લેખમાળા 
%ટલાક અ“કા સુધી લખી હતી અતે છાપકામ કેવી રીતે થાય છે તથા 
સામાન્ય માનવીએ કેવી રીતે છાપકામ કરાવવું તેને લગતું માગ%ર્શ ન કરાવ્યુ 
થતું. પરતુ આ વિષયતી સંગીન માહિતી આપતું એકે સર્વશ્રાહી પુસ્તક 
આપણી પાસે નથી. 


અમેરિકાના યુનાઈટેડ ટાઈપોથેટે પોતાના સત્ર તરી'ે-છાપવાની કલા 
એ મ્રગતિતી માતા છે-એવી સતલબનું વાક્ય રાખ્યું' છે. આ સત્ત સારુ 


૪૮ ચૂજરાતી પત્રકારિત્વતે ઇતિહાસ- 


છે, કાર્‌ણુ દેશમાં સારતાવિધા અને કેળવણીના પ્રચારતો ખ્યાલ ૭ોપખાનાની 
સખ્યા અતે તેમાં કેવા પ્રકારતું છાપકામ થાય છે તે પરથી કેટલેક અગે 
સળી શકે. યુનાપટેડ સ્ટેટ્સમાં તેતી કુલ વસતિના દર્‌ સાડા ત્રણુ ઇર 
માણસે એક ઝુદ્રણાલય છે. આ દેશમાં-હિદુસ્તાનના બે ભાગ પડ્યા 
તે અરસામાં-અદાજે ચાલીસ હજાર માણુસે એક છાપખાનું હશે, એટલે. 
આ વિષયમાં પ્રગતિનો ધણો અવકાશ છે તે સહેજે સમજશે. 





[. * ક કનક કિ 
ત કુ ર૦ દ * 
4. ક ક 
ન્ન પા જ ૪ 
-ર . ઇ-” ડન કરૂ ઝક 
£ #* ૦ર ૦09૩ રે 
"૩ ષ 
સ ન 
૨ 
ક કક ક 


હજ 





દ ત પ ક જ જ -- મ્્પ છિ 
ક રિ પ ન ક. 


ફૂર્દુનજી મર્ઝખાન 


૩: સુબઈ સમાચાર 


“ મુભાઈ સમાચાર ધોતાતી અસલતી રટીતે ચીવ્વટપણે 

“વળી 2થું છે. ભાષા ચોખ્ખી રાખવામાં, નિધ્પક્ષપાત તથા 

“મધ્યમ અશવાળા વિચારે! દશાવવામાં, કેઈપણુ વિષયતી ચર્યામાં 

છેરીજ્ઞાપણાથી દૂર્‌ રહી પોતાનો અભિપ્રાય આપવામાં ખરેખર 

મુબઈ સમાચાર બીદ્ત' ઘણાં ન્યુસએેપરોને ધડી પૂરા પાડે છે. “૧ 

દી. આ. ટૃધ્યુલાલ ઝવેરીએ ત્રણુ દસકા પૂર્વે ઉપરના શખ્ક્ઞોમાં 

“મુંબઈ સમાચાર ”તી શસા કરી હતી. ત્રીસ વર્ષ પછી એતા વિષે 

એ જ પ્રશસ્તિવથત સહેજે સકોચ વિતા ઉચ્ચારી કકાય કે. એવી 

ચશ્સાતે તેતી લગભગ આખીય યશસ્વી કાર્શકેર્દી: દરમિયાન થોગ્ય ઠરાવતું 

“અખબાર ગૂડ#રાતી ભાષાનું સૌપ્રથમ વર્તમાનપત્ર છે અતે સવાસો વષે” 

“પણુ મ્ર્તાહિતાથે સારું કાર્ય કરી રહયું છે-એ સઘળું ગૂઝરાતી જત્ત- 
વિવેચનના ઈતિહાસનું એક તેજસ્વી પ્રકરણુ બને છે. * 

ક્રદુતછ મર્ઝભાને ગૂજરાતી છાયખાનું કેવા સન્ેગોમાં કાઢેલું તે 


નષ્ટ 


આપણે પહેલા પ્રકરશમાં જેઈ ગયા. છાપખાનું સાસ પાયા પર મુકાતાં . 
તેમતે ગૂજરાતી વર્તમાતપત્ર શર કરવાની ઈશ્છા થઈ સીરાસપોરવાળા 
ડાન માશમેત, ડૉન કેરી અને વોર્ડ નામતા .ખિસ્તી ગસિશનતરીએ એ 
નાન કવમી મે ૧૮૧૮ને દિતે “ સમાચાર દર્ષણુ” નામે વર્તમાનપત્ર 
“અંગાળી ભાષામાં 'કાઢયું હતું, પણ મુંબાઈ કક્ષાકામાં તે સમયે અતે ત્યાર 
'મછીનાં ચાર વર્ષ દરરસિયાન એક પણુ દેશી ભાષાનું પત્ર પ્રગટ નહોતુ થયુ. 


૧ વીસમી સદી, એપ્રિલ (૯૬૭, %ૃ- ૩૪ 


"પર ગૂજરાતી પત્રકારત્વનો ઇતિહાસ 


1 


ક 


ફૂરદુનછના ઈવનચરિત્રતા લેખક મીતોચહેર ખુરશેદ એવો મત 
ધરાવતા કે હિંદુસ્તાનમાં વર્તમાનપત્રનો પાચ્રો નાખતાર કરદુતજી મર્ઝબાન. 
પ્રથમ હિંદી હતા, કેમકે બંગાળી ભાપામાં ૧૮૧૮થી પ્રગટ થવા માંડેલાં. 
“સમાચાર દપણ ”નતી સ્થાપના ખે ખિસ્તી મિશતરીઓએએ કરી હતી.૨ 
1 કથન ખોટું છે, કારણ બાખુ રામમોહતરાય તરક્થી સંસાર સુધારાની 
હિમાયત કરનારું, “ મુંબઈ સમાચાર ”તી થોડા જ માસ અગાઉ બહાર 
પડેલુ “સગખાદ કૌમુદી” હિતુ સૌથી પહેલું દેશી વર્તમાનપત્ર છે.* 


ભભ" 


ભારતીય વતં માતપત્ર સૌપ્રથમ પ્રગટ કરવાનું માન આમ એક 
ગૂજરાતીને મળતું નથી, પરતુ ગૂજરાતતે મારે ગૌરવતો વિષય છે "૬ 
અંગાળાના “સમાચાર દર્પણ” અને “ સંગખાદ કૌમુદી ” હયાત નયી, 
જ્યારે ગૂજરાતતું પહેલું અતે ભારતવર્ષનું બીજું દેશી વર્તમાનપત્ર 
“ સુખઈ સમાચાર ” સવાસો વર્ષ પછી પણુ આજે મની સેવા કરી રહ્યું છે. 

સુઆધમાં ગૂજરાતી ભાયામાં એક %ત્તપત્ર પ્રગ2 કરવાના ફરદુનછના 
વિચારને સારો સહકાર મળ્યો. તે સમયના મુંબાધના ગવર્નર માઉન્ટ સ્ટ્રઅર્ટ. 
એલકિન્સ્ટનનો એમતે ટેકા હતો. ફરદુનજએ પોતાના છાપખાનાને તે સમયમાં 
અની શકે એટલી સાધનસામત્રીયી સન્જ કયું. અગ્રેછ, ફારસી. મરાડી, 
વગેરે ભાષાનાં બીબાં કલકત્તાથી મંગાવ્યાં અતે પોતે અગ્રેછ ભાષાનતો' 
જુટલોફ વધુ અભ્યાસ કરી લીધો. 


1. ૧૦મી જૂન ૧૮૨ર૨ને દિતિ કૂરદુનજએ પોતાના વર્તમાનપત્રની 
૮ પ » ખૂહાર પાડી. પત્રમાં શું શું” વાનગી પિરસાશે અને એનુ 
લવાજમ શું રખાશે એ એમાં વિસ્તારથી જણાવ્યું હતું. પરતુ પત્રતી. 
નીતિ શું રહેશે એ વિષે કશે ઉલ્લેખ નથી. દેશદેશાવરના સમાચાર હિ. 
અને પરદેશના અ ગ્રેછ અપખખારોમાંથી ગૂજરાતીમાં તરજુમા કરીતે અપાશે, 
શ્રન્નતે નીતિને પથે દોરે એવા વિષય કારસી અતે અગ્રે પુસ્તકોમાંથી. 





2 અહેવાલ મોબેદ ફરદુતછ મરજબાનજી (3૮૯૧), પૃ. ૯ , 
૩ સાહીના સાહિત્યનું દિગ્ટર્ચાન (1૯33), પૃ ર૭૦ 


કુંબઈ સમાચાર નમ્ર 


તારવીતે રજૂ કરાશે, પરદેશધી હિંદ આવનાર અતે અત્રેથી પરદેશ જનાર 
વ્રદાણુ તથા તેમાં હિંદ આવનાર અને અહીં્રી પરદેશ જતાર મોટા 
અમલદાર વગેરેને લગતી માહિતી અષાયે, મત્રના દેશાવરના આડતીઆ તરફથી 
મળનારા સદેશામાંઘી છાપવા યોગ્ય બાબત.ગ્રસિદ્દિ પામશે, તે ઉપરાંત 
દોહરા, ચોપાઈ, કાવ્યો, વાર્તા વગેરે પણુ આપશે અતે વેપારીવર્ગ ને ઉપયોગી 
ગએવી માહિતી પત્રમાં અવક્ય સ્થાન પામશે વગેરે. 

આ પત્રનું લવાજમ ઝૃુબાઇમાં માસિક ખે રપિયા હતું અને મુંબાઈ 
આહારના ત્રાહ્ા પાસે વધારામાં ટપાલખરચ તથા નાણાવટાવ લેવાનુ 
ઠરા હતુ. ન 

મુંબઇના ગવર્નર “ધરમરાજ” માઉન્ટ સ્ટ્રઅર્ટ્ એલક્ટિન્સ્ટતે આ 
પત્ર પ્રસિદ્ટ થાય ગએ માટે આપેલી મદદતો સાભાર ઉક્લેખ કરી આ 
“ સદેહનજર “નતા અંતમાં, પ્રથમ ગૂજરાતી વર્તસાનમત્ર પ્રગટ કરવાના 
“માર્ગમાં આવનારી મુશ્કેલી માટે ઊડતો છથિરે કરતાં તેના પ્રવર્તકે જણાવ્યું 


«તુ' કે દેશદેશાવરના અગ્રેછ અખખારેમાંથી ગૂજરાતીમાં તરજુમો કરવાનુ 
કામ પણ કઈ સહેલું નહોતું, કારશુ ગવા તરજુમો પ્રજ્નતે સપણ સમજાય 


“એ રીતે કરવો રલે. 

પત્રના ત્રોટસો શ્રાહ્ક જલદી જ તેોંધાયા, જેમાં ૬૪ પારસી, ૧૪ 
અંગ્રેજ (જેમાં સનદી અમલદાર પણુ હતા), ૮ હિંદુ અતે ૬ મુસલમાન 
હતા અતે ૫૦ નકલ મુંબાઈ સરકારે ખરીદવા ડરાગયું' હતું તથા સરકાર 
નરક્ધી રષિયા બારસોની વાર્ષિક મદદ કરવાનુ ઠર્યું' હતું. કરદુનછ પોતે આ 
વર્તમાનપત્રના તત્રી બન્યા અતે પોતાના હાથ નીચે ખખસ્પત્રીઓ, તરજુમો 
કરનારા વગેમેતે ડોડ્યા.* તાન ૧લી જુલાઈ ૧૮૨૨ અતે સોમવારે 


“થ્રી મૃમળધતા શમાચાર “તો મરમ અક ગાર યક્યો. 








૪ સૌપ્રથમ ગૂજરાતી વર્તમાનપત્રની આ “ મદેહતનર ” ફ્રાઇ તેનો 
શહૃત્ત્વનો ભાગ અ પ્રકરણુને અ'તે મૂળ સ્તરષે આપ્યો જે. 
પ ક્રદુતછ મઝ'બાનછી (૧૮૯૮), પૃ. ૬૦/૧૬ 


પ૪ સૂ/૪રાતી પત્રકારિત્વને ઈતિહાસ્સ 
શરૃમાં એ પત્ર દર્‌ અટવાડિયે સોમવારે પ્રગડ થતુ અને તેમાં પાંચ, 
છ પાનાંનુ વાંચન પીરસવામાં આવતું. સોમવાર તાન રજી જાન્યુઆરી, 
૧૮૩૨ સુધી એ સુજ્બ સા*તાહિક સ્વરૂપે પ્રગટ થયા પછી સમગળવાર 
તાન ૩જી ન્નન્યુઆરી ૧૮૩૨થી તે દૈનિક બન્યું.* દૈનિક થતાં તેતું' કદ 
એક જ પાનાતું રાખવામાં આજુ. 
તે જમાનામાં આજનાં જેવાં સમાચાર મેળવવાનાં સાધનો નહોતાં 
" એટલે પોતાના પત્રને દોતેક બનાવતી વેળા સમાચાર મેળવવાની સુજ્કેલી 
મૂરદુનજતે સમન્નઈ કોઈ દ્તિસ પૂરતા સમાચાર ન મળે તો વાંચક્ાતે શુ 
વાનગી પીરસવી એ તેમને માટે કોયડો હતો. એના ઉકેલ અથે? “સમુખર્ઈ 
સમાચાર ” અઠવાડિકના છેલ્લ! યાને તાન ૨-૧-૧૮૩રના અકમાં એમણે 
જે લખાણ ક્યું” છે તે રમૂજી હાવા ઉપરાંત વાંચવા નેવું છે. તેએ 
લખે છે 'કે:-- 
“ ,.-..-આવતી કાલથી આતવાર વનાં હરરોજ 
એકેકું કાગજ અને ને દાહાડે કાંઈજ ખખર નહી હરે તે દાણાડે. 


એકેકું ક 
અર્ધું કાગજ બી આપેઆમો આવશે. અને વલી હેવો ધારે. 


રાખશું કે કાઈ વેલાગ પાછલા પોરે ૪ કલાકનાં અમલ સુધી ખખર 

મલી આવશે તો તે જ દીતે શાંજના કાગજ તઈઓઆર કરી 

તુરત શરવે શાહૅબાને તાં પૉંચતું કરશું અતે જે દાહાડે પાછલા 

પાહોારમાં ૪ કલાક પછી કાંઈ નવી ખબર મળવાની ધારણાં 

હોશે તો તે દીનેનું કાગજ તેહને બીજે દીને શહવારનાં 
પોાહાંચાડેઆમા આવશે. એટલે જે કાઈ દાણાડે શાંજનાં અને કોઈ 

દહાડે શહવારનાં પણુ હરરોજતી ખાખર હરરોજ આપેઆમોાં આવરે.” 

ઉપલા અવતરણમાં ન«#ણાવવા મૃન્ઝબનો એક વધારો તા. ૨૧મી 

- એપ્રિલ ૧૮૩૦ને છુધવારે બહાર પડેલો નનેવામાં આવે છે. એ વધારામાં 
ચીનની સરકાર સાથે થએલી કઈક વાટાઘાટતી વીંગત આપતાં તેમાં 


દરતરતાતતસતણતસઇ-તલરનયા.. 


હ અહેવાલે મોબેદ ક્રદુતછ સરજખાનજ, પૃ. ૯ 


સમુંખઈ સમાચાર ી ષ્ર્ષૂ 


“જણાવ્યું છે કરે “ હમારા પતરનાં વાંચનારાઓતે શાર એક મીતીટ પણુ 
ખોટી રખતા નથી. ' 


૬ 


તે જમાનામાં આજના નેસ્વા ચંચળ, ચાલાક ખખરપત્રીએ નહાતા; 
એટલે નરણુવા જેવી ખબર! પૂરી પાડવા કરદુનછએ પોતાના ગ્રાહટોતે જ 
નીચલા શળ્કોમાં. ઉપલા જ અ“કમાં, વિનતિ કરી યતી : 

“હવે હમારા રમાચાર પતરનાં ઘરક્ન તથા બીન્ન 
શાહે તથા ભાઈલધાથી એક માટી કરયા એ માંગીએચ કે જે 
કાઈ નવી ખબર વાંચેઃઆમોા અથવા શાંભલામો આવે તે તુસ્તની 
તુસ્ત ડુંકામાંજ લખી મોકલવી કે તેથી એ કામતે મોટી મદદ 
પાંથશે અતે હરેક ખબર લખી મોકલવાતે કાંઈ ભગ ચખવો 
નહી જે મલે તે મોકલવી કાં ને તે ખખર પરગટ કરવા જ્નેગ 
છે અશ્રવા નથી અથવા તે બર છાપેઆયી કોઈને ટાંણી 
ચૉંચશે અથવા માઠું થાશે અથવા દુઃખ જશે તે શરવે હમો 
&મારા આગલા શ્રાલ પરમાંણે તપાશીને નેશુંજ કશું હેતું નથી 
તારે ન્‍7 પરગ2 કરીશું. “ 

આ ઉપરાંત નતહેરખબરા આપવાને કૃરદુતછએ વાંચકોને વિન'તિ 
ઝગલી તે આજે આપણને રમ્રછ લાગગે. 


ખબરો મેળવવાતી વગેરે અતેક મુશક્લીઓતે લઈ ફરદુનઈતે દૈનિક 
પત્ર પ્રગટ કરવાનું ઘણું મુશ્કેલ લાગ્યું, એટલે સન ૧૮૭૩થી અથ્વાડિયામાં 
રવિવાર અને છુધવાર એમ ખે ઘ્વિસોએ તે બહાર પાડવા સાંચ્કું. સમય 
ક પત્રતીં પષ્ઠસ“ખ્યામાં સપાદકે વધારા કર્યા. તા. ૧૩મી ડિસેમ્બર 
૩૦ના *કમાં ૨૦ પાનાંતી વાચનસામશ્રી જણાય છેં. એતો વરણો 
મેણા ભાગ સામાન્ય ગ્રશજ્નજતતે તહિ પરતુ વેપારીતરગતે ઉપષ્રાગી એવા 
સથાચારથી ભરાતરેલા કે. તે વેળા છાપામાં થું શું બાળત છપાતી તે 
જાણવાનેમ હાઈ મજટૂર અકમાં પ્રસિદ્ધ થએલી બાખતાની ટ્ર'ક વીગત 
નીચે આપી છેઃ ન 


* મહ 


ચૂજરાતી પત્રકારિત્વનો ઇતિહાસ 


પહેલાં અઢી પાનાં જ્નહેરખખરેો 

પછી પષર્ચુરણુ ખખરે 

“ શરકારી ન્નહેરનામું * 

“ ખોમખે બજર પરાધશિ કરેનટ ' 

[કલકત્તામાં થનાર 
અર્‌ીણુના વે્ચાણુની વીગત છે. ] 
 મુંમળઈ ગેજેટ ' 

રાજદ્દારી ખખરે 

પરદેશની ખખરે 

દ્રેશાવરના “ મહેશ્રુલ ' ખાતામાં થએલી ફેરબદ્લીતી વીગત 

“શ્રી મુમખઈની શરકારથી લશકર ખાતાંનાં અમલદારોને 
આહેર જવા શાર્‌ રજ સલી છે તેહની વીગત 

“ શ્રી મુમખઈ સધે અ ગરેજે આવેઆ ' તેમનાં નામ વગેરે 

“શ્રી મુંમળઈથી અગરેન્નતે ગીઆ' તેમનાં નામ વગેરે 

«શ્રી મુમખઈ ખાતાનું મરતીઊક * 

[ શદ્દાશીવ કાશીનાથ 
નામના ગૃહસ્થની અવસાનનૉંધ છે. ] 

“શ્રી સુમબઈ મધે વાંહાંણો આવેઆં' [તેનાં નામ, 
કયાંથી આવ્યાં, કઈ તારીખે આવ્યાં અને તેમાં આવેલા “ઉતાર્‌'એની 
વીગત આપી છે. ] 

“શ્રી મુસબધથી વાંહાણા હ કરાઈ ગીઆ ' [ તેનાં નામ, 
કયાં ગયાં, કઈ તારીખે ગયાં અને તેમાં ઊપડી ગએલા “ઉતાર: 'ને 
લગતી વીગત આપી છે. ] 

“જે જે વાંહાંણુ અતરેૈયી ઉપડનાર છે તેહતો કેડે 
[વહાણુનાં નામ, કષ્તાનાં નામ, બંદરો અતે ઊપડવાની 
તારીખ સાથે. ] 


[ખઈ સમાચાર ફેમ જ 5 પૂ 


“શ્રી ઈગલડથી વાંદાંણો આવનાર છે તેની ટીપ ' 

“શ્રી મૃમળઈથી લાંખે દેશાવરા તવા શાર : શ્રી 
મૃમળષ્નાં બંદરો વાંદાંગો ભરાએ છે તેહતી રીખ” 

“શ્રી મૃમળઇતાં બંદરમાં વાંહાંભો લગરવાના છે 
તેઠતી રીપ? [“વેપારીના વાંહાંગશા ”, “ ગામડી વાંહાંગેા જ 
૪રાની, “જ્રરેચ”, વગેરે ] 

“થી કલકત્તાની 'ખખર' 

“શ્રી શટ ઠીક્ષેનાંની ખબર ' 

“શ્રી ઈગ[રોપતી ખખર” 

“ શ્રી ફૂરાંશનાં કારભારે ' 


આગલા અક્તી ગાબળત ચ્યાગળ ચાલુ-અંપૃણું. 
“તારીખ ૧૨મી ડીજેમબર શતે ૧૮ર૦તે રવેઉને દીતે શ્રી ઝુસગઈ, 


દે 


સધે જનગોાનો ભાવ હતો તેટતી વીગત ' 
[કલ પ્રખ્ડ ૨૦] 


“તે સમે કોઈ અગત્યના સમાચાર છપાતા તેની સાથે સાથે જ તે 
“માબત પર તંત્રી તરદ્તી ટીકા પણુ પ્રસિદ્ધ થતી. “ શ્રી મૃમબઈવી હીંદ 
-શીખશા મંડલીતી નીશાલ ”માં ગૂજરાતી અતે ખઆલખોધ બન્ને ભણાવવામાં 
આવતાં તેતી ત્તહેરાત અને તરક્દારી કરતા પત્રના તા. ટ-૫-૧૮૩૭૦ના 
-અકમાં જણાવાયેલું કે કેટલાક લોદાતે એવો ખ્યાલ છે કે બાળબોધ 
-શીખવવાતી જરર નથી પણુ એ ખ્યાલ ખોટા છે. બાળબોધના ગિહ્ષણુને 
લઈને તો વિદ્યાર્થીઓ શુદ ઉચ્ચાર તથા લખાણુ કરીં શક્ક છે. એને 
આધારે ગૂત્ટરાતી અક્ષર વાળતા અને વાચતા વહેલું આવકે છે અતે 
ગૂજરાતી અતે બઆળખોધ બન્નેના સાતથી વિદ્યાર્થી ત્રતુર બનવા સાથે 
અભ્યાસ ઝડપથી આગળ ધપાવી શે છે. 


ધ્ષુજ 


સન . ૧૮૪2ની આખરે મુંબાઈના આબકારી ખાતાએ પીડાતી 


પટ ગૂ7રાતી પત્રકારેત્વનો ઇતિહાસ્ટ 


સખ્યામાં ઘટાડા કર્યાતી બાત બહાર આવેતાં તેતે લગતી વીગત “ શ્રી 
સુમબધના શમાચાર ”ના તા. ૧૭-૧૧-૧૮૪રના અંકમાં પ્રસિદ્ધ થઈ તેતી 
સાથે જ ટાપ્રમાં વધી ગયેલું છાક્ટાપણું, તેનો અટકાવ કરવાની જરૂર 


સરકારની ગે દ્શિામાંતી ઉમેદ પાર્‌ પડે એવી શુભેચ્છા વગેરે ગએક જ 
બાબત તરી? છાપવામાં આવ્યું હવું. 


ગૂજરાતી પત્રકારિત્વના પ્રારભકાળે તેમાં કેવા પ્રેકારતી કવિતા આવતી. 
તે “ મુંબઈ સમાચાર ”ના તા. ૨૪-૫-૧૮૩૦ના અંકમાંથી નીચે ઉતારેલી 
કવિતા પરથી સમન્નય છેઃ 
ચોપાઈ * 

ધઈઓઆ કરો તમ હમ પર ઘણી * 

અવતાર અવતરા પણ્‌ વીપત ઘણી * 

માંથે ભાર શ્રી આના તાપ 

એે વગર વીદેઆનો શતાપ 


વીદેઆગએ ચહે કેવાએ 
વગર વીદઆએ થોકર ખાએ ક 
વીદેઆએ ધ્રનવાંન થાએ 


મરણુ પાંમે તારે વઈકુદ જએ 
ભણે ગણે તે ભૂખે ન મરૅ 


મુરૂખ પુછે ઈશિવર્‌ કાંહાં છે * 
ખખર નહી ઉઈડામાં છે ૨ 
પાંચ તતવ એખડાં થં ૨ 
હવે પુછો પઅશિવર કૉંહાં * 
તારીખ ૧૬મી મેએ ૧૮૩૦ 

લાડ જાની જઃ 


સુંખઈ સમાચાર જચલ- 


આજે પારસી છાપામાં નજરે પડતી ન્૮્ન્મ. લગ્ન, મરણ વગેરેની. 
ટીપ કરદુનછતા વખતથી « દેખાવ દેતી આવી છે. ત્હતુ. આબાહવા.. 
વગેરેને લગતી વાગત પણુ પ્રારભથી ૦૮ આપવામાં આવતી જણાય છે. 
આવી ખબરેતે લ્ય સામાન્ય પ્રવન્ન તેમ વેપારીંવર્ગમાં “મુબઈ સમાચાર”તી . 
પ્રતિષ્ઠા વધી અતે વધ્મત «તાં બાત્ન ગન્‍૮રાતી છાધાં બથાર પચ્યા ૭તાં 
જ મુંબઈ સમાચાર “નું સ્થાન અગ્ર રહયું હતું. એ સ્થાત ટકાવી રાખવા માટે 
રૂપિયા અગિયાર હન્નરતો ખર્ચ કરી કરદનઈએ વિલાયતથી ગજરાતી 
આઔખાં કોતરાવી મગાવ્યાં. 

દશ વર્ષ સુધી કફરદુતજએ “ મુંબઇ સમાચાર ”તું સુકાન સંભાળ્યું. 
પરતુ એ મૃદ્ત દરમિયાન તેમની નાણાંસ્થિતિ ઘણી તંગ બતી આતે એ 
અખખાઃ સાથેનો પાતાના સબધ છોડવાની તેમતે કરન્ટ પરી. તા. ૧૩૨ 
ઓગસ્ટ ૧૮૭રને ધ્વિસે પત્ર સાથેનો સબધ છરો કરતાં, એ ૦૪ તારીખના . 
અંકમાં, તેમણે તિવેદન પ્રગટ ક્યું. એમાં પત્ર સાથેનો સબધ છટા 
કરવાનું કારણુ એ જણાવતા નથી, પરુ એક દ્સકાતી પોતાની કામગીરીનો 
જે અહેવાલ એમણે રજ્‌ કર્ય છે, તવા તત્રીતે ક્ષિખામણુના જરે શબ્દો 
સુણાવ્યા છે, અગત તેરીમેરી અને ધાર્મિક તકરારોથી દૂર રહેવાને જે 
સચના આળી છે તે શબ્દો એકસો પર વર્ણ પછી ય આજના પાર્સી-અતે - 
ખીજ અખખારાના સ ચાલકને પણુ-માગદ્શ ક થઈ પડ એમ છે. ળીદ્ન' 
વર્તમાનપત્રોમાં ગલીચ ભાધા વાપરવામાં આવતી, ખુલ્લા શખ્રામાં ગાળાગાળી 
કરવામાં આવતો, પોતાથી જુદા વિચાર ધરાવનાર પર નિર્દય મલા કરવામાં . 
આવતા. આ બધાથી એ જ જમાનામાં કૃરદુનછ કેમ અળગા રહી શકયા 
હશે એ આશ્ચર્યજનક છે. ઉપયુકત નિવેદનમાં તેમણે પત્રકાર્તી ફરત 
સબધી દર્શાવેલા વિચાર જાતાં તેમણે ધાની ઉદ નીતિરીતિ કતઇળવવા 
સતત યત્ન ક્ષા હશે એમ લાગે છે. એ નિવેદન ધમાણ પત્રકારે કોઈ તે - 
વિના કારણ માડું લખવું નહિ: પોતા માટ કોઈ અયોગ્ય બોલ લખ તો તેતે . 
સામાં કડવો. શબ્દ સંભળાવવા નહિ: બિનઉપયોગી ભાંજગડમાં પચ્વું' નછિ:- 
ચર્ચાપત્રો નહિ પણ ટટાપત્રોતી ગરજ સારે એવા પત્રોતે પોતાના છાપામાં - 


૦ ચૂજરપ્તી પત્કફારિત્વનેો ઇતિહાસ 


સ્થાન આપવું નહિ; બને ત્યાં સુધી ધર્મની ચર્ચામાં પડવું જ નહિ અને 
તેમ કરવાની જરર જણાય તો તેમ કરતાં પહેલાં જે ધર્મ સબધી વિવાદ 
“ઉપસ્થિત થયે હોય તે ધર્મના વડાતી આત્તા મેળવવી; સારામાઠોને સત્વર 
પિછાણુવાની ખુદ્દિ ખીલવવી, અને ગૂજરાતી ભાષામાં અરખી કે ફારસી 
“ભાષાના શખ્દ્લે ભેળવવા નહિ જેથી બિનપારસીએ-ખાસ કરીતે હિંદુ 
વાચકો-પણુ તે બરેખર સમજી થકે. ક્રદુતજ સર્ઝબાનની આ અખખારી 
નીતિ એકદરે પ્રશસ્ય ગણાય એવી હતી. 

ફૂરદુનછતે સ્થાને તહેમુલજ રુસ્તમજ મિરઝાં “ મુંબઈ સમાચાર”ના 
તત્રી થયા. બીન્ન સામાન્ય પત્રકારોથી ગએ પણુ જુદ્યા પડતા તે ક્રદુનજી 
માફક અગત આક્ષેપના વિરોધી હતા. પોતાના ચુરુતે પગલે ચાલવામાં 
એમણે મોજ માતી હતી, એમના હાથ હેડળ પત્ર સંગીન પ્રગતિ કરશે 
મેમ લાગતું હતું, પરતુ માત્ર બે જ વર્ષમાં ક્ષયના રોગતે લીધે ગએમનું 
૨૬ વર્ષની વથે અવસાન થયું. તહેમુલછ પછી કાવસજી હોરમસજ મામા, 
મહેરજ હોરમસજ મહેર આદિ અનેક અધિપતિ થયા, જેમાં ચોથા 
અને પાંચમા હિંદુઃ્સા હતા-જનાર્દન વાસુદેવે ( મુંબાઈવી વડી અદાલતના 
પ્રથમ હિંદી ન્યાયમૂર્તિ ) તથા વિનાયક વાસુદેવ. 

૧૮૫૫માં “મુંખઈસમાચાર” પુન: દૈનિક સ્વરેપે નીકળવા માં્યું હતું. 


શરૂઆતથી જ “ મુંબઈ સમાચાર ” પારસી સમાજને સ્પશતા 
સવાલો ઉપરાંત સ્થાનિક સામાન્ય પ્રશ્ચોની ચર્ચા કરતું. વખત જતાં એ 
“સમગ્ર ગૂજરાતનું પત્ર બન્યું. એના શરના અ કામાં વેપારીઓને ઉપયોગી 
માહિતી મોટા પ્રમાણુમાં આપવામાં આવતી અતે શમે નીતિ આજ પર્યત 
ચાલુ છે. વેપારીવર્ગમાં એ અખખારતી લોરકાશ્રિયતા ભારે છે અતે તે 
“વર્ગને ઉપયોગી માહિતી ખૂબ આપવાની કાળજ લેવીતી જણાય છે. નવું 
શિહ્ષણુ પામેલા વગતે આ પત્રમાં પરંપરાપૂક્ત, ર્ઢિચુસ્તતા, મથાળા 
-:આદ્તિ ગોડેવણીની એકવિધતા અને સન ૧૯૦૦ની આસપાસની ભાધા ને 
--સૈલીનું પ્રાખલ્ય દ્વેખાય છે અને તેથી તેને “«૮ન્‍્મભૂમિ ” આદિ વધારે 


સુંબઈ સમાચાર ૬૧. 


રસિક, લલિત અતે રોમાંચક શૈલીએ લખાતાં પત્રો તરક વધુ આર્ષણુ. * 
થાય છે. ી 

જમુંબઈ સમાચારે” વેપારીવર્ગમાં યાતિ સપાદન કરીં ' તેતો. 
જરા ઘણે. અશે તેના એક આગલા સહતત્રી મહેરઈઇભાઈ પાલણુજ 
માદનતે ઘટે છે. પત્રકાર તરીકેની તેમની લાંખી કારકિર્દી યશસ્વી નીવડી 
હતી. તેમના પત્રકારજવનતી શરઆત “ મુંબઈ સમાચાર “થી જ થઈ. 
૧૮૪૧માં અગિયાર વર્ષની વયે રા. ૧રના પગારે શરઆત કરી, “પુક્‌ 
રીંડર'ના સ્થાનેથી તેએ પોતાની કાર્ય કરશળતાતે પરિણામે ૧૮૯૮માં એ 
પત્રના ત'ત્રીયદે પહોંચ્યા હતા. 'સ્િષિ#ર” તરીકેની તેમતી કારકિર્દી દરસિયાન- 
તેમની નીડરતા, નિખાલસતા અને પ્રમાણિકપણાતો પુરાવો આપતા અનેક 
ત્રસંગ બન્યા હતા. પ્રભાસપાટણુના હલ્લડતી તપાસ વેળાએ એએ - 
જૂનાગઢ ગએલા અતે લાંચની લાલચને વશ થયા વિતા કેટલાક સ્વાર્થી ઓએ. 
છુપાવેલા દસ્તાવેજ મેળવી તથા છાધી, હાહાકાર મચાવી કકથ હતો. એ 
તપાસતે અ'તે જૂતાગઢહના નવાબ તર્કથી એમતે પોશાક ભેટ મળ્યો હતો તે 
નવાબતું માન રાખવા તરત તો સ્વીકારી લીધેલો, પણુ પછી પાછે વાળ્યો 
હતો. તે કાળે અમુક અમુક સસ્થાએઓનાં બારણાં દેશી અખખારોા માટે બધ. 
હતાં. એ પત્રોના પ્રતિનિધિઓને તેતી સભામાં હાજરીતી છૂટ નહાતી તેથી 
તે સામે મહેરછભાઈએ સકળ લગત ચલાવી હતી. 


વેપારી સવાલોનો તેએ બારીંકીથી અભ્યાસ કરતા અને એ 
બાબતમાં તેએ જે લખતા તે તરક વેપારીવર્ગનું અતે અથ શાસ્રીઓનું 
લક્લ ખેચાતું. તા. ર-૬-૧૯૭૧ને દ્તિ ૪૦ વર્ષતી વચે તેમનું અવસાન- 
થતાં “ મુંબઈ સમાચારે ” તેમતે અંજલિ અપતાં તા. ઝથી જનના- 
અંકમાં લખેલું કે “ વેપારી સવાલામાં તેઓ શ્રણી ઊલટ લેતા હતા અતે 
સુંબઈની દેશી વેષારી ચેમ્બરતી સ્થાપના તેસતા લખાણુ અને લથ્તતે 
આભારી છે એમ એ ચેમ્બરના આગેવાતોએ અતેક વખતે કખૂક કર્યું” છે. જ” 


%રથોસ્તી ધર્મના તેએ અભ્યાસી હતા. તેમનું વલષણુ સુધાસવાદી. 


7 


સુંબઈ યાળુક ર છ્ઠુજૂ 


ગરજ નથી કાં જે હમો જે બીજે ઊદમ કરીએ તો હમો એ જ 


ઈઅ'તરમોથી વઘારે નફો મેલવીએ......ક્મે જમશેદ બાહેર 
કહેવો ધોતા લેતો અતે શાખણુનાં ગોરા જેહેવો ફરેય-અતે તેઇનાં 


કી 


થેરમે! હેનાં કુતુંમળની પરવરશી શી રીતે થાએચ અતે તેલો 

પાએેલી ચોખ્ખાને તથા ગેર તેલતે તથા મ'ન લાકડાંતે વાશતે કહેવા 

છાએવાએ કરેચ તે ને સઘલું લખીએ તો નમે જમશેદતે 

ધરરથીખી ઊભો રહેવાની જગો તહીં આપશે? રે તીલાજરા જરસ 

લાજ કરીને રસ-તારે કરતાં તો કશબન રાંડ ભલી છે જ તે બી 

કાંઈ લાનટ રાખીને પોતાનાં વેરનાં લોયા બાંડાંતી પરવરથી 

કરેચ-હમો। કાંઈ તારી પેડે વગર ભાડે નથી રેહેતા-હમો કાંઈ તારી 

બડે મચાંને હાથતી હાસ્ટી વેચીને વરશગાંઠ નથી કરતા-હમે! કાંઈ 

વાર ઘરણે મેલીને દ્રોશતનાં છોકરાતે જભલું ટાધી નથી 

કરતા-હલા કાઈ આંધલા લલાવોતી મુઈમોથી ભીખ માંગીને 

કશે! નથી લેતા-વમે! કાઈ તારી ખેડ ગેડીઓવોતી ગોલાંમી નથી 

કરતા-દમા કાંઈ તુકય રટી અને ગાટલી શરાબતે વાશતે 

પાલ#ીઓએ પકડીને હમાલતી શાથે દોડતા નથી-હમો કાંઈ નવ 

રપીઆતી લવાડીમા બે કેરા ચોખા લઈ તે વારડ નથી કરતા-દમો 

કાંઈ તારી પેઠ સંડીબાછ કરીતે કશખનેને હાયતી ટાલ છડર 

નથી ખાતા-હમો શેહેરાની સાથે શકટાઈથી અતે વાનખીથી લડત 

કરીએચ-હમોા ખર્ચ કરીએચ-હમો કરન કરીએચ-અતે પરમે- 

શવગ્તી કરણીથી હમારી જતે પેદા કરીતે અદા કરીએચ#”..,... 

“ મુમબઈના ચાળુક “માં છપાયેલાં ચર્યાપત્રોમાં પણુ બુરખાધારી 

લેખકા યા બુરખાતળે તંત્રી પોતે « અંગત ઠુમલા કરતી % ખીશ્તતી 

નિદા-તાલેશી કરતી બાબત પ્રગટ કરતા. એ ચર્ચાપતો અવે ઉતારી લેવામાં 

ઉપયોગી હેતુ સરે એમ નથી, પરતુ તે જમાનામાં ચર્ચાપસો કેવી રતે 

લખાતાં તેતો “યાલ મળે તે સારું એ પત્રમાં હાઈ “તશવાંન ખીચરા 'તી 
પૂંછ સંખધે છપાયેલું એક જ “ ચરચા પતર' નીચે આપ્યું છે : 


જ્ઝ ગૂજરાતી પગકારિત્વનેદ ઇતિહાસ 


“ રામાચાર્ના અધીપતી જેવા નખતો ધધેડો અને. 
શાહાંમણું ચોપ હમોએ હમારી ઉમરમો _ખીજી' કોઈ જેદહિતુ' 
નહી......ગે માંણ્શની શુર્તતું હૅવાન......નાંખ ખેણડઠી આજેન્ટ 
ચાઈ......માક માંગી હારીને પાછું હરીઉંચ......હમેતે ગએ 


અનાંરી પશતી દએસ આવેચ...... કાજે હેમાં મનુૃરાનો આકાર 
છે પણુ આચાર નથી...... ગમે નાંખ વગરના દરધભમે ઢોરને 


જેટલું ખા ગનેઆન નથી......શમાચાર જેહેવો નફકૂત અને 
વગર નાંખનેો ઘધેડા......કાઈ હળ્નરો મુશરાંતો માર 'ખાએચ... 
પૃણુ......લજવાતા અથવા શરમાતા નથી......એ શમાચારનાં 
બનાંવનાંર જેલ્વું શોમ ચાંમરાંતું ન્તનવર હમાએ ખીજી કેઈ 
બ્ેઈઉંતું નહી. એ તા એ “ કમબખત નાંતવરતું ચામડું છેઃ 
જક ણાં ખ ક શખચ...... ખાકી હેવાં ડફેણાંથી તો એકવાર 

પારાનું ચામડ કી આજ?૦૪ થામૅ......” ૩ 
મુંબઈ સમાચાર” ' માફક “ જનમે જમશેદ ” સાથે પણુ “ ચાણુક “નો. 
અધિપતિ જ્યારેત્યારે નગ જમાવતા હતો. અનેક સ્થળે તેણે “ નમે 'ના. 
તંત્રીને “ માંથું ફરી ગઊંચ ”, “ હાંધલા થઈ તે ” વગેરે અલ'કારોથી તવાન્ત્યા- 
“તારીખ ૩૧મી આગશઃ. શતે ૧૮૪૪ ને શનેઊની શાંહાંભટ “ના અંકમાં 
“ક«નમે «મશેદ” પર હમલો કરવામાં છદ કરી છે. એમાં “નન્‍્નમે 'ના 
ત'ત્રીની અગત તેરીમેરી કરવામાં આવી છે, તેમના ધરની ખાનગી ખાબત 
પર નહેરમાં હુમલા કર્યા છે, ને તેમતે રંડીબાન#, કૂતરો, ભીખ માગનાર. 
વગેરેની ઉપમા આપી છે. પોતાના હરીકોને કલમના જ્ેરે નવરોજ ચાનદાર 
“કેટલો દબડાવતો અતે સાથે સાથે ન૮ પોતાની સેવા અતે હોશિયારીનું નગારુ' 

કમ વગાડતો તે આ લખાણ પરયી સપણ થશે ઃ 

“-પેઆરા દેશીઓ-તહમે જેવા કે તહમારાં કલેઆંણુ 
પ્છવા શેવાએ ખીન્ન' કાઈ કારણુશર હમોને ચથાણુક છાપવાની 





ક “મુમખઈના સાખુક ”, તા. ૨૫-૮-૬૮૪૭ 


મુંબઈ યાળુક * '૩૧. 


ગરજ નથી કાં જે હમે જે બીજને ઊદમ કરીએ તો હમો એ જ 

ઈઅતરમોથી વધારે નફો મેલવીએ......કજ્વમે જગમરોદ બાહેર 

કહેવા ધોતા ધેોતો અને શાખછુનાં ગોરા જેહેવો ફરેચ-અને તેહતાં 

ધેરમો હેનાં કુડુંમળની પરવરશી શી રીતે થાએચ અતે તેવો 

પાએલી ચોખાને તથા ગેર તેલતે તથા મન લાકડાંતે વાશતે જહેવા 

છાએવાએ કરેચ તે જે સઘલું લખીએ તો જમે જમગેદનતે 

ધરથીળી ઊબો ગેહેવાની જગો તહીં આપશેઇ રે તીલાજરા જગરા 

લાન ડરીતે રર-તારે કરતાં તો કશબન રાંડ ભલી છે કે તે બી 

કાઈ લાનજ્ટ રાખીને ષોતાતાં વેરતાં લેડ બાંડાંતી પરવરથી 

કરેચ-હમેો કાંઈ તારી પેઠે વગર ભાડે નથી રેહેતા-હમે કાંઈ તારી 

પેડે બચાંતે દાથતી હાર્ટી વેચીતે વરશગાંદ તથી કરતા-હમો કાંઈ 

વારા ઘરણે મેલીને દ્ોશતનાં છોકરાતે જભલં ટોધી નથી 

કરતા-હમા કાંઈ આંધલા લુલાવાતી પુજઞાથી ભીખ માંગીને 

હીરો! તથી લેતા-હમો કાઈ તારી બડે ગેદીઆવોની ગોલાંમી નઘી 

કરતા-છમોા! કાંઈ તુકમ શેરી અને બાટલી શરાબતે વાશતે 

પાલકીએ પકડીને હમાલની થાથે દ્વોડ્તા નથી-હમેો કાંઈ નવ 

રૂપીઆતી લવાડીમો બે કેરા ચોખા લઈ તે વારઠ તથી કરતા-હમો 

કાંઈ તારી પેઠે રહીખાજ ડરીતે કશખનોતે હાયતી ટોલ છડર 

તૃથાં ખાતા-છમે! શેહેરોતી સાથે શફાઈથયી અતે વાજખળીયી લય્ત 

કરીઅચ-હમો ખર્ચ કરીએચ-હમે! કરજ કરીએચ-અને પરમે- 

કવરતી કરણીયી હમારી જતે પેદા કરીતે અદા કરીએચ#”.., ... 

“ મુમબદઈના ચાણુક ”માં છપાથેલાં ચર્ચાપત્રોમાં પણ્‌ બુર્ખાધારીં 

લેખકા યા છુરખાતળે તત્રી ષોતે જ અગત હમલા કરતી કે ખીન્નની 

નિદ્દા-નાલેશી કરતી બાખત પ્રગટ કરતા. એ સચાપત્રા અત્રે ઉતારી લેવામાં 

ઉપયોગી હેતુ સરે એમ નયી, પરતુ તે જમાનામાં ચર્યાપત્રે કેવી રીતે 

લખાતા તેતો "યાલ મળે તે સારુ એ પત્રમાં કાઈ “ નશતાંત ખીચ્રા “વી 
પૂંજી સબધે છપાયેલું એક જ “ ચરસા પતર' નીચે આપ્યું છેઃ 


સૂજરાતી પત્રકારિત્વનો ઈતિહાસ 


“ ત્વાણુક્ના બનાવનાર 2 


આ 


રાહભમ :4 


હરે 


મારા માથતરની ટેબલ ઉપર ઝટલાએક જનટલીમેનો 
જમવાને આવેઆતા તાંહા ઘણીક વાતો થાતાં પારશ!0નાં મારાં 
ભગ્મેએ કાર "હણુની વાતો યતા લામી તેહુમોં એક જાટલીમેન 
ખોલેએ કે તશવાંન ખીચરા પાશે તરણુ ચાર લાખ રધીઆની પુ 
છે. તેથી પારશીની પચાતનાં શેઠીઆવેો તેહતે છોડવવાની ઘણી 
મેહેનત રેચ હેવી વાત શાંભલીને હું અચરત થાઈઓ -અને 
નને પણુ મારા ધણીએની ગોકતગાો વચ મહને ખોલવાની શતા 
નહી હતી તોહે પણુ હીમત પકડીને હં વગે બોલેએ ક શાહખ- 
નશવાંન પાશે તઢમા ધારોથ તેટલી પુજી નથી-તોહો પણ-પેલા 
કટલીમેનની પતીજ થાઈ નહી-પણ મારા ધણીને મારી શસચાઈ 
ઉપર ભરાશે હતા તેથી મારા માશતર અતે તેહના મીતર 
વચે શરત ચાઈય-વાશતે હથીપતી શાહેબ તહમો અડેવા તહમારા 
છુરેક વાંચનારાવો! નશવાંન ખીચરાની પૂજ ઉપર અજવાલું કરશો 
તો માંડું અહેશાન થાશે * 


મજગાંમ ર હું છુ' તહમારા શેવક-- 
તા. દથી આ 
ગશટ ૧ શા એક નાટલીસેનના ખુટ્લેર * 





:* નશવાંન 'ખીચરાઉ જતે ધાતાતું છેલું વીલ તુરંગમો 
નહી »%ધુ હતે તો હમે હમારા ચરા કરનારના રાવાલનો ઉતર 
વાલી શખતે નહડી--પણુ હમારા શાંભલવામો શારી થતાયી 
આવીઉાચ કે નશવાંતે ખાતાનું છેલું વીલ તુરંગમો ઝીધુચ તેહમો 
આશ્રરે ૪૫૦૦ રપીઆવની પુંજ બાકી દૈેખાડીચય--અને એ વગેરે 
એ હુન્નર ર્પીઆ વાશતે જે ઘેહેરમો રહેચ તે વૈર-ગીરવી રાખીઉ 


સુંબઈ ચાઝુક ડુ હ્રુ 


કેટ હતી દેખઈની પુંજ તો એટલી છે પછે છુપી હોએ તો 
કાણ નણે « ચાજુઝનેદ બનાવનાર :* 


ઉપરનાં અવતરણો પરથી સ્પ થાય છે “ક તવરોછ ચાનદાર ઉઠે 
હલકાર પોતાના પત્રના નામ મૃન્/્બ વિરોધીએ પર ચામડી ચચણાવી ઝૂંકે 
એવા ચાબખા લગાવવામાં પ્રવીણ હતો. એ ગ્રવીણતા માટે એતે કેટલાક 
લેખકો તરકથી શાબાશી પણુ મળી છે, પરતુ એ થાબાશી સાફ દાનતની 
જ તટસ્થ માણસો તરક્થી મળેલી જણાતી નથી. “ મુંબઈ સમાચાર ”, 
“નમે જમશેદ ”, “ સત્ય પ્રકાશ ” વગેરે તે સમયનાં વર્તમાનપસોના 
વિરોધીએ પણુ હતા અને તેઓ “ ચાણુક “ના એ પત્રો પરના ચાખખાથી 
શક થતા અતે તેના લેખક નવરેજ ચાનદારતે એક અતિ ટિંમતવાન 
કેખક તરીકે એળખાવતા. 


જ. 


લકારૂના સ્વભાવ અતે કાર્યતો તાલ નીચે પ્રમાગ જે. આર. બી. 


છ 
૬ ભાઈ કરે છે અને તે યોગ્ય જણાય છે : 


કઝ 


* ઊડા પડ ઈર 11303૪ દાર 1છાધ્લડા હોઉ ઈટ ઉાંઉલ્ઇ 
0? 11811610. 1035033500 0 & દિલાલ ૯ ઘાલે ઘ 1૧1છુઇાછુટ ૩0100150 110. 
ઇડ વેલો 1000301078 10 100017 ૦૩૯૩૬10275, 106 ૪0૫૬૯૦, 
૧૪10610 ૦૯૦0૩101 વૈલ॥વ॥મતંલ્લે, ઇ10 પંઇ 0 ૦9 13 વળ ૦01 100 ત 
3110 0100 [2007 41111:€ પ્રાત હડ 43 ડડ ૬0 તંલ્યાં પાંધો ઘડ પ ૫011-0૫09 
[01% 01 લાવે. ર 1૪85 210 1₹€3[0€0001₹ 01 ઇ]ઇ 5000119 01 ૦0૯૩10 
1116 ઘર ૩103₹0₹થ 108 010004લાઇડ 34610 511 [તળળંક ૦01 40ઘડલ્ડ 30 780- 
કુપટટટ 10 10 1000090 પણાઉડ ૫10110 ઘા 1ર 1110 80૪૯૪ 
1081૪-ડપાંઇક. 1લલણતે 1 ઉલાલરા વાં ૪૪૭ ૦0 કય] 0૦૬૦૧૦૪, 
10 1૫70૫16 ૦01૪ 5600 1૫1160 દઉ 19109 5૦૦૭: ૦ 813 1707097 ક4100પ- 
પાંદ 00 1008 811075 ઉં 106003: ૦1 ૫01000ઘ0ડણં 10₹ ળૌળ, પળ 
૪5 3100197 ૪૮094વહતે પેઇ દોડઇ ડદાલપીકાટ ૦૦૩૩૫૧૦૧ાઇ”- પ 
ભ્ક્ક્કૂ્ઝન્ન્સ્ક્ૂકસકઝડઝ કડક 

૪ “સુમબઈના ચાખુક,” તા. ૭-૮-૨૮૪૪ 


પ નમે જમરોટ ચ્ાતાબ્ટિ ત્રય (ર૯૩૨), પૂ. રહલ 


૭૪ ગ્રૂજરાતી પત્રકારિત્વતો ઇતિહાસ. 


ગમ તેની સાને ગમે તેમ લખ્યા જવાનું પરિણામ પાછલાં વર્ષામાં 
એને ભાગવવું પવ્યું. એની સામ મંડાયેલા મૃક્દ્માએમાં બચાવ અથે 
નાણાંની જરૂર પડતાં એબ પાતાના પત્રતે અમુક પક્ષોતું હથિયાર બનાવી, 
તે પક્ષોના વિરોધીઓ સામ હમલા કરી નાણાં મેળવ્યાં. લોકોને દમ ભિડાવી, 
નાણાં ન આપે તો પોતાના ક હુમલા કરવાની ધમકી આપીને પણુ 

તે નાણાં મેળવતા એમ કહેવાય છે. તેણે અત્યાયી, એકતરષી અતે અયુક્ત 

લખાણોથી પોતા માટે ઘણા વિરધાઓ ઊભા કર્યા. જેમાંનાં એકને તેનો 
સામનો કરવા “ નન્‍નમે જમશેદ ” નામનું વર્તમાનપત્ર કણાડવાતી કરન 
પરી, જેની વીગત આગળ આવશે. 

૧૮૫૧માં “ રાસ્ત_ ગાકૃતાર્‌ ” પત્ર શરૂ થતાં જ “ ચાણુકે ” ? તેનાં 
ચામડાં ઉતારવા માંથાં. “ રસ્ત ગોક તાર _ ન એટ્લે સત્ય લનાર, એવુ 
નામ કેમ રાખ્યું ત માટે તેણ તકરાર ઉઠાવી. પણુ આ વેળા “ ચાણુક ” 
ઘર ભૂહ્યું હતું. તે સમવે “ રાસ્ત ગોકૃતાર “તે ત'ત્રીપદે હિંદના દાદા 
દાદાભાઈ નવરા હતા. તેમણ “ બુઢાભાઈ ચાણુકના સવાલો 7 એ શીર્ષક 
હેઠળ “ ચાણુક 'તે જડબાતોડ જવાબ આપ્યા.5 


ક 


સરકારની નન/રમાંધી પણુ “ ચાણુક ' છટકી શક્યું નહાતું. સરકાર. 
૫ ક દ કે ન્ડ. નિ હમે 

સામે લખાણુ કરવા માટ વતમાનપતેો! પર નનપતા રાખનારા “ ગોગગ 
પ ” અન્વયે તા. ર૪-૩-૧૮૫૮થી તેનો પરવાનો. છીનતવી-..ડ્ેવામાં 

; પરંતુ સરકારને 'લાસા આપવાથી કરી છાપવા માટેતી પરવાનગી 
આપવામાં આવી હતી અતે તા. ૨૦-૪-૧૮૫૮થી તે પાછું ચાલુ થયું. “ 

૧૮૫૮માં છ્યારામ મોતીરામ નામના આસામીએ મુંબાઈના જવણ- 
લાલજ મહારાનટ સામે દીવાતી અદાલતમાં દાવો તૉંધાવ્યો, પરતુ એ 
આળબતની ઘર્મેળે પતાવટ થઇ ગઈ. આ દવાતે અગે વર્તમાનપત્નોમાં 
-સહારા્નેને લગતી બાબત ચર્ચાવા લાગી. કરસનદાસ મૃળજ અને તેમના 


“_---ૂ.-- ક કક ક ક૦ -242: 4--: 0009૫૫૯૮" 


૬ એમાંનો કેટલોક શાગ “ રાસ્ત ગાક્તાર ” ના મકરણમાં આજ્યોા છે 





છ “પારસી પકારા,” દફતર 9, શાગ ૯ (૧૮૮૪), પૃ. ૭૫૮. 


સુંબઈ સાબુક દ્ષ્ટ 


પત્ર “સત્ય પ્રકાશે ” આ સવાલતે બોતાનો કરી લીધા. “ સત્ય પ્રકાશ “નેં. 
ન્ટ્વાખ આપવા તેના વિરાધીએ “ ચાણુક “ના તત્રીતે હાથમાં લીધા. એક 
ભાડૂતી પત્રકારને શેઈી * ચાણુક' દારા સુધારકો સામે હમલા કર્યા, તેમની 
જર વ્ગોવણી અતે નિંદા કરી અતે તેમ ફરતાં ' ચાણુક ” કાયદાની . 
ખારી#ીમાં સપડાર્ધ ગયું. બદતલ્ીતો દાવે! તૉંધાયો અતે તેમાં “ ચાખુક “તો 
તત્રી હાર પામ્યો, પૈમેટકે ખૃવાર થઇ ગયો અતે મહારાજ ઇવણુ 
લાલજએ મુંબાઈ છોડી બહારગામ નાસી છૂટવામાં શોભા જદ “ 


નવરોજજ ચાનદાર ૧૮૫૪માં પર વર્ષતી વયે મરણ પામ્યો. 
એના મરણ લગી (તા. ૨-૫-૧૮૫૪ સર્ધી) એ પત્ર તેના તત્રીપદે પ્રગટ 
થયુ હતુ. 

નવરો પછી તેના ભર્ત્રીક્ત 'ખરરશેદછ સાગબજી ચ્ાનદારએ. 
ક ચાણુક”ની લગામ પોતાના હાથમાં લીધી હતી. જુલાઈ ૧૮૬૦યી તે. 
, નવેમ્બર ૧૮૭૧ સૂધી તેનું સુકાન દાદાભાઇ ગદ્લઇક પ 
હાથમાં હતું. નાનાભાઈ રુસ્તમજી રાણીનાએે એ પત્ર વેચાવું લઈ તા. ૪યા 
ક્સિમ્ખર ૧૮૭૧થી બહાર પાડવા માંડ્યું, અને તા. ર માચ 
૧૮૭૨થી “અખખારે સોદાગર તથા સમાચાર દરપણુ “૪ સાથે તેને 
«તેડી દીધુ.૫* 





૮ “સશ્ુંબઇ ચાલુકના અધ્રીપતી શેડ નતરોજી દોરાખલ ચાંતદાર 
ઉપર રોઠ લખમીદાસ ખીમવ્એ પોતાની ગીબત કરવાના વાંકા મેલી 
રૂ. ૫૦૦૬૦૦)ની ડામીજીની કફ્રીઆટી સુપરીમ કાર્ટમાં માંથી હતી, જેનો સુકારો, 
આજ દીને (તા. ૨૩-૨-૬૮૫૯) ચીક્‌-”સડીરા સર હેનરી ડેવીસને વાદીના 
લાશમાં કરી પરતી વાદીનૅ રા. ૬૦૦] ડામીઈના તથા બહું બાજુનો ખરચ 


૧, 22 


આપવાને હોફમ કીધા હતો.” [પારસી પ્રકાર,” ટકૃતર 1, ભાગ ૯ મો, પૃ ૭૭૮] . 
૯.“ અખખારે સોદાગર”ની વીગત માટે જુઓ મેકરણ ૬૯સું 
૬૦ “તારસી પ્રકાસ'”, દફતર ૬, સાગ ૯, 'ૃ. હકપ. 


પ : જમે જમશેદ 


] “મુંબઈ સમાચાર ” પછી સો! વર્ષની વય વરાવીનતે હયાત રહેલુ 
“બાજુ એક જ ગૂજરાતી વર્તમાનપત્ર “ શમે જમશેદ ” છે. “ મુંબઈ 
સમાચાર” અતે ખાસ કરીને સાનદારેનું “ ચાણુક ” તે સમયના મુંખાઈની 
પારસી પંચાયતના અગ્રેસરોના જબ્બર વિરોધી ગણાતાં. એ ખે પત્રોમાં 
-એ.અગ્રેસરાની સતા અને હક બાબત ઘણી રીકા થતી. આવી શીકા- 
-તૃક્તેચીનીનો જવાબ આપવા અને તેમના તર્કથી થતા કાય નું વાજખીપણું 
-સમાજતે સમન્નવવા માટે એક પત્ર પ્રગશ કરવાની પંચાયતના અચેસર 
સર જમશેદ જજભાઈને જરૂર જણાઈ અતે પરિણામે તા. ૧૨મી 
-માર્થ ૧૮૩ર૨ને દિતે “ થ્રી મૃમબઈનાં જ્નમે જમશેદ” ગ્કાશ પામ્યું. 
પેસ્તનજી માણેક મેોતીવાળા એના પ્રથમ તંત્રી. “ ન્નમે”ના સ્થાપક 


ન્ન 


ન 


પણુ એજ કહેવાયા છે કારણુ જમશેદજી પડદા પાઠળ રહો એમતે મદદ 
કરતા હતા.. 


પત્રનું નામ “ જામ જમરેદ ” શો માટે રખાયું તે સંબધી મતભેદ 
“છે. ઈરાની ઈતિહાસના ન્નણુકારતે સત્નરાટ જમરેદના “ જસ'ની હકીકત 
-સુવિદ્તિ છે. કહે છે કે આ ફરિની સમ્રાટ પાસે એક ક્નમ-'યાલેો હતો 
તેમાં નજર નાખનારને પૃથ્વીના પટ પર બતતા બતાવોતું દર્શન 
“થછુ- એ પ્યાક્ષે “ મે-જમશેદ” યાને જમશેદની માલિકીનો જનમ તથા 
“ «તમે-જહાનુમાં ” યાને ન્ટેમાં દુનિયાનાં દર્શન યાય એવા : નમ તરીક 
-એળખાતો. જેમ જમશેદના જામમાં નજર નાખવાથી જગતમાં બનતા 


ભમે જમરેદ ી ૦ 


બનાવાનું. દર્શન થતું તેમ પેસ્તનજી મોતીવાળાના પત્ર “ જમે જમશેદ “માં- 
નજર કરવાયી દૃનિયામાં બનતા બનાવોની માહિતી મળે છે, એવા આશયથી.. 
ગે નામ પત્રને આપવામાં આવ્યું હતું એમ સામાન્યપણે મનાય છે. ખીજ 
માન્યતા એવી છે % ગઈ સદીના મહાન પારસી અગ્રેસર સરે જમશેદળ# 
ભાઈના નામ પરથી પત્રને એ નામ અપાયું હતું-“ મેદ અતે. 
પારસી પંચાયતના તેમના સહકાર્ય કર્તાઓના પક્ષ લેનારું પત્ર તે “ «મે 
જમશેદ '. એમ કકપી શકાય ક પેસ્તતજછી મોતીવાળાના મગજમાં સખ્રાટ. 
*મરેદ અતે સર જમશરેદઈ છજભાઈ બન્નેતો ખ્યાલ હશે અતે એ ખન્તે- 
મહાપુરુષાતે ધ્યાનમાં રાખીતે પત્રને “ મે જમશેદ ” નામ અપાયું છશે.. 


જ ૪ 


૧૮૩૨માં “નમે ” શર્‌ થયું ત્યારે તેતું કદ શિલામૃદ્રિતિ ફૂલ્સંકપઃ 
ચાર પૃછ્ટતું હઈું. તેતું માસિક લવાજમ રૃપિયા ખે હતું. અને તે દરે. 
સોમવારે પ્રસિદ્ધ થતું. ૧૮૩૮થી તે અઠવાડિયે બે વાર બહાર પયચ્વું શર 


થયું અતે ખીખાંમૃદ્રણથી છપાવા માંષ્યું. દૈનિક તો છેક ૧લી ઔગસ્ટઃ 


૧૮૫૭થી બન્યું. 


એકવીસ વર્ષના પહેલા જવનતકક્ટા દરમિયાન “ જમે જગમરેદે ”” 
પારસી સમાજના તે ગાળાના ધણાએક મહત્તના પ્રશ્નો ૫ર પોતાની નીતિ- 
અન્વયે પ્રત્નમત “કેળવ્યો હતો; ખાસ કરીને ડખીસા યાને પારસી સાલ- 
ગણતરીની ચર્ચામાં તેણે અગત્યતો હિસ્સા અખા હતા. જર્થોસ્તી ધમ 
સામે ખિસ્તી મિશાનરીઓએ કરેલ હુમલાનો નવરોછ ષ્રદુનજ અને એદ્લજ 
દારાબજી સંનણાની સહાય વડે તેના તંત્રીએ મજખૃત વિરોધ કર્યા હતો, 
એેકવીસમે વર્ષે “ મે” દૈનિક બતતાં ડાસાભાઈ ક્રામજ કરાકા- 
તેના તત્રીંદે આવ્યા. આ વિખ્યાત લેખક ચાર્‌ વર્ષ ત'ત્રીસ્થાતે રહ્યા, તે. 
દરમિયાન તેની સારી દ્વોરવણી કરી. એ અરસામાં દેશી વ્ત્તપત્રા પર 
અકુશ શખવા માટે તા. ૧૩મી જૂન ૧૮૫૭થી સરકારે એક ધારે. 


ડાઢમો. એ અજે મુંખાઈનાં દેશી પત્રોમાં પ્રગટ થતી બાબત પર નજક 


27 


૭ 0 


“ક્ટ ગૂન્ટરાતી પ્કારિત્વનેદ ઇતિહાસ 


રાખવા ડોસાભાઈ કરાકાની નિમગૂક યતાંપ તેએ “ન્‍નમે “યી ગએ સાલમાં 
છટા થયા. આ ધારાની ચુંગાલમાં “તમે જમરેદ ” પણુ સપડાઈ ગયું. 
તા. ૧૫મી મે ૧૮૫૮ના અ૩માં સાવ્તવાડી રાનત્યતે લગતી પ્રગટ 
'થ્રએલ એક ઘૃજીકતતે સરકાર સામેના ખબર ગણી સન્ન તરીકે તા. 
૩૧-૫-૧૮૫૮યી “ શમે ” છાપવાતો પરવાનો સરકારે ખેંચી લીધેલો, 
પરતુ ઘટતો ખુલાસો થતાં ત્રણુ ધ્વિસ પછી પત્ર કૂરી પ્રગટ કરવાને 
“પરવાનગી મળેલી.૨ 

૧૮૫૯માં કેખશર કાબરાછ “ ન્‍તમે ” માં સ્પિર્ટર તરી'ે રૂપિયા 
“વીસના પગારે ન્નેડાયા ને ટ્ર'કમાં ૮ એ પત્રના મદદનીશ તંત્રી નિમાયા. 
ઝે દરમિયાન કામા કુડુંબમાં, સાધારણુ રીતે સાંજે થતાં લસને સ્થાને, 
સવારે લસ થયું. “ રાસ્ત ગોકૂતારે ” આ ફેરકારતે આવકાર્યો પરછુ “ નમે ” 
જેવા [સ્થિતિચુસ્ત પત્રમાં પણુ એ પ્રત્યે પસદગી દેખાડવામાં આવી ત્યારે 
તેના હિમાયતી તે આશ્ચર્ય અતે ખેદ ઊપતન્ત્યાં. એ માટે “ 4નમે “તા તંત્રી 
સોરાબજી ન્તલને પત્રના માલિકો તરફથી ઠેપદ્ઠા મળતાં તેઓશ “- જનમે ” 
સાથેનો સબધ છોડી દીધો. પત્રના મદદનીશ તંત્રી કેખશરે કાબરાછની વય 
ત્યારે માત્ર સત્તર વર્ષની હતી. તત્રીનું સઘળું કામ કરવાને એ સંમત 
થયા, પરંતુ તંત્રી તરીકેની નતેખમદારી સ્વીકારવા ના પાડી. આતું' પરિણામ 
વિચિત્ર ગોઠેવણુમાં આવ્યું. કાબરાજએ “કમે “ના તત્રીની સઘળી 
ફરજ બન્તવવી, કુંવરજી રેસ્તમછ મોદીએ તેમના કામ પર દેષરેખ 
રાખવી અતે હારમસલ મોતીતાલાએ તત્રી તરીકેની ન્નેખમદારી ઉપાટવી.2 
આ વિચિત્ર ગોકં્વણુ ટકી શક નહિ, તેમાં કરેરકાર થતો રહ્યો અતે 
અતે કાળરાઈએ રપિયા ચાલીસના પગારે “ કમ જમરેદ “ના તત્રા- 


સ્થાનતો સ્વીકાર કર્યા. નાની વયના આ અઆધિપતિને “ ગૃન્ટ્રાતી રીવ્યુ “એ 
““ 80]* છેતાદ૦દ ” તો પલ્કાબ આપ્યા, પડર 


દ પારસી પ્રકારા, દફ્તર દ, સાગ ક (૮૮૪), પૃ* ૭૩૩ 
ર નસે નમરોટ, તા. ૩-૬-૬૮૫૮ 
સોખે!ુધ-કાબળરાછી સ્મારક અક (૨૬૯૦૪), પૃ. ૬/૭ 


દ 


“ખે ખરીદ ૭૬ 


સુધારક મતેદરૃત્તિ ધરાવનાર કેખશર્‌ કાબરાછી “ જમે ” જેવા 
સ્થિતિયુસ્ત અખબારના તંત્રી થતાં તેમને પોતાના અતરના અવાજ વિરુદ્ધ 
જૂનવટતી આંધળી હિમાયત કરવી પડતી. એમના સભાગ્ે કરસનદાસ 
મૂળછી સાથે એમને પિછાણુ ચઈ. “ ગાતવર્ધક સભા” તરકથી કાબરજએ 
સ્રીએતે સ્પર્શતા સવાલો સબધી વ્યાખ્યાન આયુ. સંસાર સુધારક 
કરસનદાસ એ સાંભળી ખુશા થઈ ગયા. સુધારાતી સર્વદા હિમાયત કરતા 
“ રાસ્ત ગોફતાર ” પત્રમાં નનેડાવા એમણે કાબરાછને સમન્નવ્યા, “ રાસ્ત “ના 
“માલિકોની સંમતિ મળતાં રૂપિયા પચાસના પગારે એ પતના મદધ્તીશા ત'ગી 
તરીક ૧૮૬૨માં કાખરાજી ન્ેડાતાં “ત્તમે” સાથતો તેમતો સબધ 
અંધ થયો. 


“હતમે જમશેદ” ૧૮૫૩માં દૈનિક બનતાં બીખાંમૃદ્તિતિ “ રયલ * 
સાપનાં ચાર પૃષ્કે અપાતાં. તે વેળા તેનું મથાછુ નીચે મૃજ્બ થતું : 
સુ'મભઇનતેદ મે જમરેદ 
તથા સમાચાર 
વષાર 
કીંમત વર્ધ એક્ના રૂ. ૨૪ ત્તહેર ખળર રમ્યા એકની 
“આંગ ઉપર આપે ત ર્‌. ૨૧ શલ પાંચ 


ખાછ વાર અરધી કીંમત 
લેવામાં આવશે 
11 53081047 ૧110 140131૯ 


નારીમ“----ઝઇતવાર શીવાએ 
































ઉરરોજ છપાએ છે) સંવત 
પૂશતક------મં] શેન મો, માહ મો, શહેનશાહી 
સતે ઈએઅજદરદી-રાને જર્થેસ્તી [આંક મા 














જ મૂઝરાતી પત્કારિત્વનો! ઇતિહાસ 


ભાર પછીના ખીજ્ન ખે દસકા દરસિયાન “જમે”તા રપરંગમાં કરે? 
તૉધપાત્ર ફેરદ્રાર તહેતો થયે. પૃષ્ઠેસ'ખ્યા પણુ જેની તે 7 રહેલી પરતુ 
ત્રીજે પાને નીચલી ખે લીટી વંચાતી : 


“ગહેવું નહીં તારે જહાં સથી કે વચણુ ન હોય સારા- 
ઉત્તર દેજે તેહને જેહૅેને તું જાણે કે નથી નારો ” 
કે રેખ-શાહદી 
જહેર ખખરતી સખ્યા વધેલી ખરી અતે અગ્રલેખ પણુ પહેલાં કરતા 
ધીમે ધીમે મોટો યતો ગયે. 


૧૮૮૩નું વર્ષ “કતમે”ના ઈતિહાસમાં મહત્ત્વનું છે. એ વર્ષમાં 
ગોની માલિકી બદલાઈ તે તે કાવસજી મેરવાનજી શરાફના હાથમાં આવ્યું. 
ઝે વેળા તેતી ગ્રાહકસ'ખ્યા માત્ર બસોની હતી, “ધી મોમબે જમે 
જમશેદ પરીટીંગ પરેસ કપની લીમીટેડ” માટે કોટના એપોલે સ્ટ્રીટમાં તે 
છપાઈ ને ચબજ્ષ રયલ કદના ચાર પૃષ્ડેનું બહાર પડતું છતું, અરદેશર 
ખેરામજ પટેલની સહાયથી કાવસછ શરાક્રે “તમે”ની પ્રગતિ માટે ભારે 
ગહેનત કરી. એનું કદ બેવદુ-ચબલ રેયલ આઠે પ્રષ્ઠેનું-બનાવ્યું. વાર્તા 
અપાવી શર્‌ થઈ, ક્રિકેટતે લગતા લેખ ગ્રેગટ થયા અને વેપારી બાબતો. 
પર પણુ પ્યાન અપાવા માંપ્યું. કૂરામછ ગસ્તાદજ તે સમયે મુળાઈના 
ગએક આગેવાન રોરદલાલ હતા. એમતે “ન્નમે ”તો વેપારી વિભાગ 
સોંપાયો. તે અરસાના નાર્માંકેતે નાણાંશાસ્ત્રીએ શેઠે પ્રેમચદ રાયચદ 
અને' સર્‌ રાપુરછ ભરૂચા સાથે આ કરામજીતે ગાઢ પરિચય હતો, એટલે 
“જમે” મારફતે જનતાતે સહત્તના અતે આધારપાત્ર વેપાર સમાચાર 
સૌપ્રથમ નનણુવા મળતા. “જમે”ની વેપારી રખતું' વજન પડવા લાગ્યું 
અને પત્રનું તે એક અગત્યનું આકર્ષણુ હતુ'. આમ છતાં કરામજી ઝુસ્તા- 
દજને માત્ર રપિયા પદ્રનો પુરસ્કાર મળતો. વેપારી વર્ગને ઉપયોગી સેતું, 
ચાંદી, અફીણ્‌, ધઉં વગેરેતે લગતી બાખત શેઠ નથુ ત્રિકમજ “જમે. 
*મંગેદ”ને પરી પાડતા. 


કજ જ 


*તએે જમશેદ કિ #.* ન -«૨૬ 


૧૮૮૭માં જેટાંગીર ખેરામછ મઝખન, કાવસજી શરાક સાથે 
“4મે”ની ભાગીદારીમાં જયા, પણુ એ પછી ડાવસજ વેપાર અર્થે. જાપાન 
જતાં તેમણે પોતાનો માલિકીહક ઉડાવી લીધો અને મઝબાન “જમે”ના 
એકલા માલિક ગન્યા. ત્રેવીસ વર્ષની નાતી વયના પરંતુ એમ. એ.તી ઊંચી 
ઉપાધિ પામેલા અને સાહિત્યસેવાતો શે!મ સેવતા તેમના પુત્ર ક્રિઝશદ 
(પાન્નમ”)ી પિતા સાથે “નમે”ના સંચાલનમાં ન્નેડાતાં પત્રની ઝમ્પભેર 
થ્રગતિ થવા માંડી. 


એના કદમાં કરી વધારો' થયે. રોજ એકસરખાં પૃષ્ઠ ન આપતાં 
જીદ જીદ વાર માટે જુદી જુદી પૃષ્ઠસ"'્યા નકરી થઈ અને તેમાં 
સમાચાર ઉપરાંત કેટલાક વિષય નિયમિત પ્રગટ થવા માંડયા. “આવા આદમ” 
(ેાંમીર મઝબાન)તી “અઠવાડિક ઝાડુપીછી” “જૂરરેખ” (ડા. દીનશા 
માસ્તર)તી “પારસી ખેરોજગારી”, “ખહેલી ભગત “ની “સાત ત્વિસતાં 
સસ્વાયાં”, “મટલાંતી મહેરાં” (જરબાઈ લામ)તી “બાઈ સાહેબોનું બજેટની 
ખાથતો, “પીત મોરે તિમળ”તા ખુલ્યા પત્રો વગેરે નિયમિત પ્રગટ થલા 
“તમે” સારું આર્।્યણુ બન્યાં હતાં. ર 


ગતે લઈને “જમે”તી લોકપ્રિયતામાં વધારો થમો. પારસી મનુ 
ઝે આગેવાન અખ્મબાર બન્યું. પાર્સ્સી સમાન્ટમાં અવાર કેલાવવા સાટેનુ તે 
સખળ સાધન બન્યું. એની પ્રતીતિ તૅતા ટ્રેલાવા અને તેની જ્હેર્મળરતી 
આવકના આંકડા પરથી મળી રહે છે. ૧૮૮૩માં કાવસછ શરફ તે "રીંદું 
ત્યારે તેતી મ્રાડક્સખ્યા માત્ર બસોની હતી, જેઠાંગીર સર્ઝબાતની સવત 
સાલિકીમાં આવતાં એ સખ્યા સાતસોતી બની, એ પછી એ જંક ખે 
હત્ગ્તો થવો. ૧૯૦૭માં ૪,૩૦૦, ૧૭૧૩માં ૫,૩૦૦ અતે એ મુજ્ગય 
વધતો રીતે ૧૪૩૨માં'શએ આંક ૭,૦૦૦ પર આવ્યો, એજ મજબ 
૧૮૮૮માં “જમે”ની ન્તહેરખબરની વાષિક આવક રપિયા પંદર હત્તરની 
હતી તે વધીતે ૧૭૩૨માં તેની શતાબ્દિ પ્રસગે ત્રણુ લાખની થઈ હતી. ₹ 


૪ નમે જમરેોટ રાતાબ્ટિ ગ્રથ (૧૯૩૨), પ. શછ 


" “૮૨ ગૂજરાતી પત્રકારત્વનો ઇતિહાસ 


સન ૧૯૦૨ના વષમાં પિતાતે સ્થાને તત્રીપદે આવતાં ક્રિઝસા 
* મર્ઝબાને “સિતેમા વિભાગ”, “મોટર વિભાગ”, “ફ્રેઝિકલ કલચર વિભાગ”, 
જીદી જુદી કામને લગતી ચર્ચાના વિભાગ વગેરે પોતાના પત્રમાં શર્‌ કરી, તેનું 
* સુકાન તે તે ખાબતના ન્નણુકારતે આપ્યુ. એમનાં આ પગલાંની એં પછી 
આદન્ન પત્રકારોએ નકલ પણ કરી છે. 

ી _પારસી કામમાં અધ્યતન સુધારો થાય તે સામે . “મે જમશેદ” 
પોકાર કરતુ' આવ્યુ' છે. એ દ્શિમાં તેણે કટલાક ઝવતી જગ પણુ ખલ્યા 
છે. એમ થતાં તેની સામે અદાલતમાં અતેક દાવા તોૉંધાયેલા તે લાંબા 
. ખર્ચાળ મૃકદ્મા ચાલેલા, દા. ત. 'કખશર કાબરાજ વિરુદ્ધ જેહાંગીર મર્ઝબાન, 
વલસાડ ધૃણ્વાનો મુકદ્દમો, રગન બેલા કેસ વગેરે, આ સધળાનતે કોરે મકે 
એવે સુકદ્મા “જનમે”એ ગોતે, છાપાના સ્વાત્ય અંગે, મુંબાઈ સરકાર 
સામે માંડેલો. ઝુંબાઈની પહેલી મહાસભા સરકારની મધનિષેધની નીતિતો 
, “કમે”એ જબર વિરેધ કર્યો હતો. એમ કરતાં તે શિષ્ટાચારની હદ કુદાવી 
ગયુ' હતુ' એવો પણુ એક મત હતો. મુંબાઈમાં એ સમયે કોમી હલડ ફારી 
નૌકળતાં “નમે” સામે પ્રતિબ'ધ મુફાયો કે શરાબળ'ધી, અતે મિલકતવેરાને 
લગતી '્રાઈ પણુ વીગત સરકારના ત્રાતિનિધિનતે આગળથી દ્દેખાડયા વિના 
'પત્રગડ કરવી નહિ. આ ગ્રેતિબધ દૃર કરવાને “તમે” અદાલતે ચઢયું ને 
સફળ ચયું. એ મુકદ્દમાતા સુકાદાએ પ્રનનટીય મુંબાઈ સરકારનો નિણુંય 
ખેનન્#રૂરી અતે ગેરકાયદ્દે ઠરાજ્યો. આ જીત “જમે જમરેદે” મેળવી, 
“પણુ તે મુંબાઈ ઈક્ષાકાની પત્રકાર દૂનિયાની મોરી સેવારૂપ બની. 

* «મે ”ના માલિક્રા મગર્રીથી કહેતા આવ્યા છે કે તેમતું અખબાર 
તેમના. એક કલાની મતા નથી, એ પારસી વ છે. “ નમે “ના 
મ્રશસક્રોએ ભૂતકાળમાં અનેક વેળા કલ્ુું છે કે “ ન્નમે જમશેદ ” માત્ર 
વર્તસાનપત્ર નથી-એ તો કામની મહત્તની સસ્થા છે. ગરીબ પારસીઓને 
વસવા મછે દાદર ખાતેની “ કમે જમશેદ ” ચાલીએ, “ખાલા પ્યાતેતુ 
૧૮ બ્લૉકવાળ સેતેટારિયમ અતે ગરીભ વર્ગને નાણાં, અનાજ, કાપડ 
વગેરેની મહદ આપવા માટેનું ખાતુ, “ ન્‍્તમે ” માત્ર વર્તમાનપત્ર તથી 


“કે જમવોદ «૭ 


પૂરછુ પારસી સમાજની સેવાભાવી સસ્થા પણુ છે એ વિધાનને સત્ય ઠેરાજે 
છે. છ-સાત કામોપમોગી સસ્થાએતે મધ્દ કરવા માટે “ નમે “તા 
કાર્યાલયમાં વર્ષોથી નાણાં સ્વીકારવામાં આવે છે અતે તેની પહોંચ એ 
પત્રમાં પ્રગશ થતી રહે છે. એ ખાતાંઓએ પોતાતી આજની સ્થિતિ ઘણે 
ગમશે “ શમે “નતી સહાયતે આભારી હોવાનું સ્વીકાયું” છે. આ ઉપકારોનો 
“બદલો પારસીઓએ ૧૪૩૨માં “ જમે “તી શતાળ્દિ ધામણૃમથી ઊજવી 
વાળી આયો હતો. એ ત્રેસંગે તેના માલિદ્ટેતે તેમનાં મુંબાઈતા પારસી 
પ્રશસક્ો તથા દેશાવરોની પારસી સભાઓ (અન્જીમતો) તરફથી માનપત્રો 
અપાયાં હતાં. એ પ્રસગતી ખુરાલીમાં સમારંભો વોકયા હતા અતે એક 
૬ળદ્દર શતાબ્દિ ગ્રંથ પણુ પ્રેકટ થમો હતો, 


દર 


૬ «તમે જમશેદ ” પારસી ગૂજરાતીનું ઝડાધારી સ્‍્થયું છે. ગયાં 
શ્રોડાં વર્ષો સુધી એમાં આવતી ભાવા ઘણી અધુદ્દ છપાતી, પરંતુ હાલ 
થોડા સમયથી તેમાં કઈક આવકારલાયક ફેરફાર જણાય છે અતે જણીતા 
લેખદ્નના લેખ શુદ્ધ ગ્ૂજરાલીમાં પ્રકટ કરવાની કાળજી ઘણી વેળા લેવાતી 
નજરે પડે છે, ભાષા અશુદ્ધિ છાં “ નમે “તું જયુ બડુ ઉડાવદાર રહે 
“છં અતે તેના પહેલા પૃષ્ઠ પરની સમાચારોની ગોઠવણી કલાત્મક હોય છે- 


“જમે જમશેદ'ના ચાલક ષોતાતા પત્રની નીતિને મધ્યમ માર્ગની 
-ોંતિ તરીકે ઓળખાવતા આવ્યા છે. એ નીતિતો બચાવ કરતાં સરહ્ષક 
(011૫0008) કોને કહેવા અતે સુધારક (રિ 05ઇ) કોને કહેવો એ 
માટે ઘણી ચર્ચા થઈ છે. અહીં એ ચર્ચામાં ઊંડા ઊતરવાની આવસ્યકતા 
નથી, પરતુ “જમે ”તી નીતિ હમેશ “ મધ્યમ માર્ગની નીતિ” સહી છે એમ 
-નથી લાગતુ”. રજદ્દારી ક્ષેત્રમાં એલે વિનીત (લાતા) પહે હમેશાં 
સબળ સમર્થન આપ્યું છે અતે એ પક્ષની રાજનીતિ, ગયાં ગણુત્રીનાં વર્ષ 
આદ કરતાં, વકાદારો (1.0741515)ની જ હતી. બ્રિટિશ સરકાર પ્લે 
““તમે”નતી આ રાજ્કીય નીતિની સ્વાભાવિક રીતે પ્રશસા કરવામાં આવે 
છે. “સ્વરાજ” માટે જેરશોરથી માગણી કરતારા દેશી વત્તપત્રો વિરુદ્ધ 


- ૮૪ મૂજ્રાતી પત્રકારિત્વનો ઇતિહાસ્દ 


ક્ષરકારી અહેવાલમાં શિરે ફરીને બે અંગ્રેજ પત્તો ભેગા, “ “નમે ” 
જણાવ્યું છે કે “ 70૮ ./80)22 /૮77257૮6 1185 0૦00 ૬0[મ0- 
8104117 ૦1 1૦ ડંતૅંઢ ૦ બતતંલ &્રાતં ૦૦૫5પધં0ળવાં 
૪0₹૦૬₹૦૩૭, '”૫ 

તરતુ “૬ જામે જમશેદ” રાજકારણુના રસિયાઓ માટેનું પત્ર નથી. 
એ તો મુખ્યત્વે પારસી કામને લગતા વિષયોની ચર્ચા કરનાર અખબારે છે.. 
પારસી સમાજમાં ભૂતકાળમાં ઉપસ્થિત થએલા મહત્તના પ્રશ્નો ગ્રેસ ગે. 
“કમે ”એ દાખવેલી વલણુ “ મધ્યમ? કહી શકાય એવી નથી. એ પત્ર 
યારસીત્વ પરત્વે, જૂતા વિચારા અને સ્તવિન્નેની હિમાયત કરતું આવ્યું છે.. 
તેમ કરવામાં તેણે આધુ'પાછુ નેયું નથી. તેના વિચારોથી વિરુદ્ધ જનારા. 
સામે તેણે જબ્બર પ્રહાર કર્યા છે. ધર્મની બાબતમાં સહેજે સુધારાની 
હિમાયત કરતારતી સખત ટીકા કરી છે અને લાગલાગટ તે પર ગરમ ચર્ચા. 
કરી છે. પ્રરહ્નક મતના વક્તાઓનાં પિણઠપેપણુ સમાં પ્રવચનો મોટાં મથાળાં 
આંધી આખાં ને આખાં તેણે પ્રકટ કર્યા છે. 

જુલાઈ ૧૪૪૨માં પારસી કોમ એક પ્ૂંચવણૂભરી ચર્ચામાં સડોવાઈ 

હતી. વાંસદા ખાતે “ મિદ્ઠ પારસીસ ”તી નવજોત (જરથોસ્તી ધમ માં લેવા 
સાટે સૃદરેહ-ફુસ્તી પ ક્રિયા) થતાં તે સામે સમાજમાં ઊણાપોણ 
નગ્યો. એ અગે “ ન્‍્નમે” એ, પોતાની પુરાણી નીતિ અતુસાર, નવજેતની 
ક્રિયા કરતારા અને તેતી ત કરનારા સામે ચળવળ કરી. આગળ એવી. 
નવનેતના પ્રસંગ ઉપસ્થિત થએલા ત્યારે પારસી કામે કેવો પ્રભળ પોકાર. 
કરેલો એની એણે વારવાર યાદ આપી લાગતાવળગતાને ચેતાવ્યા. અઠંવાન 
ડિયાના ત્રણુ દિવસ *એ જ વિષય પર્‌ તત્રીએ ૯” અગ્રલેખ લખ્યા. 
“ નમે ” જૂનવટની હિમાયતમાં અડગ રું “ * «જાત પરથી 
યૂણુ સારી રીતે સમન્નય છે. 


જામે જમરોદ તષ્ટ 


_ કજીોમી સવાક્ષોની ચર્ચા વેળા “નમે જમરેદે” અખત્યાર કરેલી નીતિ 
ભૂતકાળમાં પારસીઓની બહુમતીને પસદ આવેલી એમ માનવાને કારણુ છે. 
“કતમે”તે કચડવાને સુધારક વર્ગ તરકયી થએલા પ્રયાસો ૭તાં તે ટકી રહયું 
“છે. “મુ જ સમાચાર” અને “ચાણુક”ની જેહાકી તોચ્વાને “નમે” હસ્તીમાં 
આવેલુ' એટલે સ્વાભાવિક રીતે એમના વિરોધ શરૂઆતનાં વર્ષામાં તેને 
ઝીલવાનો હતો, પરતુ તે ઉપરાંત પાછળથી કેખરાર્‌ કાબરાજનું “રાસ્ત ગોક્તાર” 
પણુ તેની સામે જબ્બર હમલા કરતું. હમેશ ઝુલાળી રગના કાગળ પર 
છપાતા એ અખબારતે કાબરાજી “ગલાખી છુછો” કહેતા અતે તેને “બેરાં- 
એના ઠાપા”ની ઉપમા આપતા. નાનાભાઈ ચીચગરે પણુ “અખખારે 
સોદાગર” માગ્કૂતે “જમે” સામે જેહાદ પોકારી, કારણુ તેમના ભાઈ દારારા 
યગ *રહતુમાય માઝદ્યસ્નાન સભા”ની ચુધારક નીતિતો “નમે” 
સામતો કરતુ' હતું. “પારસી”, “પ્રજ મિત્ર”, “સત્ય મિત્ર”, “કયસરે હિન્દ” 
વગેરે પત્રેએ પણુ “જનમે” સામે જંગ માંષ્યા હતા. એ એક અબખખાર 
સામે જુદાં જુદાં પારસી પત્રો! રીકાનાં બાણુ હછ છોડયે જય છે જતાં તેના 
જીવાન ત્રી, અરદેશર ક્રિરોઝશા મર્ઝબાન અતે અનુભવી ઉપત-ત્રીઓ 
જમશેદ શાપુગ્જ બલસારા અને કરામ નસરવાનજ બલસારાની દોરવણી 
હેડળ “મે જમગેદ”ની વણુઝાર આગળ ધષ્યે «તય છે. દૈનિક ઉપરાંત, 
ગએની અઠવાડિક આવૃત્તિ લગભગ ખે વર્ષ સુધી દર રવિવારે પ્રગટ થતી 
રહેલી અતે તા. કડ તે “જનમે જમશેદ વીકલી”તે નામે 
સ્વ્રતત્ર સાપ્તાહિક તરીકે પણ્‌ બહાર પડે છે. 

જતમે જમગેદ” ૧૧૫ વર્ષની વય વટાવી ગયેલું પત્ર છે. એ લાંબા 

સમય દર્રમિયાન દેશમાં જુદી જુદી દિશામાં જબ્બર પરિવર્તન આવ્યું છે. 
સામાન્ટિક સુધારા, રાજકારણ, સાહિત્ય વગેરે ક્ષત્રમાં સારી પ્રગતિ થઈ છે 
છત્તાં આશ્ચર્ય જનક છે "કે ફેર્વાયેલાં એ સ્થિતિસજેગા તરદટ લક્ષ આપવાને 
“બતમે”ના ચાલકાએ પસ્‍રવા ન કરી તે પરિણામે તેની નીતિમાં નવા જમા- 
નાના નવા પ્રવાહને પિછાણુતો સુધારો ન જણાયો. પાસ્સી કોમ સાધારણ 
રીતે પ્રગતિશીલ કામ ગણાય છે, પરતુ તેની પ્રગતિ અમક ક્ષેત્રમાં સ કાચાઈ 


મટ મૂજરરાતી પતકારિત્વતો ઇતિહાક્ર 


ક્ષરકારી અહેવાલમાં ઈશારો કરીને બે અંગ્રેજ પત્રો ભેગા, “ જનમે ” 
જણાવ્યું છે "ક “ 78૮ ./722 /6725/#6 185 02૦08 ૦૫૧૧ .. 
ધતા - 00 પર શંતંઢ 0 ૦તલ &1તે ૦૦0૬૫0૦041 
૪₹0૦૪₹૦૩૩. '”પ ી 9 ર 


પરુ “જમે જમશેદ” રાજકારણુના રસિયાગઓ માટેનું પત્ર નથી. 

.એ તો સુખ્યત્વે પ પારસી કામને લગતા વિપયોની ચર્ચા કરનાર અખંબાર્‌ છે.. 
પારસી સમાજમાં ભૂતકાળમાં ઉપસ્થિત થએલા મહત્તના પ્રશ્ના પ્રસગે. 
“નમે ”એ દાખવેલી વલણુ “ મધ્યમ? કહી શકાય એવી નથી. એ પત્ર 
પાર્સીત્વ પરત્વે, જૂના વિચારો અને રિવાન્નેની હિમાયત કરતું આવ્યું છે.. 
તેમ કરવામાં તેણે આઘુ'પાછું ન્નેયું તથી. તેના વિચારોથી વિરુદ્ધ જનાંરા. 
સામે તેણે જ”બર પ્રહાર કર્યા છે. ધર્મની બાબતમાં સહેજે સધારાનીઃ 
હિમાયત કરનારની સખત ટીકા કરી છે અને લાગલાગટ તે પર્‌ ગરમ ચર્ચા. 
કરી છે. પ્રરહ્નક મતના વક્તાઓનાં પિષ્ઠપેપણુ સમાં પ્રવચનો મોટાં મથાળા! 


આંધી અ'માં ને આપ્માં તેણે પ્રકટ કર્યા છે. 


જુલાઈ ૧૯૪૨માં પારસી કોમ એક ગૂંચવણૂભરી ચર્ચામાં સ'ડાવાઈ 
હ્તી. વાંસદા ખાતે “ મિદ્દ પારસીસ ”ની નવન્નેત (જર્થોસ્તી ધમમાં લેવદ 
માટે સુદરેહ-કુસ્તી પહેરાવવાની ક્રિયા) થતાં તે સામે સમાજમાં ઊછાપોણ- 
જાગ્યો. એ અગે “ જમે ” એ, પાતાની પુરાણી નીતિ અનુસાર, નવજેતની. 
ફ્રિયા કરનારા અને તેના હિમાયત કરનાર સામે ચળવળ કરી. આગળ એવી. 
નવન્નેતના પ્રસંગ ઉપસ્થિત થએલા ત્યારે પારસી “કામે કવો પ્રબળ પોકાર. 
કરેલો એની એણે વારવાર યાદ આપી લાગતાવળગતાને ચેતાવ્યા. અઠવાન 
ડિયાના ત્રણુ દિવિસ *એ જ વિધય પર તત્ર લાંબા અગ્રલેખ લખ્યા. 
“ «તમે ” જૂનવટની હિમાયતમાં અડગ રું છે એ આ એક દષ્ાંત પરથી 

. પણુ સારી રીતે સમન્નય છે. 


બન૦ાા,-૦--ક૦૯ ------ ક નન કેનન -ત૦-- -------- રા ત. હ -સ-.--૦-૦૦૯૯૦---તાળાસતનનતા- અતા તાક ડરના 





. પ 1[ર૦[૩019 ૦1 ઇલ કતોપાંપાંડવદાંભઉળ ૦? 110 3011128૪ -21231- 
* તૈટ॥097 107 10 ૩૯41 1900-1907 (1908), 18૪0 95. 


જામે જમશેદ ત્પ્ટ 


, કોમી સવાલોની ચર્ચા વેળા “નમે જમરેદે” અખત્યાર કરેલી નીતિ 

ભૂતકાળમાં પારસીઓની બહુમતીને પસદ આવેલી એમ માનવાતે કારણુ છે. 
“કઝમે”ને કચડવાતે સુધારક વર્ગ તરફથી થલા પ્રયાસો છતાં તે ગક રહયું 
છે. “મુબઈ સમાચાર” અતે “ચાણુક”નો જેઢાકી તોય્વાતે “નમે” હસ્‍્તીમાં 
આવેલું એટલે સ્વાભાવિક રીતે એમનો વિરેધ શરઆતનાં વર્ષોમાં તેને 
ઝીલવાનો હતો, પરતુ તે ઉપરાંત પાછળથી કેખરશર્‌ કાબળરાજતું “રસ્ત ગોક્તાર” 
પણુ તેની સામે જ”્બર હુમલા કરતું. હંમેશ ગુલાબી રંગના કાગળ પર 
છપાતા એ અખબારતે કાખરાજી “ગુલાખી છુછો” કહેતા અતે તેતે “બૈરાં- 
એના છાપા”ની ઉપમા આપતા. નાનાભાઈ ચીચગરે પણુ “અખબારે 
સૌદ્ગર” મારક્તે “નમે” સામે જેહાદ પોકારી, કારણુ તેમના ભાઈ દારાશા 
ચીચગરની “રાહનુમાય માઝદ્યસ્નાન સભા”તી સુધારક નીતિતો “ન્નમે” 
સામનો કરતું' હતું. “પારસી”, “પ્રજ મિત્ર”, “સત્ય મિત્ર”, “કયસરે હિન્દ” 
વગેરે પત્રોેએ પણુ “મે” સામે જંગ માંડ્યા હતા. એ એક અખખાર 
સામે જુદ્દાં જુદ્દાં પારસી પત્ર! ટીકાનાં બાણુ હજી છોડે ન્ય છે છતાં તેના 
જુવાન ત'ત્રી અરદેશર ક્િરોઝશા મર્ઝખાન અને અતુભવી ઉપત-ત્રીઓ 
જમરોદ શાપુરછ બલસારા અતે કફરામ નસરવાનછી બલસારાની દોરવણી 
હેડળ “જનમે જમરેદ”ની વણુઝાર આગળ ધપ્યે “તય છે. દૈનિક ઉપરાંત, 
એની અઠવાડિક આવૃત્તિ લગભગ ખે વર્ષ સુધી દર રવિવારે પ્રગટ થતી 
રહેલી અને તા. ર૮-૬-૧૯૪૨રથી તે “મે જમશેદ વીકલી”તે નામે 
સ્વૃતત્ર સાપ્તાહિક તરીક્ર પણ બહાર પડે છે. 

“તમે જમશેદ” ૧૧૫ વર્ષની વય વટાવી ગયેલું પત્ર છે. એ લાંબા 
સમય દરમિયાન દેશમાં જુદી જુદી દિશામાં જબ્બર પરિવર્તન આવ્યું છે. 
સામાન્#િક સુધારા, રાજકારણ, સાહિત્ય વગેરે ક્ષેત્રમાં સારી મગતિ થઈ છે 
છતાં આશ્ચર્યજનક છે કે ફેરવાયેલાં એ સ્થિતિસનનેગાો તરષ્ર લક્ષ આપવાને 
“જમે”ના ચાલકોએ પરવા ન કરી ને પરિણામે તેની તીતિમાં નવા જમા- 
નાના નવા પ્રવાહને પિછાણુતો સુધારો ન જણાયો. પારસી રામ સાધારણુ 
રીતે પ્રગતિશીલ કોમ ગણાય છે, પરતુ તેની પ્રગતિ અકેક ક્ષેત્રમાં સ કાયાર્ઈ 


«૧ ગૂજરાતી પત્રફારિત્વને॥ ઇતિહાસ્છઃ 


રહેલી છે. એ સ્થિતિ દૂર કરવામાં “નનમે જગમશ્નેદ્દે” સહકાર આપ્યો નયી. 
એટલું « નહિ પણુ એ સ્થિતિ માટે તે ઘણે અંશે કારણુભૂત પણ્‌ છે. 
સામાન્ત્કિ અતે રાજકીય ક્ષેત્રમાંતી તેની સ્થિતિરક્ષક નીતિ સમાજના 
સુધારક વર્ગમાં સખત ટીકાનો વિષય બની છે. ગ ટીકાની અને બદલાયેલા 
વાતાવરણુની અસર હાલહાલમાં થવા માંડી હોય એમ લાગે છે. 

પત્રની નીતિ અગે થતી ટીકાનો જવાબ “નતમે”ના તંત્રીએ તા- 
૧૧-૫-૧૪૯૪૬ના અગ્રલેખમાં આપતાં જણાવ્યું' હતું કે “જનમે જમશેદ. 
ઓર્થોડાક્ષ હતું અને હમેશાં એરથોડાક્ષ જ રહેરે....એક વખત ફરીથી * 
ખાત્રી આપીએ છીએ " “નમે” સાચ્ચી ઓરથોડાક્ષી ઉપરથી જરા પણ્‌ 
“ખસવા માંગતું નથી.” આ શ”્દ્નો લખાયા પછી ગણુતરીના માસમાં. 
“મે”ની માલિકીમાં ફેરકાર થયો. મર્ઝબાનભાઇએ ભેગા એમાં બીન્ત 
પારસી ગ્રહસ્થો ભાગીદાર બન્યા અતે પત્રની નીતિમાં પલટો આવ્યો. 
મે ૧૯૪૬માં ઉપરનાં વચન લખનાર તંત્રી પોતે જ તા. પમી અક્ટાબર 
૧૯૪૬ના અગ્રલેખમાં નવા માલિક્રાએ એ જ૬્રત્તપત્રની નકકી કરેલી નીતિ 
સમન્નવતાં પારસી કામ સાથે “ તદ્ન ખુલ્લાં દ્લિથી થોડીક સીધી વાતો.” 
કરવાની જરૂર જુગે છે :-- 


“સૌયા પહેલાં તો અમે પારસી “કામનું ધ્યાન ઘણુદ 
ઝચ્પથી બદલાતા નવા જમાના-નવા દુત્યા તરક ખેચવા માંગ્યે 
છીએ......... જુની જ રાજ્દ્દારી ગઢેરમાં પડી રહેવાનું પાલવી. 
શંકરે એમ નથી. પારસી કામ ન્તે દુન્યાની બીજ ભાઈમધ કામોની 
સામે (“ સાથે ” નનેઈએ ) જવવા માંગતી હોય અને ખરેખરી 
રીતે પોતાની હસ્તીને નીભાવી રાપ્મવા ચાહતી હોય તો તેણે હવે. 
આ પ્રગતીશાલી જમાનાની સાથે જ આગળ વધવું પડરશે...... 
આપણી નાની કોમે જમાનાને અનુસરીને ધાર્મીક, સામાજક, 
રાજદ્દારી વીગેરેં સવાલેમાં અકલ પસદ (₹81101081) વીંચારે. * 
ધરાવવા જેઈ એ......અમારી ખાહેશ કામતે યાહામ આગળ, 


મુંબઈ ચાબુક ૮૩ 


વ્યા જતા જમાનાતા રેહમાં સંભાળથી સાવચેતીથી લાગણીથી 
અતે દીલસોજથી દોરવવાનાં છે.” 
એજ તારીખના અકમાં પત્રના એક નવા ભાગીદાર, સાસ્ાહિક 
“બ્લીટઝ “તા તત્રી, રુસ્તમ કર્જ આગ “નન્‍મે”તા અગ્રે વિભાગનું 
સંચાલન સભાળતા લખ્યું “ક: 
“1 ૩0 04 811, 3 10110. 11: 1૦ ૩૯૭ 18 વાઝ €0001૫ઘ૫11 
886 1૩ (્લિ-ડાઉે 1 10ઘ0 દર 5035 ગક ંપછુ-૦ દૌર વેલા 
ઊંટ ૦£ & લાપ 10&વેં 01 વૈલાવે 1ત૦૦૩, વેલ્ધલે 1તલાંડ, વંલ્યલે 
0₹011000%૪, પૈલ્યલે ઉૈબકુણાડ, પલે 00 લડ, વેલ્વવ ૯61163, વૈલ્લલે ૨૯0101416૩5 
&ઉેં; ૫૦1૩૪ 0 ૧ ઇર વેલા દઇક કૃ ૪7 1૪400૨3511, 
મણી પહાંછી ઈર ૪૦0111૫1169 00૦1, 1'ભ1: વઉ 30100; ॥0ા:૯ 10 
100[033196 101 116 *'કાંડ ૬૦ 10૯61, ડ૫॥પંઇછુ લઉ, પલટા'લ્લે હાલે 
પાતા, દાલ ંોલાઇર 0 ક કેપ વોહ વા દ કેટપ 11001. ” 
લાગલાગટ એક સદી સુધી સ્થિતિરક્ષક વિચારતો સમાજમાં જેર- 
શ્રોસ્થી પ્રચાર કરનાર પુરાણા ૯ત્તપત્રની નીતિ આમ બદલાઈ છે. ક 
હિમાયતીઓને ચમકાવી મૂકનાર આ અ્રેછ વચન લ'નાર રુસ્તમ કરજ અ 
તા ગણુતર માસમાં “ પ ”થી છૂટા થઈ ગયા. પરંતુ ઉપર વણું ાવૂલા 
નવી નીતિ “ જમે ”તી કટારા પર નજર રાખતા પળાતી નેવાય છે. 
સજ્તેગાએ જ તેતે તેમ ના કર્જ પાડી છે. 


ને ગૂજરાતી પત્રકારિત્વનેદ ઇતિહામ્#* 


રહેલી છે. એ સ્થિતિ દૂર કરવામાં “નનમે જમશેદે” સહકાર આયયો નયી. 
એનગ્લું જ નહિ પણુ એ સ્થિતિ માટે તે ઘણે અ'શે કારણુભૂત પણુ છે. 
સામાજિક અતે રાજકીય ક્ષેત્રમાંની તેની સ્થિતિરક્ષકઠ નીતિ સમાજના 
સુધારક વર્ગમાં સખત ટીકાનો વિષય બની છે. એ ટીકાની અને બદલાયેલા 
વાતાવરણુની અસર હાલહાલમાં થવા માંડી હોય એમ લાગે છે. 

પત્રની નીતિ અગે થતી ટીકાનો જ્વાખ “મે”ના ત'ત્રીએ તા. 
૧૧-૫-૧૪૯૪૬તા અગ્રલેખમાં આપતાં જણાવ્યું હતું કે “જામે જમશેદ 
એરથોડાક્ષ હતું અને હમેશાં એરથેડોક્ષ જ રહેરે....એક વખત ફરીથી 
ખાત્રી આપીએ છીએ ઝે “જમે” સાચ્ચી એરથોડાક્ષી ઉપરથી જરા પણુ. 
ખસવા માંગતું નથી.” આ શળે લખાયા પછી ગણુતરીના માસમાં. 
“જતમે”ની માલિકીમાં ફેરફાર થવો. મર્ઝખાનભાઇએ ભેગા એમાં ખબીન્ત 
પારસી ગ્હસ્થો ભાગીદાર બન્યા અતે પત્રની તીતિમાં પલટો આવ્યો. 
મે ૧૯૪૬માં ઉપરનાં વચન લખનાર ત્રી પોતે જ તા. પમી અકટોબર 
૧૯૪૬ના અગ્રલેખમાં નવા માલિકોએ એ વૃત્તપત્રની નકઝી ફરેલી નીતિ 
સમન્વતાં પારસી કોમ સાથે “ તદન ખુલ્લાં દ્લિથી થોડીક સીધી વાતો” 
કરવાની જરૂર જુએ છે :-- 


“ સૌથી પહેલાં તો અમે પારસી કામતું ધ્યાન ધણા 
ઝડપથી ખદલાતા નવા જમાના-નવા દુન્યા તરફ ખેચવા માંગ્યે 
છીએ......-...*જુની જ રાજઠ્દારી ગઢેરેમાં પડી રહેવાતું પાલવી. 
રકે એમ નથી. પારસી કોમ નને દુન્યાની બીજી ભાઈળધ કોમોની 
સામે (“સાથે ” જેઈએ ) છવવા માંગતી હોય અને ખરેખરી 
રીતે પોતાની હસ્તીને નીભાવી રાખવા ચાહતી હોય તે! તેણે હવે. 
આ ગ્રેગતીશાલી જમાનાની સાથે ”« આગળ વધવું પડશે...... * 
આપણી નાની કોમે જમાનાને અતુસરીને ધારમીક, સામાજક, 
રાજદ્દારી વીગેરે સવાલેમાં અલ પસદ (₹81101ઘ1) વીચારે. * 
ધરાવવા જેઈ એ......અમારી ખાહેશા કોમને યાહોમ આગળ 


સુંઅઈ ચાળુક દ૮્ઝ 


વધ્યા જતા જમાનાના રોહમાં સભાળથી સાવચેતીથી લાગણીધી 
અને દીલસોજથી દોરવવાની છે.” 
ગે જ તારીખના અંકમાં પત્રના એક નવા ભાગીદાર, સા્નાહિક 
“ખ્લીટઝ ”ના તત્રી, રુસ્તમ કરછઓઆએ “જમે”તા અગ્રેઈ વિભાગનું 
સચાલત સંભાળતા લખ્યું છ: * 
“થોડ 0 81, કહ ૪૦, 11:€ £0 $૯૯ 616 1દા'કાં ૦૦001111113 
&:€ 1ડરોદ 0:૦€--8॥ઉ 19 1૦10 દ 2 8048 ડક ીાઇ- ૦ 110 તેલ્ઠે 
૪દાંછા 0 & 0લથાપ॥ાં0છુ 1080 0 તેલ્વઉે 1પલ્લડ, ઘેલ્ડઉ તલા, ઘેલા 
07610605; વલ્ડ ઉૈંભછુળધડ, લેલ્ધરલે 00110168, વેલ્ધવે €પંલડ, તંલ્વલે €€૦॥0116૩5 
કાઉ, 8૦1૩ ૦ 411 ઉલ વંલાલે ઉંધ 4& 79940 1949 %રિ31, 
પાણી 1જાંછો. ઈર €૦1105 0૦૫૦, લ: 1ડ 8110૯ પર્ણ: ટ 11 
1100381810 1[01' 016 ”ઠિ'ઝાંક ₹૦ 03660, 5141 ંદછુ 0₹€01, પ[લાઇ'લ્વલે 80 
પરાળ, ઇદ ઊૌતા[લાઇુટ 0 હ ડેરેલ1૪ લઇ ઉ & સેર 100.16. ” 
લાગલાગટ એક સદી સુધી સ્થિતિરક્ષક વિચારોનો સમાજમાં જેર- 
રોર્થી પ્રચાર કરનાર પુરાણા ૬ૃત્તપત્રની નીતિ આમ બદલાઈ છે. જનવટના 
* હિમાયતીએતે ચમકાવી મૂકનાર આ અગ્રે વચન લખનાર રુસ્તમ કરજ આ 
તો ગણતર પ ક ન *થી છૂટા થઈ ગયા. પરતુ ઉપર વણુંવેલી 
નવી નીતિ “નમે ”નતી કટારા પર નજર રાખતા પળાતી જેવાય છે. 
સ'નતેગાએ જ તેને તેમ ની કૂર્‌ પાડી. છે. 


૬ : વરતમાંત અને શમરેર ખહાદર 


ગૂજરાતમાં વૃત્તવિવેચનનું ખીજ “વરતમાંને” સન ૧૮૪૯માં 
યાવ્યુ'. એ પત્રતો એકે અક આજે પ્રાપ્ય નથી એટલે તેને લગતી 
વીગતવાર માહિતી મળી શક્તી નથી, પરંતુ મગનલાલ વખતચદે છેક 
૧૮૫૧માં પ્રગટ કરેલ “ અમદાવાદનો ધતિહાસ ”, નાનાલાલ દલપતરામ 
ઝુત “ કવીશ્વર દલપતરામ ”, “ ખુદ્ધિપ્રકાશ ” અતે “ ગુજરાત વર્નાક્યુલર 
સોસાયટીનો ઈ તિહાસ “માંતા એક ગ્રકરણુમાંથી ગૂજરાતના એ પહેલવહેલા 
ગૂજરાતી વતમાનપત્ર માટે દીકડીક માહિતી મળી રહે છે. 


ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ આવું પત્ર પ્રગટ કરવાતું માથે 
લીધું યારે જમાનો આજ ફરતાં તદન જુદો હતો. પ્રન્નને વાંચવાનો મહા- 
વરો નજેવો હતો. કેળવણીતું પ્રમાણુ સાવ અલ્પ હતું, ખબરઅ તર 
મેળવવાનાં કશાં પ્રમાણુભૂત સાધન નહોતાં અને છતાં સોસાયટીએ એ 
દિશામાં હિંમતથી કદમ ભર્યા. આ સાહસ એ સ સ્થાના સ્થાપક ગૂજરાત- 
િર્તાચન્તક એલેકઝાન્ડર કિન્લોક ફ્રોબસતે આભારી હતુ. 


૧૦૧ 


“વરતમાંન” પત્રનો પ્રથમ અક ન્ેવાને મળતો નથી, પરંતુ 
મગનલાલ વખતચદ કૃત “ અમદાવાદનો પ્તતિહાસ” પરથી જણાય 
છે કે તેનો પહેલો અક તા. ૨-૫-૧૮૪૯ને દિતિ બહાર પડયે! 
હતો,ઈ જ્યારે નાનાલાલ દલપતરામના જણાવ્યા મુજ્બ તે તા. 





કૃ અમદાવાદનો ઈતિહાસ (૬૮૫૬૦, પ. ૨૮૭ 


“ધરતમાંન અને શમરોર બદાદુર ૮૯* 


ચમ! નન 


૪-૪-૧૮૪૯ને દિતે પ્રગટ થયો હતો.૨ એ પત્ર દર ખુધવારે બહાર 
ચય્તું તૈથી લેકે તેને “ બુધવાર્યું” કહેતા અને પાછળથી નીકળેલાં 
ઓન છાપાંસોને પણુ “ છુધવાર્યું ” કહીતે ઘણી વેળા સબોધત!. એ 
ઝસખધી “અુદ્દિપ્રકાશ”ના પ્રથમ અ'કમાં તત્રીએ રીકા કરી છે કે “ નલા 
ઝુખાઈનાં વરતમાન અથવા ચોપાંતીઆં આવે છે, તેતે લેકે ગપાઊંસ કહે 
છે, વળી અહીંઆ જે વરતમાંન બ્રધવારે બુધવારે ૭પાએ છે તેતું નામ 
વસ્તમાંત છે તેતે લોકા યુધવારીઉં એટલે ઘણું હલકું નામ પાડું છે. ૩ 


“ આ વરતમાંત” પત્રના સંચાલન માટે શરૂઆતમાં જે ગેઠવણુ 
થગેલી તે આજે વિચિત્ર લાગે. પત્રતો પગારદાર ત્રી નિમાયેલો ખરે, 
પરતુ પત્રતો વહીવટ, તેની તીતિ વગેરેતી જવાબદારી સોસાયટીના મંત્રીને 
માથે નાખવામાં આવેલી. “ વરતમાંત “ની એક વષની કામગીરીતેો! અહેવાલ 
આપતાં ફોબસ સાહેબ કહે છેઃ 

“18 13 1:01 ૬૦ ૩&1€;, £૦0 &ઇાંવે ॥્ર113૦0)100[110॥, 118 ઇ10પછામ 
ઘૌાલ 8લલા'લાંરા*% ૦0 ઇટ 80૯1613 1દડ હ 310 00 11 00011641100 ૦4 
809 871લાંલ 10 ઉલ “૧0610001 16 15 1106 ઘ॥તે 16 106 1680 486 


॥07 11009 106 €ઊ1001 ૦ 11, ૬10૫61) 106 1011) 185 4800 1થવ 2000 
“01 116 ઇ1'010010 0? 41 લવાંદ01'. ” 


કવિ નાનાલાલ “વરતમાંત” સબધી %ેશ્લીક મહ્ત્વતી માહિતી 
આપે છે. સવત ૧૯૦૨-૩ના અરસામાં બાછભાઈ અમીચંદ અમદાવાદમાં 
પહેલવહેલું શિલાછાપખાતું લઈ આવ્યા અતે તેમાં “ વર્તમાંત ” પાવું 
શર્‌ થએલું. ગોસાયટીના એક કારકુત અમરેશ્વર કુખેરદાસ એતા તત્રી 
નિમાયા હતા. ભોગીલાલ ભોલાનાથ અતે કોબસ સાહેબના સિરસ્તેદાર છોટમલાલ 
ગમાં મૃખ્યત્વે લખતા. વિદ્યાવૃષ્ધિ અને પ્રજાકેળવણીતી વાર્તાવિચારણા 
દલપતરામ ગહ્યાભાઈ લખતા. બન્તરભાવ અતે શહેગ્સમાચારતે એમાં 


ન્------ 





૨ કવીશ્વર દલપતરામ, ભાગ ર-યૂર્વાર્ધ (૬૯૩૪), પૃ. ૮૪ 
5 બુદ્ધિપ્રકાશ, મઘમ અક (૬૮૫૦૪ 


ખીજ બખતો ભેગાં સ્થાન મળતું. એના આશરે સવાસો ગ્રાહક હતા અને. 
એતું વાર્ષિક લવાજમ રૃપિયા ૭ હતુ. અમદાવાદમાં આ પત્રના આરૈભ- 
કાળે ચાલતા ચકચારભર્યા હીરાલાલ ફર્‌ોજદારના મુક્દ્મા અગે એમાં કાંઈ 
લખાણુ આવ્યુ એયી અકળાઈને સરકારે ફરમાન કાઢ્યું કે કોઈ સરકારી 
અમલદારે ન્નહેર છાપામાં લખાણુ કરવાં નહિ. આ ફરમાનને લઈ સરકારી. 
નોકરી કરતા ફરોખસસાહેબને “ વરતમાંન,”માં લખવું અંધ કરી દેવું પડયું.₹ 
“ વરતમાંત “પત્રે પ્રક્ત પર કેવી અસર કરેલી, એતે લીધે પ્રજ્નતે 
શુ ફાયદો થએલો એ વગેરે જનણવાને કશું સાધન નથી, પરતુ “અમદાવાદનો. 
“તિહાસ “માં તેના લેખક જણાવે છે કે પ્રજ્નનો વાંચવાનો શોખ્મ વધ્યો તે 
માટેતો જશ “ વરતમાંત ”તે કાળે જય છે.* ગમે તેમ પણુ તળગૂજરાતના. 
શ્રથમ અઠવાડિક પત્ર તરીક “વરતમાંન “તે ગૂજરાતી પત્રકારિત્વના. 
ઈતિહાસમાં સ્થાન છે. એના મૃખપૃષ્ઠના નમતો “ ગુજરાત વર્નાક્યુલર 
સોસાયટીનો ઈતિહાસ “ના ભાગ તીન્નને ૧૦૨રમે પાતે પ્રસિદ્ધ થએલો છે.. 
“ તરતમાંત “ને લગત એક કિસ્સો! ન્નણવા જેવ છે, એ મત્રમાં 
અમદાવાદની તુરંગના વહીવટ સખધી ઉલ્લેખ થતાં એ ખાબત ખૂબ. 
ચર્યાનતે ચકડોળે ચઢેલી અતે એ પત્ર બધ પડવા જેવી સ્થિતિ પણુ 
આવેલી. આ બાખત રસિક હોઈ અતે તેમાં નિષ્પક્ષપાત અગ્રેજ અમલ- 
દારોએ ભજવેલો ભાગ નોંધવાયોગ્ય હોઈ એ ચર્ચાનો અત્રે નિર્દેશ કરવે. 
આવશ્યક છે. 
તા. રજ જૂલાઇ ૧૮૫૧ના “ વરતમાંત “તા અડમાં અમદાવાદની 
તુરંગના વહીવટ પર નીચે સુજ્બ ટીકા થઇ : 
“ જદખાનાંતો મુખ્ય કારભારી કેવી રીતે ચોકશી રાખે. 
છે. કેદમાં પડેલાં માંણુસોને ન્નળીએ રહીને તેનાં સગાં સાંગવાં 


ર સુ? 


પીછાંનવાલા લોકો સાથે વગર્‌ હુકમે વાત કરવાની રત મળે છે. 








૪ કવીશ્વર દલપતરામ, ભ્રાગ ૨- પૂર્વાર્ધ, પૃ. ૮૫/૧ 
પ “ અમદાવાદ્ટતો ઈતિહાસ ” (મરતાવના), પૃ. ૪. 


૧. 


વરતમાંત અને શમરેર બહાદુર ી લ્ચ્ 


પક 


શર્માં આ લખાણુ પર કોઈનું ખાસ ધ્યાન નહોતુ ખેચાયું, કારણુ 
આમ તો સાવ સામાન્ય ટીકા હતી; પરતુ પાછળથી મુખાઈનોા “રેલીમ્રાક એન્ડ 
કૂશ્યિર” નામના અગ્રેઈ પત્રના તા. ૧૧-૪-૧૮૫૧ના અંકમાં એ સખધા 
ચર્ચા થઈ તેમાં લખાયું ક જેલનો નાજર જેદીએતે તેનાં સમાંસબધીએઓ 
સાથે વાતચીત કરવા ૬ઇતે પોતાની ફરજ બજાવવામાં ચૂક કરે છે અતે 
તે માટે તે શિક્ષાને પાત્ર દરે છે. આ નાજરના ઉપરી હેરિસન નામે 
અગ્નેજ હતા. તે સોસાયટીની કાર્યવાહક સમિતિના સભ્ય પણુ હતા એટલે 
તેણે એ પ્રશ્ન ઉપાડી લીધો, અને “ વરતમાંન ”માં કપાયેલી ખબર ખોરી 
હતી એવુ લખાણુ એ પત્રના ખીક્ત અ'કમાં આવે એમ સીધી યા 
આક્કતરી રીતે ખટપટ કરી. 

ઞોસાયટીતી કાર્યવાહક સમિતિના અગ્રૅજ સભ્યામાંના કેટલાક 
અગત અનુભવથી નાણુતા હતા “ક “ વરતમાંત ”માં પ્રસિદ્દ થએલી ખબર 
સાચી હતી અને તેયી તે અસત્ય છે એમ યુરવાર કરવામાં ત આવે ત્યાં 
સુધી તેવી મતલખતું કશું લખાણુ ધ્રગટ કરવું ગેરવાજબી હોવાનું તેમણે 
જણાવ્યુ. તેમણે વધુમાં વિચાર્યું” કે આજે આવી એક સાધારણ અને 
બિનતકરારી બાબત ઉલટાવી નાખવાતે દબાણ થાય છે તો કાલે એવી ખીજ 
અનેક બાબત સખ'ધી પણુ તકરાર થશે અને તેમ થાય તો સોસાયરીતું 
છાધું સ્વતત્રતાયર્વક કામ કરી શકશે નહિ, અને જે ઉદ્દેશોથી તે સ્થપાયું 
છે તે નિષ્કૂળ જશે. 
હેરિસનની સચનાનો આમ અસ્વીકાર થવાથી તેણે સસિતિને એક 
કડક પત્ર લખ્યા અતે જણાવ્યું ક “ વરતમાંન “પત્રમાં આવી ખાબત - 
પ્રસિદ્ધ કરવામાં એ પત્રના સ ચાલક્રાએ અયોગ્ય પગલું ભયું” છે. કાગળ- 
માંતો આ આક્ષેપ ખેંચી લેવા સમિતિઃ હેરિસનને વિનતિ કરી, પણુ તેણે. - 
તેમ ન ફરવાથી સમિતિને એ બાબતને લગતા પત્રો વગેરે પ્રસિદ્ધ કયું”. 
તેતી પ્રસ્તાવનામાં અતે સમિતિ જણાવેલું ' : ર 
“_-ઝએ બાબતતાં સઘળાં કાગળપત્રા હાલ ૪૭ષાવ્યાં છે 
અતે ગુજરાત વર્નાકયુલર સોસાઈટીની ફાંમેટીએ મી. હારીસ નત - 


જ. 


આ ઝગડામાં તોંધવાયોગ્ય ગાગત એ છે કે સમિતિના સર્વ સભ્યે 
:મમેજો હતા ૭તાં તેમણે પોતાના ન્તતભાઈ અતે ભાધ્ષિધતા એકતરટી 
વિચારોતે મચક ન આપી, ચર્ચાસ્પદ બતેલું લખાણુ “ વરતમાંન ” પત્રતી 
-સ્વીકારામેલી નીતિરીતિ અતુસાર થએલુ હોવાનો સપણ અ લિમાયે આપ્યો 
અને હેરિસને તેમતી સામે આક્ષેપ કર્યા ત્યારે એ ઝગડાતે લગતી સધળી 
વીગત જાહેર પ્રશ્નની જાણુ અવે પ્રાસિદ્દ કરી. તેમતી એ નીડરતાતે કારણે 
“વૃર્તમાંત ” પત્રનું એક રસીલું પ્રકરણુ ન્નણીતુ' થઈ ગયું છે. પત્રક ર 
સ્થાપિત હક અને સ્વાતત્ય તથા પ્રન્નહિતના વિષયો છણુવાના અધિકાર 
મારે આ અગ્રેજ સજ્જનોએ દેખાડેલી મક્કમતા, નિષ્પહ્મ વલણ જ 
નહેર હિંમત ગૂજરાતી *૬ત્તવિવેચનને ચોગ્ય દશામાં આગ ડા વ 
સરળતા કરી આપે છે. દ કેક 


૬ “અમદાવાદના જડજ મીસતર ચારલ્સ 
કયુથર, સોસાચટીના, વરતમાત ઉંપર એક $ 
હપા સેોસાઈટીની કામેટી વર. પવેલી દાસજ” * 








“વશ્તમાંત અને શમશેરં' બહાદુર “હઝ. 

આ તકરારતી સોસાયર્ટીના "કાર્ય પર્‌ અસર થઈ તેમાં મતભેદ: 
પચ્વા માંપ્યો. સમિતિએ અખત્યાર કરેલું વલણ મુબઈ 'સરકારતે પસદ ન. 

યું. ફોબસસાહેબતી બદલી સરત થઈ અને “વરતમાંન ” સોસાયટીના 

હાથમાંથી ગયું. “ બુદ્ધિપ્રકાશ “તા એપ્રિલ ૧૮૭૮ના અ'કમાં કવિ ધ્લપત-- 
રમતો અમદાવાદના તે સમયના નગરરેોઠ હિમાભાઈ વખતય'૬ સાથનો 
સવાદ પ્રસિદ્ધ થયો છે તે પરથી જણાય છે કે તે સમયે એ પત્ર બાજભાઈ 
અમીચંદ તરકથી પ્રગટ થતું હતું.” “ ખબરદાર દર્ષણ ” નામતા એક ખીન્ત. 
“પત્ર સાથે એતે તકરાર થએલી, પરતુ આખરે તો “ ખબરદાર દર્પણ ”તે જ' 
શાંત થઈ જવું પડેલુ. 

કવિ દલપતરામ “વરતમાંત” અતે “શામશેર બછાદુર” વચ્ચે: 
“મેલા જગત્‌ વર્ણુન કરે છે. એ પરથી જણાય છે કે “ વરતમાંન ”” 
પત્રમાં લલ્લુભાઈ રાયચંદ નામે પગારદાર લખનાર હતો. એ પત્રના વિરેધી- 
ગોએ એક વેળા પૂછયું કે “ વરતમાંન “નતી સામે ઝઝૂમી ન્નણે એવો કઈ 
શમશેર બછાદુર છે! ગર્વિષ્ક લલ્લુભાઈ પોતાતી સાચી કરજ વીસરી જ 
મોલી ઊઠે! ક મને મદદ મળે તે! 'દ રામસેર બહાદુર કી શકુ છું. 
ઝોને મદદ મળી; એક સિલાછાપખાનુ ખરીદ ક્યું; અને જુલાઈ ૬૮૫૪થી. 
જરામરેર બહાદુર ” નામે પત્ર શર ક્યું. તેણે સોસાયટીના એક સભ્યનું ઠંઠા-- 
નામ “ટચાફ કારીગર ” પાશ્યું એટલે “વરતમાંત “વાળાએ પોતાના વિરોધીઓ 
ગાટે રેક્ચદ્શા, લેભીદાસ અને પ્લ ડર્પક્ષી નામ પાડ્યાં અતે સામસામાં. 
અદનલ્ષીભર્યાં' લખાણ થવા માંભાં. ૧૮૫૫માં “ વરતમાંન “ની સ્થિતિઃ 
નાજુક બતતાં તૅગે બેવફા તીવટેલા લલ્લુભાઈ રાયથદ માટે અક્સોસ કર્યો. 
ગ્રત્યુત્તરમાં “ શમશેર બહાદ્‌ર ” “ વરતમાંન “ના ચાલતા ઘરેડા પર “ એ. 
મારા વર્તમાન કાકા રે ! ” કરીને અશ્રુપાત કર્યા. 


* ગુમશેર બહાદુર ”નો મૂદરલેખ હતો : 





છ “ખુદ્િધરકાશ ”, , એબ્રિલ ૨૮૭૮, પૃ. ૮૦/૮૬ 


નક મૂજરાતી 'પગકારિત્નેદ ઇતિહાસ 


કેહીઆ સુજબ ફદીએ નીંદા વીશેતી દાદ સાંભળવાની ના પાડી 
જે કેં, મી. હારીસતે જે લેદે ઉપર કશી રીતે ન કાવતાં હલ્લો 

ન કર્યો હતો તે લોકોની નીંધા કરી ખશી ગયો. એહેવી ને ચાલ 
ચાલ્યો તેમાં પોતાની અકલ તથા વીચાર કાંઈ જ નહી ચલાવી. 
એહેનો વીચાર કરવાની બાબતો શ સોસાઈટીના મે'મબરે તથા 
દુનતીઆના લેક્ો આગળ મેલી છે. 


સહી ન્તરજ, ફુલ જેમ્સ નજ 
», રાબર્ટ, વાલેસ | ન 
,» વીલીઅમ, કારસ્ટર કારમાક 1 સઃ 
,, આલેકશાંડર, ઝીનલાક કારબ્સ ન 


નતરજ, શીવર્ડ----સેકેટરી.” * 


આ ઝગકડમાં તેંધવાયગ્ય ખાબત એ છે કે સમિતિના સ્વ સભ્યો 
*અગ્રેન્ને હતા છતાં તેમણે ખાતાના “તતભાઈ અતે ભાઈમિધના એકતરફી 
વિચારોને મચક ન આપી, ચર્ચાસ્પદ બનેલું લખાણુ “ વરતમાંન ” પત્રની 
-સ્વીકારાથેલી નીતિરીતિ અતુસાર થએલું હોવાનો સપણ અભિપ્રાય આપ્યો 
અને હેરેસને તેમની સામે આક્વેપ કર્યા ત્યારે એ ઝગડાને લગતી સધળી 
વીગત ન્નહેર પ્રજ્નની ન્નણુ અથે પ્રસિદ્ધ કરી. તેમતી એ નીડરતાને કારણે 
“વર્તમાંત” પત્રનું એક રસીલુ પ્રકરણુ જણીતું થઈ ગયુ છે. પત્રકારિત્વના 
સ્થાપિત હક અને સ્વાતતર્ય તથા પ્રન્નહિતના વિષયો! છણુવાના અધિકાર 
મારે આ અશ્રેજ સજ્જતોએ દેખાડેલી મકમતા, નિષ્પક્ષ વલણુ તથા 
ન્તહેર હિંમત ગૂજરાતી જ૬ૃત્તવિવેચનતે યોગ્ય દિશામાં આગળ વધવા 
સરળતા કરી આષે છે. 


૬ “અમદાવાદના ₹ડજ મીસતર ચારલ્સ મેથ્યુ" હારીસ'ને ઝુજરાતી, વરન।- 
કચુકર, સોસસાચઠીના, વરતમાન ઉંપર એક ક્રીઆદ કરી તે વીરી એ જડજ 
તથા સેોસાઈટીની કામેડી વચે ચાલેલાં કાગળ પતર ”--૨૮૫૬, 'હૃ. ૪. 





* વશ્તમાંત “અને શમરેરં-બહારર "હર. 


આ તકરારની સોસાયટીના "કાર્ય પર અસરે થઈ તેમાં મતબેદ- 
ચડવા માંડયો. સમિતિ અખત્યાર કરેલું વલણુ મુબઈ સરકારતે પસદ ન. 
ચડયું. ફો્બસસાહેબળની બદલી સરત થઈ અતે “વરતમાંત ” સોસાયટીના 
હાથમાંથી ગયું. “ બુહ્ધિપ્રકાર ”ના એપ્રિલ ૧૮૭૮ના અંકમાં કવિ ધ્લપત- 
રામતો અમદાવાદના તે સમયના નગરશેઠ હિમાભાઈ વખતચદ સાથને 
સવાદ પ્રસિદ્ધ થયો છે તે પરથી જણાય છે કે તે સમયે એ પત્ર બાઇભાઈ. 
અમીચદ તરફ્થી પ્રગટ થતું હતું.? “ ખબરદાર દર્ષણુ ” નામના એક ખીન્ન 
પૃત્ર સાથે એને તકરાર થગેલી, પરતુ આખરે તો “ ખબરદાર દર્પણુ ”તે જ” 
સાંત થઈ જવું પડેછુ. 


કવિ દલપતરામ “વર્તમાંન” અતે “શમશેર બહાદુર” વચ્ચે: 
કે દ 


જામેલા જંગનુ' વર્ણુન કરે છે. એ પરથી જણાય છે કે “ વરતમાંન ”” 
પત્રમાં લલ્લુભાઈ રાયયદ નામે પગારદાર લખનાર હતો. એ પત્રના વિરોધી- 
ઓએ એક વેળા પૃછયું કે. “વરતમાંન “તી સામે ઝઝુમી નરણે એવે કઈ 
શમશેર ગહાદુર છે? ગર્વિષ્ડ લલ્લુભાઈ પોતાતી સાચી કરજ વીસરી જઈ 
કોલી ઊઠયો કે મતે મદદ મળે તો રટ શમગેર બહાદુર બતી શકું છું. 

એને મદદ મળી; એક શિલાછાપ'ખાનું ખરીદ ક્યું; અતે જુલાઈ ૧૮૫૪થી. 
જ શમરેર બહાદુર ” નામે પત્ર શર કયું. તેણે સોસાયટીના એક સભ્યનું ઠંઠ્ા-: 
નામ “ટચાક કારીગર ” પાશ્યું એટલે “ વરતમાંન “વાળાએ પોતાના વિરોધીઓ! 

માટે રેકચદશા, લોભીદાસ અતે પલીડર્પહ્યી નામ પાડ્યાં અતે સામસામાં. 
ખદનટ્ષીભર્યા, લખાણુ થવા માંષ્યાં. ૧૮૫૫માં “ વરતમાંન ”તી સ્થિતિ" 
નાજુક બનતાં તેણે બેવફા નીવડેલા લલ્કુભાઈ રાયયદ માટે અક્સોસ કર્યો. 

ગ્રત્યુત્તરમાં “ શમશેર બહદાદ્રે ” “ વરતમાંન “નતા ચાલતા ઘરેચા પર “ એ 

સારા વર્તમાન કાકા રે !” કરીતે અશ્યુપાત કર્ય. " 


* શગચરેર બહાદુર “તો મુદાલેખ હતો ? 


છ “ખુજ્ધિપ્રકાશ”, એપ્રિલ 1૧૮૭૮, પૃ. ૮૦/૮? 


ન્ટ બૂજરાતી પત્રકારિત્વ નો ઇતિશાસ 


* નિત કલમ હમારી, ચાલરે એકધારી, 
વગર તરકદારી, ક્ષોકતે લાભકારી. 


પણુ રસમ નઠારી, દ્દેખશે નને તમારી, 


“ર 


ચ કલમ ચિતારી, દેઈ દેશે ઉતારી.” 


જ. 


મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિદીએ તેમના માસિક “સુદર્શન “ના માર્ચ 
-૧૮૯૬ના અંકમાં “શમશેર્‌ બહાદુર ”તુ' મૂલ્યાંકક આમ કર્યું” હતું : 
“ એકતાળીશ વર્ષ તું થયા છતાં વધતી જતી વયથી તેણે 
કાંધ ડહાપણુ પ્રાપ્ત ક્યું” જણાતું નયી, ન્ત્યારે પ્રસિદ્ધ થયું હશે ત્યારે 
એક નવાઈ તરી” સારું લાગ્યું હશે, પણુ ચાલુ સમયમાં એ 

પત્રની કશી વિશિષ્ટતા જણાતી તથી.”* 


માડ 


હત્રામાં ગગે એમ શમશેર વીંઝી રહેલા “ રામશેર બહાદુર “ને 
-તલવાર મ્યાન કરવાનો વખત જલદી જ આવ્યો. રા. બ. મગનભાઈ 
કરમય'દના ગુમાસ્તાઓ ધર્મચ૬ ફૂલચદ અતે ભાઉ વિશ્ષનાથ માટે તેમાં 
વિરુદ્ધ લખાણુ છપાયાં. બન્નેએ પોતાની બદનક્ષી થએલી હોવાનું જણાવી 
"ખદલે મેળવવા ફરીઆદ તોંધાવી. એ મુકદમો લડતાં “ રોમરેર ખહાદુર “નું 
પાણી ઊતરી ગયું અને ૧૮૫૫માં તે બધ થયુ'. ૧૮૫૬માં એ ફરીથી સજીવન 
થયાનુ' જણાય છે તે લાંબી મુદ્ત ચાલ્યું હશે એમ મણિલાલ દ્દિવેદીના 
ઉપર્તા અવતરણુ પરથી લાગે છે. 

કદાચ, “ શમશેર બહાદુર “તી દુર્દશા પરથી ખોધ મળ્યાથી 
“ વરતમાંત “માં નિંદ્ાનાલેશી આવતી બધ થઈ એ પછી એ કેટલો 
“વખત ચાલ્યુ અને ક્યારે બંધ થયું તેને લગતી માહિતી મળી 
-શકતી નયી. 





૮ સુદર્ચત ગઘાવલિ (૨૯૦૯), “હૃ. ૯૩૩ 


પૂ જ 
હ જ 
હ 


છ : રાસ્ત ગેોફતાર 
સન્‌ ૧૮૫૦માં મુંબઇમાં પાંચ ગૂજરાતી વર્તમાનપત્રો નીકળતાં. 
એ સર્વ પારસી માલિકીનાં હતાં. એના માલિદ્ટા કે ત'ત્રીઓ એક યા ખીન્ન 
્‌ક્ષતા હાથ હેઠળ દબાયેલા હતા. કેઇઇતી રાખરખાવટ કે મહેરબાતી વિના, 
સ્વતત્રપણે, પોતાતે જે યોગ્ય લાગે તે પ્રસિદ્ધ કરવા જેવી સ્થિતિમાં તેઓ 
ન દતા. મોટે ભાગે એ સઘળાં પત્રો જૂના વિથ્યારના પક્ષનાં વાજિત્રા હતાં 
:અતે સુધારાના વિચારોનો પ્રચાર તેમાં થઈ શકતો નહિ. આ સ્થિતિ 
સસુધારાતે બહુ અકળાવતી. એક સ્વતત્ર પત્ર શર કરવાતો તેમતે વિચાર 
શ્રયા કરતો. એવું પત્ર ચલાવવાને તેમતી લાયકાત હતી પરતુ એ મણે 
આવશ્યક નાણાનું સાધન તેમની પાસે નહોતું. તેમણે પોતાની એ મુસ્કેલી 
ઝાનવિઘાનતા પરમ પૃત્નરી ખરરેદજ નશરવાનછ કામાતે સમન્નવી તેમને 
સહાય કરવા વિતતિ કરી. સમત્ર હિંદના દાદા કહેવાયા ને જગભંરમાં 


“એળપખાયા તે દાદાભાઇ નવરોજી એ વિનંતિ કરતારામાં મુખ્ય હતા. તેમતી 


સમજવઃથી ખરશેદજ કામાએ મદદ કરવા હા પાડી. એવી ગોઠવણ કરવામાં 


: આવી ક ખરશેદછએ નાણાંની મદદ આપવી અતે દાદાભાઈ કેવળ સેવા- 


ભાવે પત્ર ચલાવવું' અને તે પ્રશ્નને મફત વહેંચવું. 

ર ખરરેદ્છ કામાનું આ ઉદાર કામ થોડા જ ન્નણુતા. પ્રજા તો 
દાદાભાઈ તે જ “ રાસ્ત ગોકૃતાર ” પત્રના સ્થાપક, માલિક ને આત્મા માનતી. 
લેકે જ નહિ, જેતા હાથ નીચે પાછળથી એ પત્ર ખૂબ વિકસ્યુ' એ 
ઝુઅશરૂ કાબરાછને પણુ કયાં સુધી આતી ખબર નહોતી. ૧૯૦૦માં લડતમાં 
“પારસી ડીનર (તલ ઝિળઇલતો સમારભ વેન ત્યારે “ રાસ્ત 


“ક્ટ 


હત 


સૂજરાતી પતકારિત્વનો ઇતિહાસ 


તરાંહાંના ફાએદેમદ ગશુધારાને ધણી અડચણુ નહી પડે અતે 
કેટલીએક અનતઘટતી તથા તુકશાનભરેલી રશમેો વધારે સેહેલધી 
કાહાડી નખાએ-એ વીચાર ઉપરથી હાલમાં આએ પતરની 
એક છન્નર નકલ છાપીને મુક્ત વેહેચવાતો ડેડાવ છે...” 

“ હાલમાં પાંચ પતરેો છે ખરાં પણુ તેમાંથી કી ઉં પતર ખરી 
હીમત અને આપએખતેઆરી અને રાશતીથી ઘણું કરીને બોલેય 
તે શર્વેનતે માલમ છે-અતે તે %તાંખી કેગલીએફક અગતની 
અને કાએદેમદ બાખતો ખુશામદતે લીધે શારી પેડે રોશનીમાં 
આવતી નથી વારશતે આએ પતરતી ગક સુળ મતલખ એ છે 
"%ૃ કોઈમી ખરી અને અગતતી બાબદ ખુશામદતી ધાક્યી આપણી 
પાશેથી જેમ બતે તેમ નાહાશી જવા દેવી નહી. ” 

“આપણા દેશીએની હરએક તરાંહાંતી-શું' શરકાર બાખેની 
“આ શું હરએક કારોબારીઓ ખબાખેનતી કરીઆદ હોએચ તેતે 
ઘ્રણુ કરીને આપણા ગુજરાતી પતરોમાં એક પતર શીવાએ 
ખીન્નઓ ખરી હીમતથી તથા વગર ખુશામદે ન્નહેર્‌ કરતા 
નથી અને અંગરેજ પતરવાલા ઘણું કરીતે આપણી ચાલ- 
ચલનયધી-આપણી છઢાલતથી સુતલગ અનન્નણ-તેધી તેઓની 
આપણી ફરીઆદ સાથે એકદીલી થઈ શકતી નથી તથા કેઈ 
તેલાએ તેઓ પણુ આપણાં કેઈ કોઈ પતરની ચાલની નકલ 
કરેચ આને (ન્નણે ન્નણુતા જ નથી) તેથી કરીને આપણુને 
દ્રણીએક વખત ફ્રેક્ટમાં જુલમ ખમવે પડેચ તે એવો કે તેની 
ઘ્યટયતી રીતે ફ્રીઆદ કીધી હોએ તો શતાવાળાઓ તેની ઉપર 
ઘટતું ધેઆંન પોહોચાડેઆ વીનાં રેહે નહી.” ૨ 
%* ઝ્‌સ્ત ગોકતાર “તો પહેલો અક બહાર પડતાં જ “ ચાણુંકે 


75 


તેની રીત મુજ્બ સપાટા લગાવવા માંક્યા. “ રાસ્ત ગોકતાર ” નામ યેણ્ય 
નથી એવો પોકાર તેણે ઉઠાવ્યો. એ પત્રની સત્રલીટીઓ 





૩ “રાસ્ત ગોક્તાર”, તા. ૧૫-૧૧-૧૮૫૧ 


જાસ્ત ગોકફતાર “૯૯ 
“ન્‌ પૉંહોંચે ક્દી તુંતે શરમીંદગી ઈઆર 
કરે નને તું રાશતી હમેશા અખતીઆર ” 


નતો આધાર લઈ રાસ્તી અને આપઅખત્યારી વિશેના તેતા વિચારોની ડેકડી 
કરી અને એ પોકાર અતે કેકડીને “ હમોએ જરા છમારા ભાઈધ સાથે 

મીતરાયારીનો જેગોાપાલ ” કીધાની ઉપમા આપી. એ “જેગાપાલ” માટે 
ખનન અંકમાં દ્દદાભાઈએ કુતેહથી “ ચાષ્યુક “નતો આભાર માન્યો; પણુ 
“પછી ત્રીન્ન અ'કમાં તેતે જવાબ આપ્યો. 


* રસ્ત ગૌોદૃતાર ” નામની યોગ્યતા વિશે શંકા દર્શાવતાં “ ચાખુંદ્ ” 
ન્લખ્યું હતું : 


“કાઇ ખેવકૃક જ્નેશીએ એ નવા પતરનું નાંમ (રાસત 
ગોક્તાર ) આપીઊ. રાસત ગોકતાર નાંમ ષેગંમબર વગર ખીન્ત 
જાઇ માંનવી જ્નત ઉપર્‌ લાગુ પય્તું નથી. ખોદા પેગમબર અને 
પારલીઆમેતગતી શભા ગ વગેરે ( રાસત ગોક્તાર )તો ખેતાબ 
લેવાને આએ ધરથી પર ખી” કોણુતી શતા અને મગદુર છે છે.” 


એના જવાબમાં “ રસ્ત ગોકૃતારે ” લખ્યુ: 


“હમારો ભાઈમધ ચાખ્ુકતો અધીપતી હમુતે રાસત 
ગોક્ત!ાર નાંમ વીશે ઠપકો આપતી વેલાએ એક ડેકાણે કેહેચ રે 
એ નાંમ માંનવી જ્નતતે અપાએ જ નડી-અતે વલી ખીજે ઠેકાણે 
બોલેચ કે-ખોદા પેગસબર તથા પાર્લેમેદ શવાએ ખબીન્ન કેઈ ને 
એ નામ શત્તવાર નથી-તારે હમે _યુછીએચ કુ શું પારલેમેટમાં 
માંનવી ત્તત ખેશેચ કે ફરેશતા ખેરેચ? શું હમારો ભાધ્ષધ 
એમ શમજેય કે પારેલેમેટમાં ૫૦૦ આદમી મલેયચ તે ૫૦૦ 
આદમી એક ખેોદાતી બરોળર છે? ”₹ 





% ફાસ્ત 9 ગોક કતાર”, વા. ૨૫-૬૨-૧૮૫૬ 





:૧૦૦ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વતો ઇતિહાસ 


૬ ચાણુક ”ની કેટલીક વધુ દ્લીલોનો જવાબ આપ્યા પછી પારસી 
જામના આગેવાનોના વાજ્ટત્રિ “ ન્નમે જમશેદ “ને પણ પ્રત્યુત્તર અપાયે। છે- 


કૂ. 


“ હમારી ખીજ કઝેટલીએક ચુકા દેખાડ્વાને વાસતે 
હમારો ભાધ્બધ ખીહેચ “કે તેહેમાંથી કદાચ શાર્‌ં ફલ નહી. 
નીપજરે, હેતું કારણુ શું તે હમૃતે મુતલગ શહમજ પડતી નથી. 
જહાં શાક દીલથી ખેએ શખશેો ખોટાંખરાંતી તકરાર કરે તાંઢાં 
માદું લફ (“ક્લ' નેએ ) શી રીતે નીપજે ? હમે હમારા 
ભાઈની નીશાં કરીઃ્મેચ કે હમારી ખાતરી થાય તેવી તેહેવી રીતે 
હમારી હરએક ચુક જો એક ખુચુખી દેખાડશે તો હમે તેહ્નુ 
હેશાંન માંતીને દીલેન્ન'નથી ડખુલ કરશું વાશતે કઈખી માઠાં. 
ફૂલની ધાશતી રાખવાની મુતલગ જરર નયા......” પ 


દ્ાદાભાઈએ પોતાના વિરોાધીઓને-ખાસ ડરીને “ ચાણુક ”ને 
આપેલા લાંબા જવાખ વાંથવા જેવા છે. તે આખા રજ કરવાતું આ સ્થાન 
નથી, પરતુ ઉપર જે થોડોક ભાગ આપ્યો છે તે પરથી પણુ એટલું સ્પ. 
ચાય છે કે દાદાભાઈ નીડર અતે નેક પત્રકાર હતા. વિરોધીઓની સખત. 
ટીકાથી એ ડર્યા નહિ, પોતા પર્‌ હલકટ ભાષામાં થએલા હુમલાના જવાબ 
તેમણે તેવી જ હલકી ભાષામાં નહોતા આપ્યા, વિરોધીઓના “ જેગાપાલ ” 
તેમણે સહર્ષ વધાવી લીધા અને સાથેસાથે સાફ દ્લિથી ખાટાખરાની. 
ચર્ચા કરવાતી પોતાની આતુરતા દર્શાવી. “ ચાખુદ્ ” એની રીત સમે. 
“ આપઅખતીઆર પતર ” (જેના તંત્રી સોરાબજી દોરાબજી, “ ચાણુક ”ન 
તંત્રી નવરોજના ભાઈ જ થતા હતા) સામે પણુ હુમલા કર્યો. “ રાસ્ત 
ગોકૂતાર્‌ “ના તા. ૨૧-૩-૧૮૫રતા અંકમાં સોરાબજતો લાંબો ખુલાસો 
ગ્રગટ થયો છે, પણુ તેને છેડે દાદાભાઈમે નીચેની નોંધ ઉમેરીતે પત્રકારની 
કૂરજનો ખ્યાલ આપ્યોઃ 





પ “રસ્ત ગોકતાર”, તા. ?€૫-૬૨-૨૮૫૨ ક દ 


રાસ્ત ગોકતાર કક ૧૦૬” 


“ હરકાઈમી શખશ કદી પોતાતો રલુકાઈતી ર રીતે બચાવ 
કરવા માંગે તો તેશ।તે હમારાં કાગલમાં જગો આપવાની કરજ 
છે તે કરજ ઊપરથી હેતે આગ કાગલતે જ્ગો આપવી 

પડીચ-પણુ હમો એ ભાઈ શેરાબજીતે અરજ કરીએચ "કે હવે 
પછી તમારા રદ જવાબો ચાખુક પરજ મોકલવા કાંજે તેમતી 
કરજ છે કે નને તમારે વીશે તેનાંઓ કાંઈ બોલે તો તેનાં જવાખમાં 
તમારો બચાવખી તેવતતે પોતાનાં જ પતરમો છાપવા નેઈએચ-ઝે. 
તેથી કરીને થાખણુકના વાંચનાગાંએ ખરી મુતરશળદી કરી શકે અને 
જો તેમ તમારા ભાઈ નહીં ફરશે તે! તકશીર કેણતી તે આલમમાં 
આપોઆપ માલમ પડશે. ” * 


શરૂઆતમાં “ રસ્ત ગોક્તાર “ મહિતામાં બે વેળા તા. વલી અતે 
તા. ૧૫માએ બહાર પચતું, પરતુ “ ઘણી તરરથી કરીઆદ થાએચ કે 
રાસત ગોક્તાર ઘણે દ્ાહાડે તથા ઘણું નાંહાંતું તીકલેચ તે વધારે જલદી 
તથા વધારે મોડું કાહાડવું જેઈએ ” તેથી દાદાભાઈએ જાહેર ક્યું” "ક 
દ્વેથી ગ્રાહકો તોંધાગે, લવાજમ માસિક બે આના રખારો અને યોગ્ય 
સખ્યામાં ત્રાદ કોનાં નામ તોંધાયાથી તેગ્એા વાંચકોની માગણી જરર સતોપશે. 
“ ગરીબ લેહે!મોં ફેલાવા કરવાને તથા દેશાવર માટે મોકલવા શાર વધારે 
નકલો! છાપવાને બતી આવે” તે માટે તેમણે “ જે શાહેબોની શક્તી 
હા અતે ખેએ આંનાંથીખી વધારે ભરીને એ પતર્‌ પરવરતાવવાની ખાગ્મેશ 
રાખતા હોએ તેએ એ પોતાતી મરછ પરમાણે વધારે ભરવું ” એવી વિત તિ 
કરી.“ શ વિતતિનો ડીક જવાબ મળ્યો અતે ત્તન્યુઆરી ૧૮૫૨યી 
“ ઝસ્ત ગોક્તાર ” દર અડવાડ્યિ-રવિવારે સવારે-પ્રગડ થવા માંડ્યું. 


દાદાભાઇ ૧૮૫૫માં વિલાયત વસવા ગયા, પરતુ તેમતો એ પત્ર 
સાથેનો લેખક તરીકે સબધ ચાછુ સ્લો. પત્રતી દ્ેરશજી માટે એક સમિતિ 





૬ “રારત ગોકતાર ”, તા. ૨૨-૩-૨૮૫૨ 
છ તા. ૬ અતે (૫-1-૨૮વરના “રાસ્વ ગાક્તાર”માં પ્રગટ થએલી “મદેહતનર 


૧૦૨ ચૂજરાતી પતકારત્ગનો ઇતિહાર્દ 


(3)0તૉ€ત્રા૦) સ્થપાઇ. દાદાભાઈ નવરોજી, ખુરશેદછ નશરવાનછી કામા, 
ખરશેદછ રુરતમછી કામા, ડોસાભાઈ ફરામજી કામા, નવરેજ કફ્રદુનછ, 
સોરાબજી શાપુર બ ગાલી અને પેસ્તનજી રતનજી કોલા એ સગિતિના 
સભ્યો હતા. ત્રણુ વર્ષ પછી સશાદ્દર હિંદુ સમાજસુધારક કરસનદાસ- 
મૂળજીને પણુ એ સમિતિમાં સામેલ કરેલા. 


સ્ટ 


“રાસ્ત ગોકતાર “ના સ્થાપકરોએ “ હરક તરાંહાંના ફાએદેમંદ 
શુધારાતે ધણી અડચણુ નહોં પડે અને કેટલીએક અનધઃતી તથા તુકશાંન. 
ભરેલી રશમા વધારે રેહેલથી કાહાડી નખાએ એ વિચાર ”થી તે પ્રકટ 
કરવા માંડયું હતું. શરૂમાં એમાં મોટે ભાગે પારસીએને જ લગતા. 
વિષયો ચર્ચાયા હતા અતે તેમતે જુદી જુદી દિશામાં સુધારા 
કરવાને હાક્લ કરી હતી. * વર્ષની સેવાનું તારણુ કાઢતાં ત્રી જણાવે! 
છે “કે “ર્‌ાસ્ત ગોક્તારે ” પારસીઓની સસારવિપયક સારી સેવા કરી છે.. 
સ્રીકેળવણીનો પ્રસાર કરવા, અનિચ્છનીય ધાર્મિક રિવાન્નેને દૂર્‌ કરવા, 
સાન-વિદ્યાનો ફેલાવા કરવા વગેરે દિશામાં તેણે પ્રચારકાર્ય કર્યું” છે. 


સાતમા વષમાં પ્રવેશતાં એ *ૃત્તપત્ર માત્ર પારસીઓના નહિ પરતુ 
“તમામ દેશી લોકના લાભને માટે ” પ્રવર્તાવવામાં આવશે એવી મહત્ત્તની. 
«હેરાત તત્રીએ કરી છે : 


“રશી વરતમાંન પતરમાં નામ રાખીને આએ પતરને. 
કૂકત પારશીએનાં જ કફાાએઘને શાર્‌ કામે લગાડવું તેમાં હમો ચુક 
શમજએચ. હીનદુશથાનના દેશીઓમાં જુદી જુદી કેમ હોવાયી 
તેઓમાં એક ખીન્ન વચે જે મમતા એછી ચાલે છે તે હાલત. 
ખરેખર દલગીરીભરેલી છે, પણુ જુદી જુદી કોમના લોકોને ચારે 
જુદ્દાં જુદ્દાં પતરા પર્વરતાવીને તે ફરક વધારવો અતે આપણું એક 
દૃશનાં લોકો જેઓએ હમેશા એકખીન્નનાં શુખદુખમાં શામેલ 
થાવું નજ્નેઈએ તથા ખને તાંહાં શુધી એકખીન્નમાં ઘણુ વીતરાવવુ' 


નેઈએ તેહને હેકાંણે પોતાનો લાભ એકખીન્નથી હલાએદો 


નુ 


તદ - 


રાસ્ત ગોફતાર ૧થ્ડ 


શમજ્વો અને તે વેગલાઈ કાંધલી પરકારે જઆદા કરતા જવું તે 
વાત ડહાપણુની નથી, અને એલા માટે રાશત ગોકતારના 
લખનારાએ પોતાનાં પતરતી કરાર શઘલી કીશમતા દેશીઓના 
લ્ષાભને શાં ખાલ્લી મુકવાની અગત વીચારે છે, અતે તેએ 
એલતેમાશ કરેચ કે જે જે જગોએ તેએની કલમથી “ આપણા 
લેક ” કરીતે લખેઆમાં આવે તે જગોએ એ શખદે તમાંમ 
દેશી લેછાતે લાગુ પાડેલા વાંચનારે શમજવાં.” * 
લગભગ નવ દાયકા પરે લપ્માયેલા આ શખ્દા “ રાસ ગોફતાર “ના 
સુકાતીએઓતી દીંધદૃષ્ટિ અને તેમના દેશાભિમાનનો સ્પષ્ટ 'ખ્યાલ આપે છે. 
જુદી જુદી ન્યાતનતતના આસામીએથી વસાષેલા દેશમાં સૌ વચ્ચે 
ગેખલાસ અતે એક્ય રહે એ નેવું અતે એ માટેનું વાતાવરણ તૈયાર 
કરવું એ પત્રકારતી એક કફર છે એવું “ શસ્ત ગોકતાર “તા તત્રીતું કથન 
આજે ૬૦ વર્ષ પછી પણુ એટલું જ સબળ છે, અતે તેમતે માટે 
આદર ઉપન્નવે છે. 
તા. ૩-૧-૧૮૫૮ના એ જ અકથી પત્રમાં અગ્રેછ વિક્ષાગ પણ 
શર થયો. દેશીએનો અવાજ જાણુવાતે અગ્રેજ્નને બતી આવે તે માટે એ 
વિભાગ શદ ક્યો હતો. કાવસઈ એલ્લઈ ખ'બાતા એમાં સારા અગ્રેછ 
લેખો! લખતા. 
ઊતપુતમાં કરસનદાસ મળઇએ *“ સત્ય પ્રકાશ ” નામતું' વર્તમાન 
દું તે ૧૮૬૧માં “રસ્તે ગોક્તાર જ સાથે” જેડાઈ ગયુ અને 
ત્યારથી ર્ત “રાસ્ત ગોક્તાર તથા સતય પ્રકાશ “તે નામે બહાર પેડવા માંક. 
દ્રદ્ાભાઈ પછી તશરવાતછ પરશ્યા, જહાંગીર બરેરક વાચ્છા, 
ગોગબળજ શાપુરછ બંગાલી, કરસનદાસ મળજી, ડોસાભાઈ ફેરામછ કરાક, 
કાવસજી એદલજી ખખાતા વગેરે “ રાસ્ત ગોકતાર “ના તંતી થમા હતા. 








૮ “રસ્ત ગૅદક્વાર “, તા ૩-૨-૨૮૫૮ 
« એને લગતી વીગત આપણે હવે પછી જેઈએ. 
ક 


૦૪ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વનો. ઇતિહાસ 


પરંતુ દાદાભાઈ નવરાજ પછી એ પત્રની અનન્ય સાધારણુ સેવા કરનાર 
તશ્ી કખશર કાબરાજી હતા. સતત ચાલીસ વર્ષ" સુધી એમણે એ પત્રનું 
સુકાન સભાળ્યું અતે પત્રનો ખૂબ વિકાસ કર્યો. 

કાબરાજછી પહેલાં “ન્તમે જમશેદ “માં કામ કરતા હતા પરતુ 
તેમના સુધારક વિચારો દાબી “જનમે'ની જની તીતિ અનુસાર લખવામાં તેમને 
પોતાના અ'તઃકરણુની માન્યતા વિરહ કામ કરતું પડતું. દર્સામેયાન “ શાસ્ત 
ગોકતાર્‌ં “ના આગેવાન કાર્ય કર્તા સોરાળજછ બંગાલી અતે કરસનદાસ મઇીજી 
સાથે તેમને પિછાણુ થઈ. કરસનદાસ અને કાબરાજના વિચારો ઘણે અશે 
મળતા હતાઃ કારણ્‌ બન્ને સમાજસુધારક હતા. કરસનદાસે કાબરાજી સબધી 
રસ્ત 'ના માલિકો ન્તેડે વાત કરી તેમને * રાસ્ત ' માટે રાખી લેવા સલાહ 
આપી. તા. ૧થી ડિસેમ્બર ૧૮૬૨થી કાબળરાછી “ રસ્ત 'ના ઉપતત્રી તરીકે 
માસિક રૂપિયા પચાસના પગારે નિમાયા. પછીથી થોડીક મુદતમાં કરસન- 
દાસ વિલાયતને પ્રવાસે ગયા એટલે “ રાસ્ત 'તું સુકાન પૂરેપૂરું એમના 
હાથમાં સુકાયું અને ત્યારથી તે તા. ૧લી મે ૧૪૦૨ સધીની લાંખી મુદ્દત 
દરમિયાન તેમણે તે સંભાળ્યું હતું.૧ * 


કાબરાજીના સમયમાં “ રસ્ત ગોક્તાર “માં પારસી અને હિંદુ સમાજને 
લગતાં લપ્માણુ ઉપરાંત રા#ઠ્ારી વિપયો પણુ ચચાવા લાગ્યા. કાબરાજી અ ગેજ 
ગજ્ય પ્રત્યે વક્ાદાર હતા અતે સ્વાભાવિક રીતે “ રાસ્ત ગોકતાર ” અગ્રેજ 
સજય અમલનું મોટુ વખાણુનાર બન્યું. દાદાભાઈની રાજનીતિયી કાબરાજની 
_ નીતિ જુદી પડતી. હિન્દી મહાસભા સામેના કારાજીના વિરોધયી કથવાઈ ને 
“શદાભાઈએ ૧૮૮૯માં સર દીનશા વાચ્છાતે લખ્યું : 

“] 81 301')/ 80010 1106 0]0[003ળં0॥ (00 916 €૦॥૪1'૯૩૩) 01 3011૪ 
હા'3ાંડ...... 270 76૮ /7/#૪* 13 10 છુ*૦૫9035 વૉંડ1'૦5૩--010 ડ1501'ધ- 
%201 86 1 લે ૩૦ 01617 ળૌલાંડલવે (પળ 0પ 10100 ઇ]યઇ 1) 
₹૦૪ાંતે 02 [0₹ 1૯ [10૪1*૦૩૩ 01 1લી તાલ 340૫00 10૫7 61070૫8117 





૧૪ “જઝાોખબોધ'' ફાબરાજી સ્મારક અક (૧૯૦૪), પૃ. ૭/૮ 


રાસ્તે ગોકતાર ી જ્વષ્ટુ 


ઇલ ઈડારડાંડ ઘાટ હિંઉ( ૦ ઈર 1 મરત 0 ઉલ 9 તા લેલ્ડાં?ઉપડ 
£૦ ૫8[083 3000 01 ઉઊણ તેહઇ દ0 દાં? શકઝોપણ 937 વૈઠંઇછુ ૫1૧10₹€૪ 
1016 ૪0૦ પોટ” હયા ૦ [1*0101016 110 14811658 880 07030611197 
૦ 13 01110?'610. ૧૧ 

% ગસ્ત ગોક્તાર “તી રાજકીય નીતિતો બચાવ કાબરાછએ એ 
અખબારના સ મહોત્સવ રાણે પ્રગટ કરેલા “ અહેવાલે રસ્ત ગોક્તાર “માં 
વિસ્તારથી કર્યા છે. એમાં તેએ ક છે રગજકીય હદા પ્રાપ્ત કરવાના 
કામમાં “રાસ્તે' હમેશ ટેકા આપ્યા છે. બોમ્મે એસોસિયેશન, લડનના 
કસ્ટિ ઈન્ડિયા એસોસિયેશન તથા મુંખાધના । ગ્રેસિઃન્સી એસોસિયેશનતે “ રસ્ત 
ગોક્તારે ” ઝેક આપેલો. ૧૮૫૫માં કોંત્રેસસે પણુ સાથ આપેલો પરતુ 
ત્યાર પછી ક્રેગ્રેસે, તેના સ્થાપદ્દાએ તેતે માટે નિર્માણુ કરેલો મધ્યમપણાનો 
અતે વક્ાદારીનો માર્ગ છોડી દીધો. તેતી હિમાયતો પારસી જેવી કોમ 
માટે હાનિકર સમન્નઈ. તેથી કૉંગ્રેસ અને તેના કર્ય નાદ ક કામ કરવાની 
નીતિ સામે પોકાર કરવાર્તી ૪રર “રસ્ત 'તે પડી. “ રસ્ત ગોક્તાર “તે 
અલિપ્રાયે ક્ંત્રેસની તીતિ અગ્રે રાક્ત્ય અને પારસી ક્રોમતી વિરુદ્દ જતી 
હતી તેથી તેતો વિગેધ કર્ષ્ી અને દાદાભાઈ જેવા મિત્રે! તેતે જતા કરવા પત્યા. 


કાબર અચેજ રાજ્યતા હિમાયતી હોવા છતાં એ રજ્યતી 
પામીએ પ્રતો અધ નહાતા, સરકારી અમલદારે તર્કથી ચલાવવામાં 
આવતી જેહકમી અતે ગેરરીતિ સામે તેમણે સખતાઈથી લ”યું હતું. સર- 
કાર્તે મત એ કેવળ નિર્દય છાયું નહોતું. લોઈ લિટનના અમલમાં દેશ! 
છાપાને મોઢે ડૂચા દેનારો “વર્નાક્યુલર ધેસ એકટ ” અમલમાં મેલતાં 
સરકારે જુદાં જુદાં પત્રોમાંથી તેને વાંધાભરેલા લાગતા ભાગના અગ્રૅજ 
તરજમાતો સત્ર ધાસસભામાં રજૂ કર્ઢ્ો તેમાં “ રાસ્ત ગોક્તાર “નો પણુ 
સમાવેશ થતો હતો. તા. ૨૬થી ઓગસ્ટ ૧૮૭૭ના એ પત્રના અકમાંથી 
એવા એક “ક્રિતૂરી કકરો એ સંગ્રહમાં સ્થાન પામ્યો હતો. “ સરત 





17 “ ૪02408 8800] 1 ”, 9. 801 


કું. 


જંગ્૪ ગૂજરાતી પતકારિત્વને ઇતિહાસ 
પરંતુ દાદાભાઈ નવરોજી પછી એ પત્રની અનન્ય સાધારણુ સેવા કરનાર્‌ 
તત્રી કેખશર્‌ કાબરાછી હતા. સતત ચાલીસ વષ સુધી એમણે એ પત્રનું 
સુકાન સભાળ્યું અને પત્રતો ખૂશ વિકાસ કર્યો.- 

કાબરાજી પહેલ્લાં “ નનમે જમશેદ “માં કામ કરતા દૃતા પરતુ 
તેમના સુધારક વિચારો દાબી જતમે'તી જૂતી તીતિ અતુસાર લ'ખવામાં તેમને 
પોતાના અતઃકરણુની માન્યતા વિરુદ્ધ કામ કરવું પડતું. દરમિયાન “ રાસ્ત 
ગોક્તાર “ના આગેવાન કાર્ય કર્તા સોરાબજી બ'ગાલી અતે કરસનદાસ મઇીજ 
સાથે તેમને પિછાણુ થઈ કરસતદાસ અતે કાખરાજના વિચારો ઘણે અશે 
મળતા હતાઃ કારણુ બત્તે સમાજસુધારક હતા. ડરસનદાસે કાબરાછ સબધી 
« રાસ્ત 'ના માલિકો જડે વાત કરી તેમતે “ રાસ્ત ' માટે રાખી લેવા સલાહ 
આપી. તા. ૧લી ડિસેમ્બર ૧૮૬૨થી કાબરાછી “ રસ્ત 'ના ઉપત-ત્રી તરીકે 
માસિક રૂપિયા પચાસના પગારે નિમાયા. પછીથી થોડીક મૃદ્તમાં કરસન- 
દાસ વિલાયતતે પ્રવાસે ગયા એટ્લે “રાસ્તે 'નું સુકાન પૂરેપૂરું એમના 
હાથમાં મુકાયું અને ત્યારથી તે તા. ૧લી મે ૧૪૦૨ સુધીની લાંબી મુદ્દત 
દરમિયાન તેમણે તે સંભાળ્યું હતું.૧૦ 


કબ. 


કાબરાજીના સમયમાં “ રાસ્ત ગોકતાર ”માં પારસી અને હિંદુ સમાજને 
લગતાં લપ્માણુ ઉપરાંત રાજદ્દારી વિષયો પણુ ચચાવા લાગ્યા. કાબરાજી ચ્યશ્રેજ 
રાજ્ય પ્રભો વફાદાર હતા અને સ્વાભાવિક રીતે “ રાસ્ત ગોક્તાર ” અગ્રેજ 
સન્ય અમલનું મોઢ્ડું વપષ્માણુનાર બન્યું. દાદાભાઈની રાજતીતિયી કાબરાજની 
નીતિ જુદી પડતી. હિન્દી મહાસભા સામેના કાબરાજના વિરોધયી કચવાઈ ને 

' શદાભાઈગ્એ ૧૮૮૯માં સર દીનશા વાચ્છાતે લખ્યું : 

“1 છ 3017 8૩008 ઇઉ1€ ૦]0[0૦૩ાં001 (60 6110 ૪૦1૪1૯૩૩) 0 80॥1૯6 
ડ313...... 277 776૮ 0%” ૩ 7 છુ'૦10039 લૉડઇ1'૯૩૩-0ઊ છ ડડ - 
૪1011 ઈ 1 લે ૩૦ (10617 ૦ૌહાયડલલે (ણ 0ર 10/00 બોય 1) 
૪૦ 0૦ 201* 9] [1'0૪1*€૩5 0 116ૉછ ઘઉ 31010 101 1107005119 





૧૦ “સ્ોબોધ “ કાબરાજી સ્મારક અક (૬૯૦૪); પૃ ૭/૮ 


રાસ્ત ગેફૃતાર જપ 


દલ 'ાંડ ઘા'ટ હિં પ 00 પીર 1 લ બં ઊલ 0 વાલે તેલ્ગં'ઉપડ 
80 10837 900૯ ૦01 ઇહ વૈટઇ ૬૦ ઉંલાંન 88510 039 વેરાઈ 0110410૪67 
11010 ૪00 ઇલ] લ્ઢા 10 0001010 ઉલ 18011૫0038 વાલ 1003001૫1૪ 
01 1૩ ૨ઊ1101'લા, ૫૫ 

« રસ્ત ગોક્તાર ”તી રન્‍#ઝીય નીતિનો બસાવ કાબરાજગએ એ 
અખખારના સુવર્ણું મહોત્સવ ટાણે પ્રગટ કરેલા “ અહેવાલે રસ્ત ગોકતાર “માં 
વિસ્તારથી કર્ય છે. એમાં તેઃ। જણાવે છે કે રાજકીય હકા પ્રાપ્ત કરવાના 
કામમાં “રાસ્તે હમેશ ટેકા આધ્યા છે. બોમ્બે એસોસિયેશન, લડનના 
કટિ ઈન્ડિયા એસોસિયેશન તથા મુંબાઈના બ્રેસિડન્સી એસોસિયેશનને “ રસ્ત 
ગોકતારે ” 2ક્ા આપેલો. ૧૮૫૫માં કોંગ્રેસને પણુ સાથ આપેલો પરતુ 
ત્યાર પછી ક્ટેંગ્રેસે, તેના સ્થાપક્રાએ તેને માટે તિર્માણુ કરેલો મધ્યમપણાનેો. 
અને વક્ાદારીનો માર્ગ છોડી દીધા. તેતી હિમાયતો પારસી જેવી કોમ 
માટે હાનિકર સમન્નઈ. તેથી ક્ંગ્રેસ અને તેના કાર્યવાહક્ાની કામ કરવાની 
નીતિ સામે પોકાર કરવાતી જરર “રાસ્ત 'તે પડી. “ રાસ્ત ગોકફતાર “તે 
અભિષ્રાયે કોંગ્રેસતી તીતિ અગ્રેછ રાન્ય અને પારસી કામની વિરુદ્ધ જતી 
તી તેયી તેતો વિરોધ કર્ષ્ી અને દાદાભાઈ જેવા મિત્રો તેતે જતા કરવા પત્ા. 


કાબરાજી અગ્રે શત્ત્યના હિમાયતી હોવા છતાં એ ગજ્યતી 
ખામીઓ ગતે અધ નહોતા, સરકારી અમલદારો તરટ્થી ચલાવવામાં 
આવતી ન્તેડુકમી અને ગેરરીતિ સામે તેમણે સખતાઈથી લખ્યું હું. સર- 
કારને મત એ "કેવળ નિર્દોષ છાધું નહોતુ. લોય લિટ્તના અમલમાં દેશી 
કાપાને મેઢે ડૂચા દેનારો “ વર્નાક્યુલર બેસ એક્ટ ” અમલમાં મેલતાં 
સરકારે જુદાં જુદાં પત્રોમાંથી તેને વાંધાભરેલા લાગતા ભાગના અગ્રે 
તરજમાતો સંગ્રહ ધારાસભામાં રજૂ કર્ય તેમાં “ રસ્ત ગોક્તાર ”નો પણુ 
સમાવેશ થતો હતો. તા. ૨૬મી ઓગસ્ટ ૧૮૭૭ના એ પત્રના અંકમાંથી 
ગવા એક “ફ્તૂરી કકરો એ સંગ્રહમાં સ્થાન પામ્યો કતો. “ રાસ્ત 





11 “ 02લ80॥દ કઝેદ0'બ] | ”, 9. 301 


દિ 


_1 
[તત 
મા 


જૃ૩૬- સૂજરાતી પત્રકારિત્વનેદ ઈતિહાસ 


ગોકતાર ”ના તંત્રીએ એ સંબંધી સરકાર સાથે પત્રવહેવાર ચલાવ્યો અને. 
કતરી ક્કરાએ।વાળા દેશી વર્તમાનપત્રોતી નામાવલિમાંથી પોતાના પત્રનું 
નામ દૂર કરાવ્યુ. 
કાબરાજીના રાજઠ્દારી વિચારોને લીધે તે સમયના “ ગુન્ટરાતી ” 
સાપ્તાહિકમાં તેમતી ઠેકડી થયા કરતી અતે બન્ને પત્રોમાં સામસામાં તીખાં 
લખાણુ થતાં. કાખરાજની ભાષાને શુદ્ધ ગૂજરાતીની ઉપમા મળતાં તે સામે 
ટીકા થઈ અને “ હિન્દુ ગુજરાતી ” અને “ પારસી ગ્રુજરાતી ” સખધી 
ગર્‌મ ચર્ચા ચાલી. શરૂઆતનાં કેટલાંક વર્ષમાં “ રસ્ત ગોક્તાર ”ની ભાધા 
અશુદ્ધ જ ણતી, પણુ પાઠળયી ખીન્ન' પારસી પત્રોની સરખામણીમાં 
તેની ભાયા સાધારણુ રીતે ગુદ્દ ગણાય એવી હતી. એના પહેલાંનાં મંબાદનાં. 
વૃત્તપત્રા લેખ્મન્શૈલીમાં “રસ્ત જેટલો ઝડપી સુધારો કરી શકયાં 
નહોતાં. કરસનદાસ મૂળજ અને કૃપ્મશર કાબરાજીએ વર્તમાનપત્રેની. 
નેડણ સુધારવા ભરેલું પગલું તે વખતે “ હિંમતભરેલું ' પગલું લેખાયું' 
હતું અને તેમણે તે સારુ વોગ્ય તાલીમ રણછોડભાઈ ઉદયરામ અને મન- 
સુખરામ સર્યરામ પાસેથી લીધી હતી.૫૨ 
« રસ્ત ગોક્તાર ” હતું તો પારસી કોમનું વાજિત્રડ તેના માલિક, 
ત્રી વગેરે પારસી હતા; પરતું કરસનદાસ મૂળજના સબંધને લીધે તથા 
[છળયી કરસનદાસનું “ સત્ય પ્રકાશ ” તેમાં ન્નેડાઈ જવાથી હિંદુ સમાજને. 


કસ 


| લગતા વિપયો ક, એમાં વિસ્તારથી ચર્ચાવા લાગ્યા. જૂના જમાનાના 


વિચારો છોડી દઈ પ્રગતિશીલ વિચારો અપનાવવા હિંદુ સમાજને તેણે 
હાકલ કરી. જેએ એ સુધારો અપનાવતા તેમની પ્રશંસા થતી, જે તેને. 
નકારતા તેમતી ક્ડવી રીકા થતી. કરસનદાસના વિલાયતગમન અગે. 
પરદેશગમન કપોલ ન્યાતમાં ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો. કરસનદાસ- 
મળજ અતે એમતા કુટુભતે એ માટે અતિશય સોસવું પડયુ. 


૧૨ ચૂનીલાલ રા.હનેો નિખધ-પહેલી ગુજરાતી પત્રકાર પરિષદનો રિપોટે 
(૧૯2૨૫), પૃ. ૪૭/૪૮ 


રસ્ત ગોરેતાર ન . ક્રુડ 


માધવદાસ ર્ધનાથદાસે હિંદુઓમાં પહેલવહેલું” પુનલગ્ન ક્યું” અને 
તે માટે તેમતું સમથ્ર કૃટુબ ન્યાતબહાર મુકાયું'' એમના જમાઈ 
ડૉ. રણુછોડદાસ વોરા વિલાયત જઈ આવ્યા. મછજ બારભાયા તો પોતાની 
પત્નીને પણુ સાથે વિલાયત લેતા ગયા. પત્ની સાથે દેશાટન કરવાની એમણે 
પહેલ કરી. વિલાયતતા પ્રવાસનું પાપ કરવા માટે એ ત્રણે ન્યાતબહાર 
ઝુકાયા. ન્યાતતી જેહુકમી સામે એ થોડો સમય તો ઝૂઝયા, પરંતુ બાર- 
ભાયાની પત્તીતા અવસાન પછી ડોન વોરા અને ગાર્ભાયા ગ્રાયથિત્ત કર!. 
ન્યાતમાં કરી દાખલ થયા. તેમતી આ પાછેહડ સામે “ 10[201૯ 
રિલબિતાલતડ દ દલ 51111૯ 01 દંં€ 1તંભાંહ ૦1 €૫૬૯ ”” 
એ અગ્રેછ શીષક હેટેળ “રસ્ત કડવી રીકા કરે છે : 

“ ત્યાતનાં મોટાં નસીખે મિસિસ મૃળજનો અકાળ 
સ્વર્ગવાસ થયો અને તેમના પતિ હિમત હારી ખેડા. ન્યાતે એમતે 
પ્રાયશ્રિત કરી પાવન થવા ફરમાવ્યું છે, અને કપોળ ન્યાતના 
હાલના નાઈટ ખુલાસો આપ્યો છે તેમ માં, મૂળા ન્યાતતે ને 
જમણુ આપનાર હતા તે આધીતે ન્યાતને ખબર આપશે “દ છુ” 
પાવન યાતે પાક થયે. ડોન વોરાને માથે જમણનો એવે! જ દડ . 
પક્યો છે. વિલાયત જઇ આવેલા આ બંને કળવાયેલા કપોળો 
તાં જવાના કામને “ પાપ” ગણીતે પ્રાયશ્ચિત લઈ “ પાડ” 
થશે અને પોતે પાક થયા તેની ખખર્‌ ન્યાતને પકવાત . 
જમાડીને આપશે !” પર 

જૂન ૧૯૦૦માં કેખશર્‌ કાબરજી વિલાવત ગયા. તે યુગના એક 
નામાંકિત હિંદી પત્રકાર તરીકે તેમતો ત્યાં સત્કાર થયે. “ બિટિશા ઈન્સ્ટિ- 
ટયૂટ ઓક જનલિસ્ટ્સ” તરફ્થી તેમના માનમાં એડ ખાસ સભા થઈ 
અતે તેમને એ સ“થાના સભ્ય તરીકે ચૂટયા. 


રક રારત ગોક્તાર તથા સત્ય પકારા, તા. શ્પ-૨-3૯૦૫ 


“દૃવ્ટ ચ્રૂજરાતી પત્રકારિત્વને ઇતિહારદ- 


૧૪૦૧માં “રાસ્ત ગોકતાર ”તે પચાસ વર્ષ પૂરાં થયાં તે એ 
પત્રતો સુવર્ણું મહોત્સવ ઉજવાયો. અર્ધી સદી દરમિયાન તેણે ભિન્ન ભિન્ન 
દિશામાં કરેલી સેવાની યાદ આપતો “ અહેવાલે રાસ્ત ગોકૃતાર ” નામનો 


થ્રથ કાબરાજએ એ પ્રસંગે પ્રગટ કર્યો. 


કખશર કાખરાજી ૧૯૦૪માં અવસાન પામ્યા. “ રાસ્ત ગોકતાર ”ના 
તંત્રી તરીકે તેમણે ચાર દસકા સુધી કામ કર્યું. તેમની કારકિર્દીનાં છેલ્લાં 
ત્રીસ વર્ષ દરમિયાન એમણે અન્ય પત્રકારો સામે બદતક્ષીની ધણી ફ્રીઆદ 
“નોંધાવેલી ને તેમાં જીતેલા; પરંતુ “ કયસરે હિન્દ ” પત્રના માલિક ફરાચજી 
કાવસજી મહેતા તેમની સામે માંડેલા મુકદ્મામાં તેમને તથા “રસ્ત 'ના 
સાલિક મેરવાનજી ફૂરદુનજ સર્ઝબાનને દડ થયો હતો.૫૮ “ સત્યમિત્ર ” 
માલિક અતે તંત્રી મંચૅરછ કાવસજી લગ્યાના સામે “ ગીબત કરવા, 
ગુનાહ ભરેલી ધમકી આપવા અને અપમાત કરવાનાં તોહમતો 7 મૂજી 
કાખરાજગએ માંડેલો મૃકદ્સો અગત્યતા છે. તેમાં પ્રતિવાદીને રા. ૧૦૦૦નો 
“દડ યા ત્રણુ માસની સખત કેદતી સશ થઈ હતી. મીબતના ગુતા માટે 
'ુંબાઈમાં દેશી વર્તમાનપત્રના તત્રીને આવી ભારે સન્ન પહેલી જ વાર થઈ ૫૫ 


કાબરજ પછી પાલણુજી ખરત્તેરજ દ્રેસાઈ ““ રાસ્ત ગોયતાર “ના 
તંત્રી થયા. એ પત્રની ગેવામાં એમણે આખું જીવત અપણુ ક્યું. 
૧૮૭૪માં એ “ રાસ્ત માં જ્નેડાયા તે નિવ્રત્ત થયા ત્યાં સુધી તેને વળમી 
રહયા. ૧૯૦૨થી ૧૯૧૬ ઝુધી ગ પત્રના તંત્રી તરીકે હતા. 


તા. ૧-૧-૧૯૧૬થી રુસ્તમ પેસ્તનજ જેહાંગીરે “ રાસ્ત ગોક્તાર 
-અતે સત્ય પ્રકાશ” પીરેજશા મેરવાનજી મર્ઝબાન પાસેથી ખરીદી પ્રગટ 
કરવા માંડ્યું, પરતુ અલી વર્ષ પછી જુલાઈ ૧૯૧૮માં તે “ પ્રન્નસિત્ર 
-અનતે પારસી ” સાથે જડાઈ જઈ, ખરી રીતે, અદસ્ય થયું.૫* 
૬૪ પારસી પ્રકારા, દર્તર ૪, ભાગ ૨ (૬૯૨૬૧); પૃ. છ 


૨૫ પારસી પ્રકારા, દફત૨ ૩ (૬૯૨૦), "ર. ૪૬ 
ફદ પારસી પ્રકારા, દફતર ૪, ભાગ ૬ (૨૯ર૩), ૪. ૪૬ 





રમત ગોાકૃતાર ૧૦૬- 


જે પત્રને તત્રીસ્થાતે દાદાભાઈ નવરોજી, કરસનદાસ વળજ,. 
“ખશરૂ કાખરાજ અને પાલણૂજ ટેસાઈ જેવા' ગજરાતના ગૌર્વસમાં પુત્રો. 
બિરાજી ગયા એ અખખારે સમાજની શું સેવા કરી એતો ખ્યાલ એ 
નામા માત્રયી આવે ઇે. સમાજસુધારાતો ઝડો “ રસ્ત ગોકતાર “મદ. 
"દાદાભાઈ એ ફરકાવેલો તેતે એમના સ્થાને આવતાર દરેકે કરકતો ગ્યો 
હતો. એમ કરવામાં તેમને સોરી મુશ્કેલી વેઠવી પડેલી. આજ ડરતાં- 
પ્રજનતો વધારા મોટા ભાગ ત્યારે અભણુ હતો; અધશ્રહાવાળા હતો; ધમ-- 
ગુરુઓ ધર્મને નામે ને કહે તે માનવાવાળા હતો; દરેક બાળતમાં યર્વજેને- 
પગલે ચાલવામાં ગૌરવ અતુભવતારા હતો. એ વર્ગ શરઆતમાં “ રારત 'તા. 
વિચારોની પરવા નહોતો કરતો. “ રસ્ત ના સમકાલીન બૃત્તપત્રો જૂતા 
વિચારનાં જુદા જુદા પહ્યનાં મુખપત્રા હતાં. તે મૃખષત્રો “ રાસ્ત ગોાકતાર “તો- 
વિરોધ કરતાં. આવી મૃક્કેલીએ છતાં “ રાસ્ત મોકતારે ” પોતાતી સુધારક 
નીતિ છોડી નહિ, એટલું ન નહિ, પાઠલાં વર્ષોમાં તા તેણે વધારે જેરથી. 
સુધારાતો શખ કયયો અને ફક્ત પારસી નહિ, પરંતુ હિંદુ સમાજમાં પણુ_ 
સુધારાની ધોપણા કરી; પણુ તેના પ્રગતિવાદા સામાજિક વિચારે! સાથે 
તેના સાંકડા રજદ્દારીં વિચારોતો મેળ ળેસતે! નહિ. સામાન્તિક ક્ષતમાં 
અગેકદમ ભર્વાતે પ્રન્નને ધરનાર અતે તેમ કરતાં જે જે મૃરકેલી માર્ગમાં- 
આવે તેને હડાવનાર પીઠ પત્રકાર, રાજ#।ાય ક્ષેત્રમાં તટસ્થતા જ ધારણુ ન- 
કરતાં, મૃક્તિ માટેના પ્રયાસોની કેકર્ટી કરે, તેને ઉતારી પાડે અતે અગ્રે” 
રાજઅમલની આંધળી હિમાયત કર્મે નનય એ સાચે «૮ આશ્ચર્યજનક લાગે- 
છે અતે એને લર તે “ રાસ્ત ગાક્તાર “તી મહતા કેટલેક અંશે એઇ. 
થઈ નય છે. એની પછી જન્મેલા “ ગુજરાતી ” સાથ્તાહિકે એથી ઊલડું 
જ વલણુ દાખવ્યું. તેભે રાજ્કીય દ્થિામાં ભમ આગળ વધેલા વિચારે. 
દર્શાવી સમાજસુધારાના દૉત્રમાં સાંકડી મનોળત્તિ દેખાડી. સમાજસુધારા. 
મારે કાર્ય કરનાર ત્યારે પીજ વ્યક્તિઓ તથા સંસ્થાએ હતી એગલે 
“ ઝુજર્‌ાતી “નતી એ દ્લિમાંતી તીતિએઓ ઝાઝી હાતિ ત કરી; જ્યારે તેતી. 
શ્રગતિશીલ રાજકીય નીતિ દેશ અતે પ્રનત માઢ ખૂબ હિતકર તીવડી.. 


હે 


“૧.૧.૦ ગૂજરાતી પષકારિત્યને ઇતિહાસ 


આમ છતાં પત્રકારિત્વના ઈતિહાસમાં “ રાસ્ત ગોકૃતાર ” એ નવું પગરણુ 
જે. એના વિકાસમાં એ પ્યાન દોરનાર સ્તંભ છે. તેણે ગૂજરાતી ભાધા વિશે 
વિશેષ કાળજ રાખી. તેણે ચર્ચામાં વિવેક અતે શિષ્ટતા ન્નળવી. તેણે 
“પોતાની સેવાની નીતિમાં ચોકસાઈ દાખવી અને સમાજસુધારામાં અસા- 
'ધારણુ મહત્ત્તતો ભાગ ભજવ્યો. એકદરે, ઠરેલ સમજદારી દાખવી 
“ગૂજરાતી જૃત્તવિવેચનનું તેણે ગૌરવ વધાર્યું”. 


ક 


૮ * સત્ય પ્રકારા 


“50 ૨૩૦૩૯ વતે ઊૈલા001૯€6 6૯૫11 06 04110411003 [%8661663. 60 
દાડા પ્રશાછુંલ5 વલે €03દ0103 11601556016 191018 10078 00111) 810 ૩૦૯૦૫1 
[0₹08૯38,13 010 01 115 (01 ઇ]૯ ૪1૯35) 11લ્૩ં, 1ડ 10050 100300113૯ 
વંત્તદાંલ્ડ. 1161 61103€ 0૬115 દલે ૨11013 800 001300110૯ 1) ઉપલ [લ્લ 
70૫10 0% 0૫30003, ૯૦૫॥લાદ્રાદલ્લો કાઉ 3૫[[0 દત 9૪ પ0 છાલા 
તદા 00039 10પપલાપંઠા હઊંઘડડ 11 5061687, ૪ લા 1106) 400 ૪101) 107006 
ર €00170] દઉ 30107713100 ૦ ૧0) ૦20 610004, ઇલા 16 15 116 
1100110॥ કાઉ ઇલ તેંપઇ૪ 0 ઇહ ૯35 ૬૦ 1116176010, 1110103617 
હ॥ઉલ્8૪૦૫॥ઇ 09 &] 02 0૦૩૯૩ ૦: પ્રા'જુપ€6, ંંલાપાલંતાં0ળ હાઉ 
શલાંઉપા1૦, દ૦ ઉંઘપણટર દાલ 0111 616 01016 ૦૫0100 કૌલ 1ડ 110 
2041 0833 00 1911018 ઇલ૩3૯ 6115 4૯ 0૫10 વાતે ઇં »લ્ાા 0૦૫૪૯૦૦ 97 
૨1106 116૪ ત1'€ 01009૫તલ્તે. ” 


વૈબ્ણુવ ધર્મના અતે ગ્રૂજરાતી પત્રકારિત્તિના ઈતિહાસમાં જેને 
અમરત પ્રાપ્ત થયું છે એવા “મહારાજ લાઈબલ કેસ ”તો ચુકાદો આપતાં 
વિદ્દાન ન્યાયમૂર્તિ સર ન્નૅસેફ આર્નાલ્ડે આ વચન ઉચ્ચાર્યા હતાં. વૈપ્ણુવ 
શ્ર્મગુરુઃએ સામે ષોતાની કલમ અતે પત્ર દ્દારા ઝઝૂમનાર અને ન્યાયની 
અદાલતમાં કપરી કસે।ટીમાંથી પાર ઊતરી ન્યાયમૃતિની, વર્તમાનપત્રોની, 
નામાંકિત નરેતી અતે દરેક ન્યાતજ્નતના શિક્ષિત વર્ગની પ્રશંસા અતે 
અભિત'લન મેળવનાર એ પત્રકાર તે વીર કરસનદાસ મૂઈ; અતે પ્રજાને 
સુખે અતે અદલતતે આંગણે ખૂબ ખગ ન્નણીતું' થએજું એમતું મ્રચારવાહન 


ક 22 
” ક પ્રકાર *. 





રૃસાઈ 


સૂર્યરામ 


“છાશમ 





ન્‌ 


૮ * સત્ય યકાશ 


૦ €3[052 પતે વૈલ00000 6] ઘણલે 001:001:005 [018011663, 1૦ 
કોદ(શ0)2 ૫51૪5 હાઉ 00510105 1100)33151))1 કઇ] 1001] 01507 4100 80618 
108૯૩૩, 13 016 0? 115 (0 ઉ10 71૯૩35) ડાઈ લઝ, [ઇડ 00038 100[01%106 
લૈઘદાંલ્૩, 110 61105૯6 ૦૪૩ હાઈ 6117073 800 €01300%ઇઉવ 17 દળ, [0૯ 
20૫06 0) 6૫૩૦ ૧% ૯૦૫૫0041060 દ્ાવે 5૫00076૯60 97 ધ વાટો 
વે 10036 1011610181 છોંઘડડ૩ 11 3001017, ૪13233 16) 8012 9110117 27006 
ઉ ૮00170 ઘાલે 30107૪1300 0 81) 00101 કાપણી, ઈલા 1ઇ 13 1100 
_0004100 ક્રાણે 10 તપ ૦00 ઇદ ળિલ્ડડ 90 11161901006, 11010317 
€0ત0870૫ાનળજુ 03 81 ઇડર 00128 ૦ ઘાછુપાણથાઇ, વેલાપાલાંત્રાંભા તાતે 
મંતંઉપબ, ૦ ઉળછુર હવે 9017૪ ૦ 0010 ૦10100 91400 13 1100 
૯ 0033 01 191101 0લડટ ૦૪ ડ તા'છ 01110 કાર્લ ઉર 981 0૦૪૯* 109 
૧ણ ધીર ૫0 203614૬૯. ” 


હ (પ 


વૈષ્ણવ ધર્મના અને ગૂજરાતી પત્રકારિત્તિના ઈતિહાસમાં જેને 
અમરત્વ પ્રામ થયું છે એવા “ મહાગજ લાઈલલ કેસ “તો ચુકાદો આપતાં 
વિદ્દાન ન્યાયકૂતિ સર જૉસેક આર્તોલ્ડે આ વચન ઉસ્ચાર્યાં' હતાં. વૈપ્ણવ 
ધમગુરુઓ સામે પોતાની કલમ અતે પત્ર દ્દારા ઝઝૂમતાર અતે ન્યાયની 
અદાલતમાં કપરી કસોટીમાંથી પાર્‌ ઊતરી ન્યાયમતિતી, વર્તમાનપત્રોની, 
નામાંકિત નરોતી અને દરેક ન્યાતન્નતના ઢ્િક્ષિત વર્ગની પ્રશંસા અતે 
અભિન૯ન મેળવનાર એ પત્રકાર તે વીર કરસનદાસ મૂળજી; અને પ્રજતે 
ગસૃખે અતે અદાલતને આંગણે ખૂબ ખૂબ જાણીતું ચએલું એમનું પ્રચાસ્વાહન 
તે “ સત્ય પ્રકાશ *. 


જ્૧ર ચૂકરાતી પત્રકારત્વને! ધંતિષાસ્ટ 


કરસનદાસે ઊચી કેળવણી લીધી હતી. ભણેલાઓએને સામાન્ઝિક તે ધાર્મિક 

સુધારા સાટે બંગાળાથી-રામમાોહનરાય અને બહ્મસસમાજયી-પ્રેરણા મળી હતી. 
સુધારા માટે જનેમજ્નેશથી કામ કરનારા કેટલાક પારસી સન્જનતોના મિત્રમડળમાં 
કરસનદાસે સ્થાન મેળવ્યું હતુ, એટલે સ્વાભાવિક રીતે એ અર્થ વગરના 
જૂના રિવાન્નેના વિરોધી બન્યા અને સમાજમાં સુધારાનો મચાર કરવાતો આદશ 
સેવ્યો. દાદાભાઈ નવરાજએ શર કરેલા . “ રાસ્ત ગોક્તાર 7માં સામાન્રિક 
અતે ધાર્સિક,. સુધારાની હિમાયત્‌_ કરતા લેખા કરસનદાસે લખવા માંચ્યા. સબ્યત્ને 
સ્ત્રીઓના જ વિષયોને સ્પર્શ તા જીએ ક સામયિક કસાં પણુ એમણે લખવા 
(ક માંશ્યું. “ _ મુહિવર્ધક ” અને “ સન પ્રસાર્ક ” જમાં _ પણુ ૨ “એમણે લેખો લખ્યા. 
“ નીતિ વચન” અતે “સંસારે સુખ” નામનાં બે પુસ્તકે કા બેહાર્‌ પાકો. 
કર્સનદાસનું નામ લેખક તરીકે-ખાસ કરીને સુધારાવાદી લેંખક તરીક” 
નણીતું' થયું. પરંતુ કરસનદાસને કેવળ લેખક તરીકે ખ્યાતિ મેળવવાના 
જાડ નહાતા. એમને તો કલમે દ્વારા સમાજ સામે પડેલા મહત્તના ગ્રશ્નો 
ચર્ચવા હતા. “ રાસ્ત ગોફૃતાર ” અને “ સ્રી-એધ ” તેમનાં લખાણોને સ્થાન. 
આપતાં, પરતુ એ બનતેતો વાચકવર્ગ મોટે ભાગે પારસી હતો અને તે પણુ 
પારસી કોમનો સુધારક વર્ગ. એટલે કરસનદાસના લેખોની ચોટ ન્યાં લાગવી 
“જેઈ એ ત્યાં લાગતી નહિ. આથી કરસનદાસે એક નવું પત્ર પ્રગટ કરવાને. 
નિશ્ચય કર્યો અને મંગલદાસ નથ્થુભાઈવી સહાયતાથી * જય ગ્રકાશ ” શરૂ ક્યું. 


ચ 
ક 


દાદાભાઈ માકક કરસનદાસ પણુ આજીવિકા માટે નહિ પરતુ સમા- 
જના ઉદ્ધાર અને ઉન્નતિ અર્થે જ પત્રકારનો વ્યવસાય પસદ કર્થા હતો. 
એટ્લે પૈસાતી અખેક્ષા વિના “ સત્ય પ્રેકાશ ”નું ત'ત્રીપદ માથે લીધ. દર્સમિયાન. 
હિંદુ ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં એક નવી ચર્ચા ઊભી થઈ. “પ્પન ભોગ ” યાતે. 
ભગવાનને નેવેદ્રષે અર્પણુ કરવા માટે ૭*પન ન્નતનાં પકવાન તૈયાર 
કરવાની પ્રથા સબંધે વૈષ્ણુવ મહારાન્ને અને મુંગાઈના ભૂલેશ્વરવાસી બાહાણે. 
વચ્ચે ચકમક ઝામી. વૈષ્ણુવ મહારાન્નેતી પ્રથાનું અતુકરણુ કરી ૧૮૫૫માં 
_ભૂલેશ્વરમાં વસતા બ્ાહ્માણોએ પણુ શિવમદિરિમાં “ છપ્પન ભોગ ”નેદ 
સમારભ યોન્યો અને પછીયી અર્પણુ થએલાં પકવાન આરોગી ગયા. 


સય પ્રકાશ શજુ 


શિવસમર્પિત પકવાન રિવનિર્માલ્લ ગણાય અતે શતો ઉપષયાગ બ્રાહાણે કરી 
શકે નહિ એટલે આ પ્રશ્ચ ચર્ચાનો વિષય બન્યો. બ્રાહ્મણોની આ હરીદ- 
વૃત્તિ નનેઈ ને તથા ચાલી આવતી માન્યતાનો ખવાસ કરી શિવનું માહાત્ક્ય 

અતુચિત રીતે વધારવાની તેમની લાલસા જેઈ વૈષ્ણવ મહારાત્તેએ પોતાના 
 સપ્રદાયતે ફરમાવ્યું ક બ્ાહાણે! રિવનિર્માલ્લ પકવાન આરોગવાના પાપવુ 
પ્રાયશ્ચિત્ત ન કરે ત્યાં ચૃધી તેમતો બહિષ્કાર કરવો. 


ખરુ નેતાં, બ્રાહ્મગ્રોના પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત માગવા બહાર પડેલા 
મહારાન્ને પોતે અનેદ પાષોમાં ડેલા હતા. એ પાપો કરસનદાસતે સૃવિશ્તિ 
હતાં, એ વાતને ત્નહેરમાં રજૂ કરવાને એ તક શોધતા હતા. “ છપ્પન 
ભોગ “તી ચર્ચા ખૃગ જેરથી ચાલતી હતી તે જ વેળાએ “ સત્ય પ્રકાશ “તો 
પ્રથમ અંક એમણે પ્રિક્ટ કર્યો: તે બાહ્મભોના * પાપ” માટે ઊહટાપોદ્ 
કરતા મહારાનનેનાં પાપનો વડા એમણે “ સત્ય પ્રકાશ ”માં કોડી નાખ્યો. 

મહારાજેના મડળમાં ભારે ખળભળાટ મચ્યો. મહારાજેતે ખાસ્દ 
કા અવા માનનારા સંપ્રદાયમાં આ કગ્સનદાસ નવીં વાતો ફૅલાવી સવો હતે. 

મૃખને તાળ દ્રેવાની, એની કલમને આગળ વધતી અટકાવવાની 
આારિરા ઈ એસે લાંચ સ્વીકારવા ના પાડી, એટલે ધમકી અપાઈ, 
દાબલ્બાણ થયાં, પરછુ કરસનદાસ અણુનમ સ્રા. એમતી કલમ સપાઢા- 
ઝપાટા લગાવ્યે 7 ગઈ. કરસનદસતો કાઈ રીતે પણ પ્રતિકાર કરવાનું 
જરરી લાગ્યાયી “ ચાખ્ુક”ના તત્રી. નવરોજી દોરાબજને લાંચ આપી 
સદારાજેએ પોતાના પક્ષમાં ખેચ્યો. “ ચાભુદ ” પોતાતી ટેવ મુજબ ચાગરદમ 
ચાબપ્મા વીંઝવા માંષ્યા, પરતુ એમ કરતાં તેણે શૈઠ લદ્મીદાસ ખીમશ/ 
ઉપર અંગત વમલેો કર્યા તે તેથી ગેઠ લક્મીદાસે “ ચાણુક “ના તત્રીને 
૧૮૫૯માં અદાલતમાં વસવ્યો. 

આમ મહારાભેતી તરક્દારી કરતાં નવરોજી ઝુસ્ક્લીમાં આવી 
પક્યો. મહારાજને પોતે મુશ્કેલીમાં મૃકાય તો તેએ ઘટતે સ્થળે દબાણું લાવી 
ચૉતાને છોડાવે એ આશાએ નવરોજએ મહારાજને સુકદ્મા વેળા અદાલતમાં 


, ૧૧૪ ઝૂજરાતી પતકારિત્વતેપ ઈતિહાસ 


હાજર રહેવા સમન્સ કહઢાવ્યા, મહારાળજ્નેએ આ આક્તમાંથી છૂટવા યુક્તિ 
અજમાવી. તેમણે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે મહારાજેતો ધાર્મિક દરજન્ને 
નનેતાં તેમને અદાલતમાં ખોલાવી શકાય નહિ; તેમતી સામે કેઈઈથી લખી- 
ખોલી શકાય નહિ; અને જેએ ગો લખાણુ મુજબ અમલ ન કરે તેમને 
ન્યાત ખહાર સમાજે મકવા જેઈએ. આ લખાણુ પર સહીઓ લેવાવા 
માંડી, મહારાન્નેતે અદાલતમાં હાજરી આપવામાંથી હમેશ માટે સુક્ત કરવા 
કાજે સરકારને એક નિવેદન કરી કાયદ્દો ઘડાવવા પણુ મહારાજઃ નકકી કયું. 
મહારાજે સામે લખનારા અને બોલનારાતે ન્યાત બહાર મૂડવાનું 
 સંચત કરસનદાસ માટે જ હતું. ન્યાત બહાર જવાની હિંમત તે વેળા કોઈમાં 
નહાતી એટલે કરસનદાસ માટે મોટો સવાલ આવી પડ્યો, પરતુ એ વીરે 
નિર્ણય કરી નાખ્યો. મહારાક્ેની ગ્ુટીઓ ન્નણુવા છતાં તેમની તરક્દારી 
કરવા 'ક મગા બેસવા કરતાં ન્યાત બહાર જવું પડે તો તેમ કરીને પણુ 
પોતાના સિદ્ધાંતો ને અભિપ્રાયો વ્યકત કરવાની હિંમત કરસનદાસે દાખવી. 
ન્યાતમાં રહેવાના હક "ખાતર કલમતી સ્વત'ત્રતા લુંટાવા ના દીધી; અને 
“ સત્ય પ્રકાશ ”તા બીન્ન અંકમાં એક યાદગાર લેખમાં મહારાન્નેની તરક્‌- 
દરી કરતા નિવેદનતે “ ગુલામી ખત ”તી ઉપમા આપી અતે તેની પ્રત્યેક 
દલીલને રદ્યિ આપ્યો. 
આ લેખની સારી અસર થઇ અને લગભગ સા માણુસ તેમને 
સાથ આપ્યો. પચાસ હજર સામે આ બસેોએ ઝઝૂમવાનું હતું, પરતુ તેમનો 
' તેતા કરસતદાસ જેવો તેક, નીડર તે વિઠ્ાન પુરૃષ હતો. અને “સત્ય મ્રકાશ ”ની 
' સુશિદ્વિતોમાં સારી પ્રતિષ્ઠા હતી. કરસનદાસના પ્રચારતે પરિણામે ખીન્ન 
 પૂત્રોએ પણુ વૈષ્ણુવ મહારાજના પ્રશ્રમાં રસ લેવા સાંચ્યો. “ધી બોમ્બે 
યઈમ્સે ” મહારાજેની ઝાટકણી કાઢતાં લખ્યું હતું કે-- 
“પહ વૈટલવૈડ 9 10 ગેહિ ઠા વય]ડ૩ ઘડ € ૦ણ ડાલે 50 3109 100૯ દો 
લૈ ₹0€655 810 13100 1100 છ, 80 100૪ ₹૦૩૦૪?૩વે 10 1૯535 10 દ 


તૈલ્કઇ), ઈ 116પાદ૧)€ ૦%00૩૫1*૦ ૦01 ઉલ પંઇપથડડ 1005, પરોણો 13 30 ૯ 
૬0 197018 ૦0 દાળ 00 તૈલાલ્ડંઇપં?૩ ૦1 ઈ1૦ 10&]0 ઇપ ૦4 દી છપાઇ 


સત્ય પ્રકાશ _ વ૨૫ટ 


શો પાપડઇ ૩9 [૩ ૦૪૯૦૫10₹00* ઉલ 1પપપલણાલટ ૦૪૯ા પાઠ ઇલ 0036 
1ઊછાઇલ તા [1૦0૯ ૧૯૫૦૬૯૯૩, 1 15 06 ૦0૫!” [0૫10032 1૦0 તેલમાં 
પાઉ પોલ” ઊઇલ્ડ, ઇલ 11019163010 ઠળતાવંદટ, ઈલા“ છા'ટ્લ્ત 0 096% 
ઠા 1130 ઉાયાંર 0૦0, ખોલોક છવાઈ 60000), ઘઉ પઇદરા” 
8010101116 0 ઇલ? 0010, વઉ ઇભર 3040001060 ]01"011૫900૪: 16 
કા1ઇલ્ ૬૦ ધણી દોટ લાવેલ ઇદં 11067 ઊંઘા ૦ 1૯ છુ0લંડ ઘાલે કહ 
1૯0076 ઈૌદળ 0૦ 9૦૩00૫૪૯ 11017 801101'008 ડે 1045111005 113 ૪0 
શય: ૪૦16. “૧ 
“ આપઅખત્યાર” પત્રે તો મહારાજે સામે લખવામાં કશી બાફી 
રાખી નથી. ઝગ લખ્યુ ી 
નુ * હિંદુઓના માહરાજના મીર એક છીનાલવાડા, તેએના 
દીવાનખાના એક ભરશરટ અતે બેઆબર કુટણીનું ધર, તેમતી 
દ્રર કાને નો દેખાવ કાંકડી પ તેમના અવીઅત્ર ખુરા હુવશનું 
ઘર, તેમના શરીરતી દરેક ર્તી અપવીતરાઈ, ગલીચાઈ નજથશાઇઈ, 
5 અતે ઝુખતેશરમાં તેઓ જે ધશિવર અવતારી ગણાએ છે તેતે 
બદલે રાખશસ અવતારી દેવ અને સેતાનની 'ખસલતના અતે 
ખ્વાસના માલુમ પડી ચુકા છે. ”૨ 


આ જુસ્તાદાર પ્રચારને પરિણામે કરસનદ્રાસતે ન્યાત બહાર મૂકવાની 
કેપોળાતી હિંમત ચાલી નહિ. શેડ લક્ષ્મીદાસ સામે “ ચાણુક “તો  તત્રી 
નડોર્ય”તે ખુવાર થયો. 

. ૧૮૬૦માં જ્દુનાથછ મહારાજ સરતથી મુંબાઈ આવ્યા. કવિ 
નર્મલેશ'કરે સ્ત્રીકેળવશીના વિષય પર પાતાતી સાથે શાસ્ત્રાયચ કરવાને 
ગેમને આધૂન ક્યું". *દુનાથછએ ચર્યા કગ્વાનું સ્વીકાર્યું» પસ્તુ નર્મદની 

નાદાનતીતે લીધે સ્તંકેળવણીને સ્થાને પુનરવિવાહનો પ્રશ્ન ચર્ચાયો અતે તેમાંયી 
કશું સારું પરિચાસ ન આવ્યું. કરસતદાસ નિરાશ ન થતાં “ સત્ય પ્રકાશ ”માં 


ફૃ “110 1301000) 1110૦3” ઝેઠ-8-1889 
2 “આપબખતીખાર”, તા. ૨૨-૬-૬૮૫૯ 


જ૧૩ મૂજરાતી પત્તકારિત્વનેપ ઇતિણાસ્જ 


શાસ્રાર્થના વિષય પર લખ્યે ગયા. એમને જવાબ આપવાને જદુનાયછ 
મહારાજે “સ્વધર્મ વર્ધક અને સંશય છેદક” નામે ચોપાનિયું કાઢયું. 
* બન્ને પક્ષોને પરસ્પર સખત ટીકા કરી. મહારાજના વાજિતે સુધારકાતેઃ 
મૂર્ખા, લુચ્ચા, નાસ્તિક વગેરેના છલિકાબ આપ્યા. કરસનદાસના પદ્ષે 
ધમ ગરનતે છેતરપિંડી કરનારા અને તેમનાં ધાર્સિક પુસ્તકાતે ઝેરથી. 
ભરેલાં જણાવ્યાં. ધર્મગુરુએઓને વ્યભિચારીનુ' વિશેષણુ લગાડતાં વાત. 
વધી પડી અતે તા. ૧૬-૯-૧૮૬૦ના 5 ચાણુક “ન ના અંકમાં જદુનાથજ 
મહારાજે સુધારકો સામે સખત શખ્દ્ોમાં પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો. એનઇ 
જવાબમાં કરસનદાસે “ સત્ય પ્રકાશ ”ના તા. ૨૧-૧૦-૧૮૬૦ના અ'કમદે 
“હીંદુનો અસલ ધરમ અને હાલના પાખ'ટી મતો” ગએ તામનો અમર 
લેખ લખ્યો. ચકચારભર્યા “મહારાજ બાઈબલ કેસ ”તી ઉત્પત્તિ એ જ 
લેખમાંથી થઇ. 

મહારાજના આચરણુ સંબ'ધી સપખ્મત ટીકા ડરી કરસનદાસ 


“જણાવ્યું કે 

“મહારાજનો પથ પાખંડ ભરેલો તથા ભોલા લેદાને- 
ઠેગવાનો છે તે અસલના વેદ્પુરાણુ વગેરેના ગરશ્રોાથી ઉપર 
જણાવેઆ પ્રમાણું સાબેત થાય છે. એટલું જ નહાં પણુ મહા- 
રાજના ખનાવેલા પુસ્તકો ઉપરથીખી સાબેત યાય છે કે મહાસળ્નેઃએ. 
કાંઈ જ નહી પણુ નવું પાખંડ અને તીખલ ઉભું કીધુ છે. 
જુ બરહમ સંબધ બાખત સુળ શળોાક લખાવીને ગોકળનાથજઝો. 
"વી ટીકા કીધી છે. ર 


તસ્તાટ્‌ બાજ સ્વોવમોનાત્‌ પર્વમેવ, સર્ચ- 
વસ્તુવરેન માર્ચાપુત્રારીસામષિ, સનમરષળ જત ન્ય 
સિતારાનન્તર સ્વોવમોગાત્ત્‌ તૂચસેવ સ્વૉવમોનાર્થ સ્‌ ૬ચ્દ 
તત્તિયેટ્ન ય્્વે યથા છ્યમિ ત્રોત્વરયનન્તરજ્‌ ગિ 


સુત્રાટીનાં સમર્ષ ન જ વ્યૂ । સવકાસ સવ જાય ત્તિત્તિસ્ઈ 


ભ કકાર ૧૧૭ 


તતત્‌ સાર્યોવયોરિ વસ્તુસમર્ષળ જ્ઞર્યમ્‌| સમવન 
જાત્યા પશ્ચાત તાતિ તાતિ વતર્વાળિ વસ વ્યાતિ ર્ત્યર્ચઃ। 
(સિદ્ધાન્ત રહસ્યની ટીકામાંથી ) 


અસ્થ--“તે માટે ખોતે ભોગવેઆ અગાઉ પોતાની 
પરણેલી બાયડી પણુ શસાઈજ મહારાજને) સોપવી અને પોતાના 
ખેટાબેટી પણુ તેમને સોપવાં. પરગેઆ પછી પાતે ભોગવેઆ 
પહેલાં જ (ગાસાઈજછ મહારાજતે) અરપણુ ફરીઆ પછી પોતાના 
કામમાં લેવી. ” 

અરરરર! આ કેવું પાખડ. આ કવા ઢોંગ અને આ 
જવા ડગાઈ !! યમો જદુનાથછ માહારાજને પછીએછ “કે કહા 
વ્રેદ્માં, કડા પુરાણમાં, કહા શાસ્ત્રમાં અતે કઢી સમૃતીમાં લખી- 
ઉંછ “ક માહારાજ્તે અથવા ધરમ ઝરતે પાતાની પરણેલી સ્રી 
ભોગવેઆ પેહેલાં સાંપવી. પોતાની સત્રો જ નહી પણુ પોતાની 
મેરી અથવા દીકરીને ખી ગાંપવા ! અરરરર, આ લખતાં હમારી 
કલમ ચાલતી નથી. હતોને અતીશે કરટાલા અતે ધુત્નરે છુટે 
છે. લેકાને દેખતી આંખ આંધલા કરવા, અતે તેઓની આંખમાં 
ધ્ુલ છાંટીને ધરમને નામે અતે ધરમતે બાંતે તેઓતી કાચી 
કુવારી વહુ દીકરી ભાગવવી શનાં કસતાં વધારે પાખંડ અતે 
વધારે ડગાઈ કહી ? વલભચારીઅ શીવા ક્લીયુગમાં બીન્ન ઘણુ 
પાખ અને ઘણા પશ્રોે ઉભાં થયા છે પણુ માહાસનેના પચ 
જેવી નકટાઈ, ખંડાઈ બેઠાઈ લુચાઈ અતે ઠગાઈ બીજ કોઈમી 
પૃથવાલાએ કીધી નથી. હમા જરે આવા કઠણ શબદ વાપરીએ 
છે તારે હમારા ભાલા હીંદુ મીતરાતે હમારી ઉપર ઝસો ઉપજે 
છે, અને તે ગુસાને લીધે હમને ઘાચું સૌસવું પડી છે અને 
પડ છે. પણુ જહાં બાલા લાકતી આંખમાં ઘુલ છાંટીને તેમની 
“વક દીકરીતે કાચી કુવારી ભાગવવાને માઢારાજેે ખોતાના પુસતંકામાં 


૧૧૮ ગ્રૂજરાતી પત્રકારિત્વનો ઇતિહાસ 


લખે છે અતે તે પરમાણે તેઓ ભોગવે છે તારે હમારા પેટમાં. 
મોટાં ભડકા ઉઠે છે, હમારી. કલમ એકદમ તપીને ગરમ ચર્ઈઃ 
જએ છેં, હમારા ભોલા હીંદુ મીતરો ઉપર અતે તેઓની વીચાર- 


5 “હ#૩ 


શકતી ઉપર અફસોસ કરવો પડે છે 
તા. ૧૮-૧૧-૧૮૬૦ કરસનદાસે એ બાબતની ચર્ચા પડતી 
મૂષી. ૧૮૬૧ના એપ્રિલમાં ૦#દુનાથઈ મહારાજના ધારાશાસ્્રી તરકયી 
કરસનદાસને નોટિસ મળી ક મજકૃર લેખ માટે કરસનદાસે દિલિગીરી ન્નહેર. 
કરવાં અને માફી માગવી. દરમિયાન “સત્ય પ્રકાશ” “રસ્ત ગોક્તાર ” 
સાથે નેડાઈ ગયું; એટલે તા. પમી મે ૧૮૬૧ના “રસ્ત ગોકતાર તથા 
સત્ય ડ્રકાશ ”તા અંકમાં મન્ટફૂર તોટિસતો આવો જવાબ હતો : 
“ એ બીના લખનારે તીરદ્દોેશ બુધીયા લખી હતી અને 
તે મધે જે રીકા કરેઆ હતા તે ઘટતા અને અને વાજબી હતા. 
એ ખબીનતાથી અગર જદુનાથછ માહરાજને માઠું લાગીઉં હતુ” 
તો એટલા ૬ મહીના એ માહરાજ કાંહાં સુઈ રહેઆ હતાઃ 
તેની હમને સમજ પડતી નથી. જદુનાથઇ૭ માહરાજને સત્ય પ્રકારા. 
ઉપર કરોધ ચહડેએ હોયે ઈઆ નહી હોય પણુ એ ખીનામાં 
ખુલાસો! કરવા જેવી અથવા ફેરવી નાપ્મવા નેવી અથવા માષી 
માગવા જેવી કાંઈ પણુ વાત હમારા ન્નેવામાં આવતી નયી ”. 


એને પરિણામે તા. ૧૪માં મેએ જદુનાથલઈ મહારાન્ટે “ સત્ય 
ગ્રકારા “ના ત'ત્રી કરસનદાસ મળજ અને પ્રકાશક નાનાભાઈ રુસ્તમજ 
રાણીના સામે બદનક્ષીની ફરિયાદ તોંધાવી, ર. ૫૦,૦૦૦નો બધ્લો માગ્યો. 
સુંખાઈના ભાન્યાઓએ ડઠ્ઠી સષ્ટેમ્બરે નકી કર્યું” કે કાઈ ભાટિયાએ. 
મહારાજની સામે જુબાની આપવી નહિ, અને એ ઠરાવને! ભંગ કરનાર 


ક્ર 


ન્યાત ફરમાવે તે શિક્ષાને પાત્ર ઠૅરરો. 








૩ “સત્ય પ્રકાશ /, તા. ૨૨-૨૦-૬૮૬૦ 


૬ નડ.ાના ૧૧૯ 


નકન 


આ ઠરાવ ન્યાય મેળવવાના માર્મમાં અંતરાય રપ હૈ! ઈ ગેરકાયદેસર 
૧૬મા નવેશ્બરે કરસનદાસે નવ ભાત્યાએ જેમણે ઉપર્યુંકત કરાવ 
પસાર કરાવવામાં આગેવાની લીધી હતી તેમની સામે કૃરિયાદ કરી. સર 
સેક આર્નૌલ્ડે નવે આરોપીઓને ગુનેગાર ઠરાવ્યા, પરતુ કરસનદ્સતી 
વિનતિનો સ્વીકાર કરી તેમતે કેદની સજન ન કરતાં માત્ર દયની શિક્ષા કરી. 
જદુતાથજ મહારાજની ફારેયાલ્ની પહેલી સુનાવણી તા. ૨૬-૧- 
૧૮૬૨રને દ્નિ તીકળી અને તે ચાવીસ દ્વિસ ચાલી. કસ્સનદાસે -પોતાના 
બચાવમાં કહયું હતુ' ક પોતે બિનતકસીર્વાર છે, પોતાનો તકરારી લેખ 
બદનક્ષીભર્ષો નથી અતે જે લખાણુ બદનક્ષીભું' હોવાનું કહેવાય છે તે 
માત્ર સત્ય બાબતનું વર્ણન છે. 
મેપ્રિલમાં આ મુકદ્માતો સુકાદ્દા અપાયો. તેમાં કરસનદાસનો 
વિજ્ય થયે. મહારાજને સામે કકેલા આક્યંષો પુસ્‍્વાર થએલા હોવાનું ઠય” 
અતે એ મુકદ્માના 'મર્ચ તરીકે કરસનદાસતે રા. ૧૧,૫૦૦ આપવા 
મહારાજતે હુકમ થયો. 


ઝદ 


સર જસેક આર્નોલ્ડના એ યાદગાર ચુકાદો રસીંલું વાચન યર” 

પાડે છે. તેમાં કરસનદાસના કાર્યને તેમણે ભવ્ય અંજલિ આપી છે :- 
“118 4૫01 લ્ડ 101 31101 દઇ લેલભાવેઉાઇ હાલે પાડ કાંદ॥ાલ્રક€ક 
ઊ810 )લણા €016ા1વીંતજુ 18 કો10017 ઇડ પૌવા 1 4ઇ 18 11001411): ૪01૪ 
6811006 ટ 110010જાં ટ» છાઈ, દઇ પ્રઊટા લર જાણી ક ઊલ 
“જ 0॥॥ઉૈંદં00 0: પ0 11૪, પાળા 110000 8 શંળંદાભા 0 પોલ 
હા ડલ 1010૫68010 1885 ૦ 1દાછાઇ, ક'€ છ0]ીલ્ાં 1 ધટ 
18110 દલે પડા” 00 50161100 01 1રદેલૉછાં?ા1ા, 1061 ૦૫, [07 પક 
€09807002 ભઈ 2 07 ૩૦૦10(૪, 5840 ડળ પ0 11066૯30 0? શાદ 
ઊવર્લા, ૬૦ 100 [11011017 તંલા૦૫॥લલ્વં ઉળઘે ૯૪૦૩૯0. 116 18૫2 
વૈદા0૦॥ાલલવેં; ઠો” 1૪૦ ૯૩003૯0 1૯1 4 ગડ ક ઘાલે 0 & ૯03? 
કૌ કટ લ્યાા10ઈ9 ડૃેલ્પૂપાર ઝાલ્ાડ3પલ૯. 11030 પલા ોળપ્ટ વેં0ાર 
વૈટદલા'ાંાલાં 4ઇઇ1લ કછાાદ?કઇ હ 711 હાલે 000૬ 1૫ તંરંઘકાંભા. 4૯૬ 
ઊ ૧૪૯ લૈતા'લ્તે (૦ 1008 10૫૨૬૦૩૫ લાલે 1911019 90101૪ 11 ધટ વદિદ, હાઉ 


૧ 


૧૨૦ ગૂજરાતી પતકારિત્વનેપ ઇતિહાસ, 
]9૦ર્ણ&્રોળ 001000 110 3૪70010 01 ધણ ૪૦થાપંદડ, ઇં લો 1711 1ડ 
3109 0000, દઇ બોલ 110 13 001 010 4 ઉ. 10 વેબ] દોડ દલ 
1090 લૈ? ૫9? હાતે 1701. ”' 


ડૉ. તોથીરવાન શ્રથી “ ગૂજ્રાતનાં વૈષ્ણવો ” નામના અગે 

ગ્રથમાં “મહારાજ લાઈમલ કેસ સબધી વિવેચન કરું છે;: અને કરસન- 
દાસ તેમજ મહારાન્ને બન્નેની બાજુ બતાવવાતો ગ્રયાસ કર્યોય છે. તેએ લખે છેઃ 
“ 1.6 પ્રડ 3'0100108061', દઇ ઇલ છાડ૦ પટૂકાંપ૩ં 01611 ( 77/66/7૮૮5) 

18 ૦૧૫૩૫0૦0, ૯૦૩૫૪૪0 ઇલ્લે ઘાલે 410 ૩000૦ 11518016૦3 ૨૪૦૩ 50716010તૈ. 
0 108૪7 ॥00 11000010066; શાંડ0,; ધોધ ઈર €ળીડ ઈ ઉલ 
૫318011 10 100100 ૯80૦૩81૪ 14 'છુલ 16010 ઉ 0010 ૦૪70 011): 
0180 0? ઇ10 3100) 61૪ છુાં૪૦॥ 10 ઇઉઊહાળ 110 ઈલ ડો] 4 


0૧૩૪ 01 € 00110610), 910 00101 407/0/6407૮5 ૪૦૫ંતે 109 2360100 
૦૯11801'6, ” 


ડૉ. થૂથીના આ શબ્દ્યો આગલા મહારાજની સ્થિતિ કોઈ રીતે 
સુધાર્તા નથી. તે સમયના બીત્ત સશ્દ્દાયો પણુ ઠૅપકાને પાત્ર હતા એસ 
કહેવાથી વૈષ્ણુવ મહારાન્નેના વર્તનનો બચાવ થઈ શકે નહિ. કરસનદાશની 
લડત અતે જત બતે વાજખી હતાં. કસ્‍્સનદાસનું એ દિશિામાંનું કાર્ય 
ગૂજરાતી પત્રકારિત્વના ઈ તિહાસમાં તેમને એક નીડર અને ગ્રેન્નસેવક 
પત્રકાર તરીક્રે મહત્ત્વતું' સ્થાન અપાવે છે અને મહારાન્નેના હિમાયતી 
% ધાર્સિક અંધશ્રદ્ધા તેમતું એ સ્થાન લુપ્ત કરી શક એમ નયી. 

૧૮૫૭માં કરસનદાસ મુંબાઈ છોડી ડીસા ગયા ને “ સત્ય પ્રકાશ *નું 
_સુઝન તેમના. સિત્ર -મઠીપતરામ સૂપરામને સૉંપી ગયા. મહીપતરમિં છ માસ” 
તંત્રી રજ્ઞા. તેમણે પણ સામાજિક કુચાલ ઉપરે હુમલા ચાલું સખ્યા. 
અમદાવાદમાં નોકરી મળતાં ઝવેરીલાલ ઉમિયાર'કરતે “ સત્ય ગ્રકારા ” 
સોંપ્યું તે એ પછી થોડા માસમાં કરસનદાસ મુંબાઈ પાછા કરતાં પોતાનુ 
પત્ર સંભાળી લીધુ. પ ક ી 





“૪ ૧૧૫૯ ૪પડા00%%પ૩ 07 ઉપ, 6 (1988), 7 “6/8 હ્ડ 
કક તરૂ ઇમ 
પૈ કરસનદાસ સૃળજી ચંસ્ત્િ, છ. દરે 








“તત્વ ઝફાનદ "દ". 


એ સમયમાં પત્રકારા એકમેક સામે લખવામાં પાછી પાતી નહાતી 
કરતા, છતાં કરસતદાસે પત્રકાર બંધુએમાં પાતા માટે ઊંચી છાપ પાડી 
“તી. એ ઈંગ્લાંડતા પ્રવાસે ગયા ત્યારે સુંબાધના પત્રકારોએ એમતે માનપત્ર 
આપ્યું (તા. ૧૨-૩-૧૮૬૩). ૮૫ વર્ષ પર એક સુધારક ગજરાતી પત્રકારને 
તેના પત્રકારખધૃઓ તરફથી માત આપવાનો ગ્રેસંગ વિરલ હતો, સ્વાભાવિક 
રીતે મહારાજને લગતા મૃકદ્મા બાબત માનપત્રમાં વિસ્તૃત ઉલ્લેખ છે. તેમાં 
જણાવ્યું છે/દ દેશી વર્તમાનપત્રે પોતાની તેમ દેશના ફલ્યાણુ અને સુધારા 
તરક ટાંકી છે. પ્રશ્નમાં વાંચવાનો શેખ પેદા કરવો તથા તેમની રાજ્કારી, 
સંસારી અતે] નીતિ સબધી હાલતતી ખામી દેખાડી આપી તે હાલત 
સુધારવી એ પૅતઝ્કાગેતી તેમ અતે સૃશદ છે. એ દ્શિમાંતી ફરજ તમે 
અશેબર બજાવી છે. ર 


કરસનદાસે પત્રકાર લૅખે પોતાની ક્રજ બરોબર ખન્તવી એમ 
કહેનારા સમકાલીન પત્રકરામાં માંગ થે હિંદુ છે, બીશ્ત પારસી જ છે. એ 
એ હિંદુ સજ્જનો તે “ખુટ્દિવર્ધક ત્રથજાળ દફપતગસ ગ્રાણઇવવ અહે 
“સત દીપક “વાળા ત્રિભોવનદાસ ઠ્ારકાદાસ. તે સમયના બીજા હિંદુ 
પત્રકારો ક્યાં તા કરસનદાસતી તીતિના બલ્કે સંસારસુધારાના વિરેધી 


હરે; તટસ્થ હશે; યા તો માનપત્ર પર સડી મૃકવાયી સનાતનીઓનો રોધ 


કડ 


વહારવા નારાજ હશે. સુધારાતો વિરોધ કરી લોકપ્રિય થઈ શકાતું તેથી 
છેલ્લી શક્યતા વિશેધ છે. 


“સત્ય પ્રકાશ “ની ભાયા અશુદ્ધ છે. તેના તત્રીઓ કેળવાયલા 
હિન્દુઃ્ના હતા છતાં ભાષાની બાખતમાં તે સમયના ખીત્ત' પત્રો અને 
“સત્ય પ્રકાશ”માં ઝાકો! તફાવત નથી." ભાષાર્શુદ્િ પ્રત વરતી ફાળજી 
કાઈ પત્રમાં રખાતી નહોતી. વિચારપ્રદર્શન એ જ મખ્ય તેમ હતી. ગૂજરાતી 
ગઘતો પિતા નર્મદ હજી ઊગતો હતો, ત્રજગતી ગઘશેલી વડાઈ નહેતી. 








૬ કરસનદાસ મૃળછી ચરિત્ર, પ. ૨૫/૫૬ 


૨૨૨ ગૂજરાતી પતકારિત્વતેદ ઇતિહાસ 


[0000 0્ણં0'ટ ઇટ 3701 ૦1 ઉલ" ૫૦૫ વલ્ડ, દઇ ઇોલો' કિર 
૩08 8૦૦૧, દઊ80 ઈ ર 13 309 ઈર પ. 0 લેબોાજુ ડોડ ધણી 
દાલ૪૦ વેં07૦ 1૫૫૪0૪ હાતે પૉ. ” 
ડો. તોથીરવાન ત્રથી “ ગૂજરાતના વૈષ્ણુવો ” નામના અગે 
ગ્રંથમાં “મહારાજ લાઈમલ 'ેસ' સ'બંધી વિવેચન કર્યું છે:” અતે કરસન- 
દાસ તેમજ મહારાજે બન્નેની બાજુ બતાવવાતો પ્રયાસ કયેવ છે. તેએ લખે છે: 
& 1/61 પ5 1*0010101001' 1] 10€ લા૧૦ ઘટાડ 600 (77787575) 
[8 ૦૫૦૯'૩૪ાઇ૯૦તે, ૦૨૪૦૪૦180૯0 કપલે 10 ૩0106 11518110૯3 ૯₹૦૫ 10868100. 
16 1089 106 10100010160; વાંડ0% ઇઘઇ ર ટોલ કળાં ઉલ 
૫ડ%011 10 1000 ૨૩0૦01011૪ તુલ 10010 ઊલ ॥0૫1)10 6૪૯૦ ૦૩1) 
120૫080 0? 1૦ ૫4007 જ્ાં7૦0 00 પૌલ 1 દઈએ ૃૈધિણતવ] પાલા 
045૯. 01. ૦૩૫૫10૧૫610, 119 0610 //70/0/77૮//%#5 ૫0116ૈ 109 ૦30822 
0108111"૭, ” 
ડો. થ્રૃથીના આ શખ્દ્ે આગલા મહારાજેની સ્થિતિ કાઈ રીતે 
ગુધારતા નથી. તે સમયના બીન્ન સડ્રદાયો પણ્‌ ઠૅપકાને પાત્ર હતા એમ 
કહેવાયી વૈષ્ણુવ મહારાનેના વર્તનતો બચાવ થઈ શકે નહિ. કરસનદાસતી 
લડત અને જત અને વાજખી હતાં. કરસતદાસતું એ દ્શિમાંનું કાર્ય 
ગૂજરાતી પત્રકારિત્તિના ઈ તિહાસમાં તેમને એક નીડર અને પ્રેજસૅવક 
પત્રકાર તરીકે મહતતતુ' સ્થાન અપાવે છે અને મહારાજના હિમાયતીઓ 
“ક પ્રાર્મિક અંધશ્રદ્ધા તેમનું એ ગ્થાન લુપ્ત કરી શકે એમ નથી. 
૧૮૫૭માં કરસનદાસ મુંબાઈ છોડી ડીસા ગયા ને “ ડ્‌ સત પ્રકાશ ”નું 
_સુફાન તેમના, મિત્ર મહીપતરામ રપરામને સોંપી ગયા. મહીપતેરાંમ છ માસ 
તંત્રી રહ્યા. તેમસે પણ સામાજિક કુચાલ ઉપર હુમલા ચાલુ રાખ્યો. 
" ક્યાં તોકરી મળતાં ઝવેરીલાલ ઉમિયાશ'કરતે “ સત્ય પ્રકાશ 
ડું તે એ પછી થોડા માસમાં કરસનદાસ મુબાઈ પાછા કરતાં પોતાનું 
યત્ર સંભાળી લીધુ. પ પ 
“૪ “1૫૦ પડો મડપ્ાડ 01 ઊંઘવા ' જ (198; ઈ), 12. 90/8 ઝુ 
પૃ કરસનદાસ સળજી ચકજ્તિ, પૃ. ૨ર 








સત્ય પ્રકાશ ૧૨૧. 


ઝે સમયમાં પત્રકારો એકમેક સામે લખવામાં પાછી પાતી નહાતી 
કરતા. %તાં કરસનદાસે પત્રકાર બંધુએમાં પોતા માટે ઉંચી ૭પ પાડી 
હતી, એ ઇંગ્લાંડના પ્રવાસે ગયા ત્યારે મૃખાધના પત્રકારોએ એમતે માનપત્ર 
આપ્યુ (તા. ૧૨-૩-૧૮૬૩). ૮૫ વર્ષ પર્‌ એક સુધારક ગૂજરાતી પત્રકારને 
તેતા પત્રકારઅધુખોસ તરફથી માત આપવાનો પ્રસંગ વિરલ હતો, સ્વાભાવિક 
રીતે મહારાજને લગતા મુકદ્મા બાબત માનપત્રમાં વિસ્તૃત ઉક્લેખ છે. તેમાં 
જણાયું ફ્ક્ વર્તમાનપનસ્રે ધાતાની તેમ દેશના કલ્યાણુ અને સુધારા 
તરક ટાંકીજે. પ્રન્નમાં વાંચવાનો શેખ પેદા કરવો તથા તેમની રાજદ્ાારી, 
સંસારી બળો નીતિ સખ'ધી હાલતતી ખામી દેખાડી આપી તે હાલત 
ગુધાર્વી એ પત્રકારોતી નેમ અતે મુરાદ છે. એ દ્શિમાંતી ફરજ તમે 
કરેળર ખળવી છેકે. 5 


“૧૨૪ ગૂજરાતી પગફરરિત્વનેદ ઇતિહાસ 


તરીકે રહ્યા અતે ત્યાં આંગિયાર માસ નોકરી કરી ૧૮૭૭માં સરત પાછા 
આવ્યા. પોતાના મિત્રો “દેશીસિત્ર ”તા સ્થાપક મારામ ઘેલાભાઈ, 
“ ગુજરાતમિત્ર “ના તંત્રી કફીકાભાઈ પરભુદ્ઞસ, “ ગુજરાતમિત્ર ”ના ઉંપત-ત્રી 
જેવચરામ કેશવરાસ, ભાનુશંકર નારણુશ'કર વગેરે સાથે મળીતે એમણે 
સૂરતમાં “ શારદા પૂજક મંડળી ”તી સ્થાપના કરીપ અને તેના આશ્રયે 
૧૮૭૮ના નનન્યુઆરીધી “સ્વતત્રતા” નામે એક માસિક પત્ર કાઢવાતુ' 
-શરૂ કર્યું. ર / 
એના પહેલા થાક મુખપૃષ્ઠ નીચે પ્રમાણે છે : ઈ 
“ સ્વતત્રતા 
પુસ્તક વલં શતન્યુઆરી ૧૮૭૮.. ,“ અકવ્લો 
જેમાં રાન્યદુવારી, સંસારી, ભાધાસાન, જેધાર, 
હન્નરાદિ પરચુરણુ વિષય પર જુર્ટાં જુદી 
કલમચી જાદ્દાં જુદાં વિષયો લખ્પ્યોમાં આવશે. 
હ 





*** “છપાવી પ્રગટ કરનાર 
“શારદ્દ પૂજક મડળી”તા કાર્ય ભારીઓ 


સુરત 
“વિક્ટોરિયા બ્રેસ “માં શાહ મછારામ લેલાભાઈએ 
છાપી પ્રકટ કીધુ 
ડી ઝક... 8. 
એને! પહેલે અક ઘણાને મક્ત મોકલ્યો ને વિતતિ કરી કે “શારદા 
પૂજક મ'ડળી” ઊગતી છે અને સ્તતત્રતાની આ કાળમાં ન્‍૮રૂર છે માટે 
“પત્રતે આશ્રય આપવા કૃપા કરવી. 





૬ “ રારદા પૂજક મહડળી “ના સભ્યો કેણુ કોેણુ હતા એ ન્તણનાને કશું 
સાંધત ઉપલબ્ધ નથી, ભગુભાઇ ન્તની તો એમ જણાવે છે કે “તેમણે (ઈચ્છારાસે) 
-એક “સારદ પૂજક” નામતી મંડળી પોતે એકલા મેસ્બરથી ન સ્થાપી હતી” 

ઊવસાહેસ મછારામ ઘેલાભાઈઝું «ન્મચરિત્ર (૨૮૯૦); પૃ. પ૩) 


“વિજ્ય વિજ્ય શ્રી રગ ”ના શંર્ધાક હેઠળ લખાયેલા “સ્વતત્રતા”તા 
પહેલા લેખમાં આર્ય તોને ઉદ્દેશી જણાવવામાં આવ્યું હતું ક “તમારી. 
સ્વતત્રતા, આજ લાંબો કાળ થયા નિસ્તેજ થે ગઈ છે, તેનાં પાછા દર્શન . 
થવા વાસ્તે અતે જયયશા સુપખ્ખતા ધામની કં્તિં પ્રકિ કગ્વા વાસ્તે 
સ્વતંત્રતા જન્મ લીધા છે.” 

“ ગ્વત'ત્રવા”તા પહેલા જ લેખ્મમાં રાજ્જારી વિપયતી ચર્ચા કરવામાં. 

, આવી છે. ગલાનીની ખેડી તોડીને મુ મુક્ત થવાને, સ્વતત્રતા ધા'્ત કર્વાતે. 
ફરકે સખત શબ્દમાં લખાયું છે 

“ તિસ્તેજ થયલી સ્વતત્રતાતે સતેજ કાંતિમાન કરવાતી 

#રરે છે % નહીં? દયા? આપણા દેશતી અનરગળ દોલત 
હીચકાર પ્રયત્તે પરદેશીઓ ઘસડી લઈ જવ, ન્યારે લોર્ડ 
સાલસખર્‌ીી જેવા વિર પુરવા સિવિલ સરવિશનતા લાયક ગ દ્દા ન 
આપવા છુપા યત્ન નરી કરે; જ્યારે સર તમન સ્ત્રાચી જેવા 
ઝ્વાથિ દેશને પાયમાલ" કરવા વાસ્તે ઈન્કમ રેહા-લાઈસન્સ- 
રક્ષ જેવા જાલિમ કર મુકવાનો યુક્તિ ' બૃતાવા-ગરીમ-સંકટી 
નિરુળ મજને દુઃખતા અગાધ સાગરમાં દાડા: ને તેને સુન- 
પણુ સ્વાર્થિ-અવિવેક લાડ લીટત જેતા વૈસરાય સમત થાય; 
જ્યારે “હેમ વારે આર્ટ અને વળાણાવારે દ ન 
કરી પ્રન્નને લમે; અતે નિમક જેવી વસ્તુ ષટ અધિ, તેરા. 

લેવાય! કળા કોશક્યેતાના માગ સ્વાથિ આંધળામા બધ કેરે 
અતે તે પ્રય'ચ વિવેક વિજયી પ્રવિણ ડ્ેદેશીઓ આપણી દ્રેશ- 
ઉન્નતિ નઈ આપણા પર બળી જય-તે તે મોઢ મુક્તિનું ખન. 
કરવા નિચ જીક્ત જરી કરે, આષણા હકક આપણુતે વખતસર 
મળે નહીં અને એક નબળા ગુલામતી માકક આપણુદ પર 
જુલમતી છોરી બરવે, ત્યારે આષણે આપણા ખરા હડતે. 
સારું સ્વતત્ર ન ચવ આ ઓશિયાલો અવતાર કયાં સુધી 
ભોગવવો ₹ પરીનપણાતી પિડા અંતિદાય દુખ્યદાથી છે. આ.- 


સિ 


૧૨૧ 


ગૂજરાતી પત્કારિત્વનો ઇતિહાસ 


મેમ્બર ઝય 


આપણે મ કુ “ પણુ * બાકી ની તથ. ગુલામની મા માકક _ 
આપણે પણે શે ઝેહેવાયા ! દયામણા મહોએ-પથ્થર પલ્લે લે એવા આજથી 
શોક કરી આપણી સ્વતંત્રતા માંગી, પણુ કાણે આપણી આજીજી 
પર્‌ લક્ષ દીધું છે # કાયરમાં પ્મપ્યા ! તો હવે ક્યાં સુધી રાંડી- 
રાંડની પેંડે "ખૂણામાં ભરાઈ બેસવું ? સ્તેડીઓ ! આ ઝુલામગીરી 
હવે વેઠાતી નથી ! સ્વતત્રતા યશસુખનુ ધામ છે. સ્વતત્રતા આપણા 
ઉત્સાહના કાર્થા સમય પરત્વે કરાવે છે. અહા! વહાલી 
ક્વતેતેતા ! તારાં વેશ સદ સુખદાયી છે; અને તે સુખના મીઠડા 
સાગરમાં હમને રમતા મૂડ, કે જેથી હમે હમારી તિસ્તેન્ટ થયલી 
યશસ્વિ કીર્તિ પાછ્છી સંપાદન કરિ. ”૨ 
આવું સખત લાગણી ઉસ્‍્કેરતું લખતાં આજનો ત'ત્રી પણુ વિચાર 


કરે. સાત દસકા ઉપરે આમ લખનાર પત્રકારતી તીડરતાનો આ અવતરણુથી 
“ખયાલ્‌ આવશે. 


લોડ લિટનના અમલમાં એ સમનમે છાપા સબધી નીકળેલા કાયદા 


"પર્‌ “સ્વતત્રતા “ના ત્રીન્ન અંકમાં “ક્યાં છે રે છાપાની છુટ!” એઝ 
“મથાળા હેઠળ તત્રી લખે છે કે : 


“ પ્રજનના મનમાં ઉશ્કેરણી ભરી લાગણી પેદ્દા કરવાનું 
તોહામત ચઢાવી દ્વેશી છાપાનુ છુટાપણું સરકારે છીનવી લીધુ છે. 
સ્વતત્ર છાપાની જ'દગાનીના તત્વતો નાશ કરી તેના પર જરરીયાત 
અ'કસ મુકવાનો કાયદ્દો કીધો છે એથી ચીંતાતુર હાલત પેદા 
થાય છે. રાન્‍્ત્યતી આખબાદાની અને ક્ષેમકૃશળતું હધીઆર જ્છું 
થયું છે. સ્વતત્રતા ! છેલી સલામ! ત્રણુ માસ તારો ઉપયભોગ 
જીશ્યા નથી ! નિશ્ચાસ ! બળાષે! ! પશ્ચાતાપ ! હાય, હાય, હાય ર! 
તું વિના અમારે ચલાવી લેતું પડશે !-ભુલીયેઠ, છુટ વગરના 'ાપા 
જવા ₹-ખરાંપણાંના છાપા, તુંને છેલી સલામ !-રે જવ, તું 


ર સ્વતત્રતા, ન્તનન્‍્ઝ7ુઆરી ૧૮૭૮ 


“વત વતા ૧૨૭ 


હવેથી વેશ બદલવાતે તત્પર બતી રહે!-અહા તમે દૈવના દેવો 
(સરકારી સત્તાવાળા) તમે મતનું દૈવ ન્નણુવાને છેલી સલામ 
કરો! સલામ, સલામ, સ્વતત્રતાતે છેલામાં છેલી સલામ !”2 
ગજ અંકમાં “દશી છાપાની કતલ ” નામના બીશ્ન લેખમાં પણુ 
4કા કડડ છે. ઝમઝમાટવાળા આવા રાજ્કીય લેખા વાંચવાતે ત્રન્ન-ખાસ 
કરીને ન્યાયી “ સ્તતત્રતા ” બહાર પડ્તું એ સરત રહેરતી પત્ત-ટેવાયેલી 
નહોતી. વળી તે જમાતો આપણી લકુત્વદૃત્તિ (પિલ્1૦દ% €૦॥૧1૯૩)તો 
યુગ હતા. મજન માટે આ નવો અનતૃભવ હતો. “ વિક્ટોસ્થિ પ્રેસ ”ના 
સંચાલકોએ આવાં સખત લખાણળોયી ડરીતે છાપવાતી તા પાડી એટલે 
ત્રીજે અક “ સુરત સરી સેન્ત્રલ પ્રેસ ”માંથી પોતાની નેખમદારી પર 
“અહાર પાડ્વાતી ઈચ્છારમને કરજ પડી. 
૧૮૭૮માં સરત સુધરાઈ એ ઘરવેરો-દુકાતવેરા દાખલ કયો; અરતમાં 
લવાદ મડળ સ્થાપવા વશ્ીલો અને પ્રશ્નમાં મતભેદ પષ્યો; સરકારે મીઠા 
“પરતો કર બમણો ફર્યો અતે “ લાઇસન્સ રેલ “તો પ્રશ્ન પણુ ઉપસ્થિત 
થયો. આમ સરતમાં ૧૮૭૮તી શરઆતમાં ચતુવિંધ ઝચવાડો ઊભા થનો 
હતો. અકળાઈ ગએલી પ્રજાએ એપ્રિલમાં હડતાલ પાટી. તેનું જર તોયવા 
સરકારે લક્કરતે બોલાવ્યું ને પાંચમી એમિલે બરાનયુરી ભાગોળ આગળ 
મોડું છુક થયુ. 
* શ્વત'નતા “તા ત્રીક્ત અંકમાં ઈચ્છારામ દેસાઈએ લખેલ કે :- 
“ એક તરફથી રાજકીય સ્વતત્રતા માંગો, કેળવણીના 
કૂળવ'ત આશારવાદોતે પહોંચીને વાજબી છુટ તથા દાવાઓ ને માટે 
લડા; અને જે રોળાંતી દોરી પ્રજાને દ્વેરવે છે તેતો જવાબ સ્પર્ષ 
કરવાતે રાજ#મ સભાઓમાં પ્રતીતીધી મોકલવાને વીનતી ગુજ્નરો 
પણુ ખીજી તરક્યી સરકાર જે બહ્ષીસો કરીતે માત પામાં છે 
તેતે પાછી છીનવી લઈ તે પોતાની ભુલ ક્છુલ કરે છે કે હમારે 








5 રવતત્રતા, માર્ચ 1૮૭૮ 


૧૨૮ ચૂન્ટરાતી પત્રકારિત્વતેઃ ઈતિહાસ્ટ 


તમને : આટલા પ્નિસાતીયતના હક પણુ નહાતા જ આપવા 
જેધ્તા તેની સાખેતી લેતા જવ ”. ₹ 
જડતાળ તોડવામાં નિષ્દૂળ નીવડેલી પોલિસે સરકારતે જણાવ્યું કે 
રહેરમાં થએલા ખખેગ માટે ખીન્ન કારણે ઉપરાંત “ સ્વતત્રતા”માં પ્રગટ 
થતાં આ પ્રકારનાં કડવાં લખાણો પણુ છે. “સ્વત'ત્રતા” “શારદા પૂજક 
મંડળી” તરફથી બહાર પડતું તેથી એ મંડળીના કાર્યવાહકાતા હલ્લડમો 
હાય હશે એમ સત્તાવાળાઓતે લાગ્યું. એ કાર્યવાહક કાણુ છે તેતી 
માહિતી પત્રનું “ ડેડ્લેરેશન ' લેનાર તરફથી માલૂમ પડશે એમ વિચારી તેમણે. 
તેની તપાસ સૂરતના હજૂર ડેપ્યુટી ક્લેકટર અતે ફૂલ પાવર મેજસ્ટ્રેટતી. 
જાર્ટમાં. કરતાં માલૂમ પડ્યું કે “સ્વતત્રતા” માટેનું “ ડેક્લેરેશન ' લેવામાં જ 
નહોતું આવ્યું. આ કારણે એમનો શક મજસુત થયો કે સરકારને જાહેર 
કર્યા વિના “સ્વતંત્રતા” ગ્રગટ કરવાનો “શારદા પૂજક મડળી”તા કાર્ય- 
વાહંકાનો હૈવું મજ્નમાં સરકાર સામે છૂપી ઉશ્કેરણી કરવાનો હતો અને 
તેથી એ પત્ર સાથે સબધ ધરાવનાર દરેકને પકડવાનો તેમણે નિર્ધાર કર્મે. 
ત્રમાદ્ત્વિના ક્ષેત્રમાં ઈચ્છારામસ નવા જ છુ!ઈઈ સરકારી ધારાધોરણુની 
તેમને પૂરતી માહિતી નહોતી. તેમણે પત્રનું “ડેકલેરેશન' લીધું' નહોતું અતે. 
ન્નન્યુઆરી તયા ફેેછુઆરી ૧૮૭૮ના અંક વગર “ડેકલેરેરાતે' બહાર પાડયા 
હતા. ઈચ્છારામે ખીછ ભૂલ એ ડરી હતી કે પત્રના સુખપૃષ્ઠે પર પ્રસિદ્ધ 
કરનાર તરીકે “ શારદા પૂજક મગ્ળી” લગ્યું' હતુ અને સાચે એમ પણુ 
જણાવ્યું હતું કે એ પત્ર “ વિક્ટોરિયા પ્રેસ “માં મારામ ધેલાભાઈ એ 
છાપી પ્રગટ કીધું હતું. આ “પ્રગટ' શખ્દ્ને કારણે ઉપર જણાવેલા. 
હુલ્લર્માં મછારામનો સુખ્ય હાથ હશે એમ સત્તાવાળાઓને લાગ્યું 
અને તેથી ર૮મી એપ્રિલે એમતી અને એમની સાથે સંબંધ પરાવનાર- 
ઓની ધરપકડ થઈ. 
વઝીલ ગુલાબદાસ ભાષક્િસ. મારામ વેલાભાઇ, ીકાભાઇ પરભુદ્યસ 
નગેરે છ *#ણુ ઉપર્‌ કામ ચાલ્યું. આ મુકદ્દમો “ ઝરત રાયટ કેસ ”તે 








૪ સ્વત'ત્રતા, માચ ૬૮૭૮ 


સ્વત'તતા કર૯- 


નામે મશદ્ર થયે, સમસ્ર દેરાનું' એ પ્રત્યે લક્લ ખેચાયું અતે વિલાયતમાં 
પણુ એતો પડધેો પડો. આરોપીઓનો બચાવ કરવાને ઠ્રિરાઝશા મહેતા 
અતે ગીલ બૅરિસ્ટરો હતા. પાંચ માસતી લાંબી તપાસતે અતે તા. ૧૮મી 
સષ્ટે્બરે આરોપીએ નિર્દ્ેપ ન્નહેર થઈ છટી ગયા. 

ઉપર નિર્દેશ કરેલાં કઈક સમત ભાષામાં અને નમંલશ'કરતે 
મળતી શૈલીમાં લખાયેલાં લખાણોના લેખક પોતે છે એમ રચછારમ 
દેસાઈએ અદ્દલતમાં આપેલી જુબાનામાં સ્વીકાયું” છે. “સ્વતત્રતા ”તું 
“ડેક્લેરેશન' ન જેવાની ગકલતતી માહિતી મળતાં જ ઈચ્છારામે તે ભૂલ સુધારી 
લીધી. *““ સરત રાયટ કેસ “માં મારામ ઘેલાભાઈ અને બીજ આરોપીએ 
છૂટી ગયા અતે પોલિસનતા હાથ નબળા પદ્યા એટલે સરકારે વગર 
“ડેક્લેરેશને' પત્ર પ્રસિદ્ધ ફરવાના ગુના માટ “ શારદા પ્રજક મડળી”તા. 
કાર્યવાઈકા સામે કામ ચલાવવાનો વિચાર પણુ માંડી વાળ્યો. 

આ પ્રખ્યાત હુલ્લડ કસમાં સ ડોવાયાથી “ સ્વતંત્રતા” પ્રગડ થવું 
બધ પડ્યું. પરંતુ એક વધ રહીને ૧૮૭૯ના માર્ચમાં ફરી ચાલુ થયું, 
હુલ્લડ અગેના મૃકદ્દમામાં “ સત્તા અતે સ્વતંત્રતા ” વચ્ચે જવું “વાદ 

યુદ્ધ” મચ્યું હતું તેની ગમાં તંત્રીએ ચર્ચા કરી હતી. 

“ ઝ્વત'ત્રતા “માં ગુન્‍્ટ્રાતી ભાધાં આડ ળરવાળી અતે સામાન્ય 
વર્ગતે ઉચ્ચારતાં પણુ મુશ્કેલી પડે એવી આવતી. સસ્કૃત શાખ્દતું તેમાં 
ખૂખ ભારણુ હતુ. “ સ્તરત'ત્રતા “ની આ એક ઝુટી હતી, પરતુ હલ્લ્ડ 
જૂસમાં ખચી જવામાં એ સસ્કૃતમય રૌલી એક કારણુ બન્યું. ન્યાયમર્તિ 
એ. ડી. પોલતે અભિપ્રાય આપ્યો કે “સ્વતત્રતા ”માંના લેખોને તહોમત- 
ધરાતી વિરુદ્દ ન સ્વીકારવા કેમકે ઘણા વિદ્દાન સાક્ષીઓ કસમ ઉપર 
કશું છે ક એ “ આટ્કિલો બેહદ અઘરી ગજરાતી ભાષામાં લખેલા છે-એમાં 

જ સૂરત રાય& કેસ “ના ફેટલાક નેપથ્ય પ્રસંગો ઈચ્છારામે રજૂ કર્યા તે વળા 
તેણે ખૂબ થ્યાત ખેચેલુ' ને ઊડાયોહ મચાવેલો, 
૬ સૂરત રાયટ કેસ, પૃ. છપ 


૧.૨૦ ગૂજરાતી પત્તકારિત્વતો ઇતિહાસ 


ઘણા જ સસ્કૃત શબ્દો આવે છે-અને એ ભાપા સાધારણુ લોકોથી સમન્નય 
એમ નથી. માટે લેકો એ આટિકલેથી ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા એમ કહી 
શકાય નહિ?.૭ 

“ સ્વતત્રતા ”તો। એપ્રિલ ૧૮૪૯તો અક ઈચ્છારામે બહાર પાય્યો, 
પરતુ પછી “ શારદા પૂન્ટક સડળો ”ગે “ગુજરાત મિત્ર ”ના તંત્રી કીકાભાઈ 
પર્ભુદાસને તે સોંપી દીછું અને તેમણે ૧૮૭૯તી આખર સુધી ચલાવીને 
અધ કયું”. હુલ્લડ કેસમાં આ જીકાભાઈ પણુ સપડામેલા અને તેઓ બહુ 
સમાલીને “ સ્તતત્રતા “માં લખતા. 

હભ્રડ કેસમાં ફીકાભાઈ પરભુદાસ અને મારામ ઘેલાભાઇ પકડાયેલા 
ત્યારે તેમનાં “ ગુજરાત મિત્ર ” અતે “દેશી મિત્ર ” છાપાં જેવચરામ કેશવ- 
રામ અતે પચ્છારામ સર્યરામે ચલાવ્યાં હતાં. “ સ્વતત્રતા” બધ પડતાં 
જેવચરામે “વીકલી રીપોર્ટર “ નામે અગ્રેજી માસિક શરૂ કર્યુ" પરતુ 
પ્રનનના ટેકાના અભાવે તે ૧૧ અઠવાડિયાં પછી બધ પડ્યું, 

“ સ્વત'ત્રતા ” માસિકની, તેનું કાર્યક્ષેત્ર જતાં “ સ્વતત્રતા ” પત્રની, 
આ કારકિર્દી છે. એ કારકિર્દી ઘણી ટૂ'કી છે. છતાં એને ગૂજરાતી પત્રકારિત્વના 
ઈતિહાસમાં મહત્ત્વનું સ્થાન છે. એ પત્રે તેના નામતે છાજે તેવું સાહિત્ય 
ગ્રન્નને આપ્યું, અને તેમ કરવામાં કોઈની શરમ રાખી નહોતી. એના લેખો 
લખાયા તે સમયતો જમાતો જુક્દો હતો ગએ હકીકતતો વિચાર કરતાં, 
“ સ્વતંત્રતા “એ પ્રન્નની સેવા સારુ જાળવેલી સ્વતત્રતા અને દાખવેલી નીડરતા 
માટે ગૂજરાતી પ્રન્ન એને અને ઈચ્છારામને યાદ રાખરો, 

ગૂજરાતી વૃત્તવિવેચનમાં સ્વતત્રતા-સ્વરાજ-મુક્તિના મંત્ર સર્વ- 
પ્રથમ ઈચ્છારામ દેસાઈ “ સ્વતત્રતા ”માં ભર્યા. રાજકીય દૃષ્ટિએ ગૂજ- 
રાતના પહેલા પત્રકારઝુરુ કચ્છારામ. “ સ્વતત્રતા ”માં ઈચ્છારામે પોતાની 
કારકિર્દ્ીનાં થ્રીગગૅશ કર્યા. એ પછી “ગુજરાતી ” પત્ર દ્દારા એમણે મુક્તિ- 
દવાની જે સતત, ઉત્કટ, મ્રક્ટ પૂન્નઅર્ચો ડરી તેતે લીધે ગૂજરાતી 
વૃત્તવિવેચનના ઈ તિહાસમાં એમનું સ્થાન અચળા રહેશે. 


ક---ન----- ---- 





૭ સૂરત રાચયટ કેસ, પૃ. ૪૪૮ 


૧૦ : ગુજરાતી 


_૧૮૭૬થી ૧૮૮નનાં વર્ષ હિંદતા ઈતિહાસમાં અગત્યનાં છે. લોર્ડ 
લિટનનતો અમલ પ્રજાગ્રિય નીવડ્યો નહોતો અતે તે સામે ખળભળાટ મચ્યા 
કરવી. એક બાજું કારેયા દ લીધે મળન દુઃખથી અકળાઈ ગઈ દતી 
અને રાહત માટે પોકાર કરતી, ત્યારે બીછ બાજુ દિલ્હી દરબાર ભરવાની 
ધમાચકડી ચાલી રહી હતી. ગે દરબારમાં રાણી વિક્કારિયા હિંદતી 
સાસ્રાત્ાનતું પદ ધ્રારણ કર્યું. કાપાંતું મોઢું બંધ કરવાના અને શસ્રબધીના 
ધારા ત્યારે પસાર થયા. એ સઘળા ચોમે દેશમાં સર્વત્ર ચર્ચા ચાલી. 
“લાયસન્સ તેક્ય'ની ચર્ચાને ક પ્રજામાં સારી ન્નગ્રતિ આવી ટતી.* 

સુંબાઈમાં “મુંખઈ સમાચાર ”, “ જમે જમશેદ ”, “ રાસ્ત ગોફતાર”, 

“ગત્ય સિત્ર ”, “ અખબારે સોદાગર 7, “યઝદાં પરસ્ત” અતે “લ્ોકમિત્ર” 
“એટલાં ગૂજરાતી વર્તસાનપત્રે પ્રસિદ્ધ થતાં હતાં. એ સઘળાં પત્રો! .પારસી 
માલિકીનાં હતાં અતે તેમાં મુખ્યત્વે પાર્સીએઓતૅ લગતા વિષયો! જ-ખાસ 
કરીતે સાંસારિક અને ધાર્મિક વિષયો-ચર્ચાતા હતા. “ રસ્ત ગોકફતાર “તે 
બાદ કરતાં રાજદ્દારી વિષષોતી ચર્ચા એ છાપાંમાં ભાગ્યે થતી ને હિંદુ 
સમાનતે સ્પર્શતા વિષયોની ચર્ચા માત્ર “ રાસ્ત ગોકફતાર “માં ર૪ આવતી. 

એક ગૂજરાતી કી સર મગળદાસ નથ્થુભાઈને એક નવુ 
ગૂજરાતી છાપું કાઢવાની ૬ ચ્૭િ થઈ તેમણે એ વિચાર પોતાને યાં છોક- 








દ “મહાસભાનો ઈતિહાસ ” (નવજીવન પ્રકાશન મ'દિર)-દટરપૂ, 
_ “પૂ. 32 અને ૧૫. 


૧૩૨ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વને! ઈતિહાસ. 


રાંએઓને શિક્ષણ આપવા આવતા ₹સ્છારામ ભગવાનદાસ દલાલને જણાવ્યો. 
ઇચ્છારામ દલાલે પોતાના મિત્ર ઈચ્છારામ દેસાધતું નામ સૂચવ્યું. “ સરત. 
રાયટ કેસ”તો ઈતિહાસ સાંભળી સર મગળદાસને પચ્છારામને મળવાની 
ઈચ્છા થઇ એટલે મગનલાલ મોદી ખાસ સરત જઇને ઈચ્છારામ દેસાઈ ને. 
મુંબાઈ તેડી લાવ્યા ને પત્ર કાઢવાનું નકી થયું. કવિ નર્મ દાશકરે એ નવા 
.વૃત્તપત્રતું નામ “ ગુન્ટરાતી ” રાખવા સૂચવ્યું ને સર મંગળદાસ અને. 
ખઔન્નઓને ગમી ગયુ. 


પચ્છારામ દેસાઇ સુંબાઇના વાતાવરણથી બહુ પરિચિત નહોતા તેથી. 
તેમને કેટલાક મિત્રોની સહાય માંગવી પડી. આ મિત્રોમાં રતિલાલ દુર્ગારામ 
દવે (મહેતાજ), વૈકુઠેરાય મન્મથરાય મહેતા, મણિલાલ નભુભાઈ ઠ્વિવેદી,. 
સાંકેરલાલ દુર્ગારામ દેસાઈ, ઈચ્છારામ ભગવાનદાસ અને ૭ગનલાલ હાંકારદાસ 
મોદી મુખ્ય હતા. આ સઘળા સહાયકો મુંબાઈ વિદ્યાપીઠના સ્નાતક હતા.. 
એવા સસ્કારી સજ્જતોતી મદદ વડે ૧૮૮૦ના _જતતી ૭ઠ્ડી તારીખે 
-“ ગુજરાતી ”નો મ્રથમ અંક બહાર પથ્યો. 6 


તે સમયની રા૦૪કીય પરિસ્થિતિ અતે વર્તમાનપતસ્રા સખધી. 

દવાચ્છારામ દેસાઈ એ “ (ગુજરાતી 'ના જન્મ પૂર્વના ગુજરાતી પત્રા ” નામક 

_ક્ેખમાં સત..૧૯૦૪માં દોરેલા ચિત્રમાંથી વેણી મહત્તતની માહિતી મળે છે.. 
“તેઓ લખે છે : 

“ ગયા સૈકાની અધવચ્ચે ચૃજરાતી પ્રજ્નયએઓના કેટલાક 
વીર રત્નો દેશે'લ્યતો ઝુ ડો લઈ મેદાન પડ્યા હતા. તેએ સાંસારિક,. 
ધાર્મિક અને રાજકીય સુધારણા! માટે સબળ વાદ કરતા હતા. 
“કેટલીક સાંસારિક અને રાજકીય સમાજને સ્થાપવામાં આવી, અને. 
તેને અગે વર્તમાનપત્રો પણુ કાઢવામાં આવ્યાં. સ્વ. કરસનદાસ. 
મૂછાજએ ૧૮૫૨માં “ સત્ય પ્રકાશ” પત્ર કાઢયું અને બુહ્દિવર્ધ કઃ 
સભાએ “ ખ્રુદ્ધિવર્ધક ” માસિક કાઢવા માંડ્યું. કરસનદાસતું પત્ર 
ગમે તે કારણસર ૧૮૬૧માં “રસ્ત ગોકતાર ” સાથે ન્નેડાંઈ 


શ્યુજરાતી ૧.૩૩ 


77 


ગયુ, અતે કેગ્લેક સમય અવ્યવસ્થિત ચાલ્યા પછી “બુદ્ધિવર્ધક 
પૃણુ બંધ પડી ગયું. સ્વ. સ. સા. મહીપતરામ અતે ખીશ્ન 
વિદ્દાનો તરફથી “સત્ય દીપક” તામનું પત્ર ૧૮૬૨માં નીકળ્યુ 
હતું. ખે વષ ત્રાલી તે પણુ બંધ પડ્યું. કવિ નર્મદ્દાશ'કર અતે 
ખીજ સાહ્રોએ મલી પાક્ષિક પત્ર “ડાંડિયો ” ૧૮૬૪ના અકટોબર 
માસમાં કાઢયું. તે સવા વર્ષ સતત ચાલી, વેયે સમય બધ પડી 
૧૮૬૬-૬૭માં સાપ્તાહિક પત્ર તરીદે દેખાવ દઈ ૧૮૬૯માં બંધ 
પડી ગયું. ૨ એના કેખક્ાએ ભાધાતી જે સેવા બનવી છે તે 
અપ્ર્વ જ છે. ૧૮૭૪માં મંરટ્મ ગીરધરલાલ લ્યાલદ્ાસ કાકારીએ. 
“ અબધૃત” નામે પાક્ષિક પત્ર કાઢ્યું હતું; પણુ તેના ખે અક 
અદાર પડી આશ્રયની ગેરહાજરીમાં સઈ ગયું હતું. ૧૮૪૨માં 
સાપ્તાહિક પત્ર “ આર્ય મિત્ર” અતે તેના પછી તરત જ 
“ગપચકાંડ” નીકળ્યાં હતાં. “ આર્યમિત્ર” દશેક વર્ષ ચાલી તેના 
અધિપતિની અવ્યવસ્થાને લીધે મરણુ પામ્યું હતું” ૨ , 


“ગુત્ટરાતી ” પત્ર શર થયં ત્યારે સુંબાઇતાં સઘળાં જ અખબારો 
પારસીએ તરકથી બહાર પડતાં હતાં. કરસનદાસ મૂળીજનું “ સત્ય પ્રકાર ” 
તો કયારતુ કેખશર કાબરાજના “રાસ્ત ગોક્તાર” સાથે જ્વેગાઈ ગું હતું 
એટલે તે સમયે હિંદ પ્રજાના વિચારાતો પડઘો! પાડતારા અતે તેતે દોરવણી 
આપનારા ગકાદ જૃત્તપત્રતી ખરેખર જરૂર હતી. એ ખોટ “ ગુજરાતી ”એ 
“સારી રીતે પ્રી. તાં તેના પહેલા અ કમાં પ્રસિદ્દ થએલા પત્રની નીતિ 
અને ઉદ્દેશ સ્પષ્ટ કરતા વિચારે! કોઈ પણ્‌ પ્રકારના કોમી વલણુવાળા નથી. 
“ગુજરાતી ” પત્ર કાઈ એક કોમ 'ે ધર્મ કે જતિતું વકીલ બનશે એવો 





૨ ઇચ્છારામની અહીં ભૂલ યાય છે. “ડાંડિયો” સાવ બધ નહેઢું. 
પડયુ' પરતુ તે “ સન્ડે રિવ્યૂ” નામના સાપ્તાહિકમાં નેડાઇ ગએકુ' અને 
“ સન્ડે રિવ્વૂ અને ડાંડિયો ” એ નામે બહાર પડવું ચાલુ રહેલુ. 


૩ ગુજરાતી, તા. ૨-૭-૨૯૦૪ 


૧૩૪ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વને1 ઇતિહાસ 


તેમાં લેશ પણુ ઇશારે નથી. ઊલટ, હિંદમૈયાતી સેવા કરવાને તે જન્મ 

પામ્યુ છે એવો નિર્દેશ થએલો છે : ી 
નથી. સસારી સુધારાની પહેલી જરૂર છે. તેમ છતાં રાજકીયને 
અમે ધીંકારનાર નથી: અને જ્યારે ચોમેર “ રાજકીય ' “ રાજ- 
૪ીય'ની હાક વાગી રહી છે ત્યારે અમે રાજ્જીય તે સ સારી સયુક્ત 
અચાવ માત્ર રાજઝીય વીષયમાં નથી પણુ તેના સ શારી સુધારા- 
જે (હમણા) ધણા દુખદાયક તે નાશકારક છે-તેનો નાશ કરી 
અગાડી પગલાં ભરવામાં છે.” અમારે પોલીટીકલમાં ખોલવાનું 
એટલું જ કે રાજન અતે પ્રન્ન વચ્ચે ગેરસમજુતીનો જે મોટા 
અખાત પડેલો છે તેને પુરી નાખવો; અને બંને વરગ વચે ગાઢ 
પીતી ખંધા ય તેવા ઉપાય ચેો।1જવા, નીપુણુ રાજકરતાયી કેવા 
લાભ થાય છે તે બતાવવાને જરર પડે તો અમારી સલાહનો 
નખલે અવાજ બહાર કાઢવે. ધરમ વીષય માટે અમારી કશી 
કળુલાત નથી, અને વીઘા વરધનના વીષયો અમારી સાથે ધીમે. 
ધીમે ચાલરે.” * 


« ગુજરાતી “પત્રનો વિકાસ “્યાનમાં લેવા અને તે પોતાની નીતિને 
%ટલે અશે વળગી રહયું અને પોતે શરૂઆતમાં ને કહેલું તે તેણે કેટલે 
અગે કરી બનવ્યું એનો તોલ ઉપરના નિવેદનથી થઈ રડશે. 

સર મંગળદ્યસ નચ્ચુભાઈએ એ પત્રની -.આથિંક જવાખદ્દારી માથે. 
લીધી હતી. જગમોહનદાાસ સામળદાસે રશેક્ડ મદદ આપેલી નહિ, પણુ 
પત્રનું કાર્યાલય બજરગેટમાં તેમના મકાનમાં રાખેલું તેતું તેમણે કશું ભાડુ 
લીધુ નહોતુ'. “ ગુજરાતી ”નો પ્રથમ અક આઠે રૉયલ ફ્ોલિયો પૃષ્ઠના 
નીકળેલો અને તેમાંની વીગત તે આજના પાંચ પૃષ્ઠે જેટલી પણુ ભાગ્યે'૧ 








૪ ગુજરાતી, તા. ૬-૬-૧૮૮૦ [પ્રથમ અક] 


ગુજરાતી જ્ય 


હરે. એ અકતી એક હન્તર નકલ છાષેલી. લગભગ ચાર માસ સુધી 
પત્રની નકલો! મકત વહેંચેલી અને પછી લવાજમની માંગણી થઈ ત્યારે 
ઘણી નકલો પાછી આવેલી. પહેલા વર્ષની આખરે માત્ર ૧૪૫ ગ્રાહક 
નોંધાયેલા પરતુ તે વેળાએ પણુ ૨૦૦૦ નકલ મકત વહેંચાતી તે તેથી 
વાચકતી સયા મોટી હતી. 


૧૮૮૧ની આખરે “ ગુજરાતી “તા ત્રાહક્ષતી સખ્યા માત્ર ૨૦૦ 
હતી, ધર્‌ંતુ ષછી તે વધી. આ સમયમાં રાજકીય વિષયની તીડર તે 
સચોટ ચર્ચા કરનારું મુંબાઈતું તે એક જ ગૂજરાતી પત્ર હતું. સામાજિક 
સવાલો પણુ તેમાં સારી રીતે ચર્ચાતા. એટલે દ્વિસે દિવસે પ્રજાનું લહ્ 
તેના તરક વધારે દોરાકું. વાઈસરોય લોર્ડ ર્પિતિતાો અમલ પ્રશ્નને પસદ 

ડયો. સ્થાનિક સ્વરાત્ત્યનો ડૅેરાવ સરકારે બહાર પાડ્યો અતે પ્રજામાં 
સાચી ન્નગૃતિ આવી. એ તક સાધી “ગજરાતી “માં પ્રજાના ઉત્સાહતે 
પોષે એવાં લખાણે। વધારે પ્રમાણમાં આવવા માંથ્યાં, ને પ્રન્નની એ પત્ર 
પ્રલે ચાહના વધા. 


એવામાં ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં ચર્ચા જગાડતારો એક બનાવ બન્યો. 
*તમનગર્વાળા મહારાજ ત્રજદશવજના ખે'ગી કેસે લોકમાં ખળભળાટ 
મચાવ્યો. એ વિષેતાં “ગજરાતી “માં પ્રસિદ્ધ થએલાં લખાણો વાંચવાને 
પ્રન્ન ઉત્સુક રહેતી, દેરી રજવાડાતી અધાલુધી અતે આપખુદી સબધી 
પણુ તેમાં લખાણો આવવા માં“્યાં અને પરિણામે કાડિયાવાડમાં 
“ગુજરાતી “તો પગપેસારો થયે. આમ સમયમ, સજેગ અને ગ્રજ્નમાનસ 
પારખીને તેના હોશિયાર તત્રીએ કુશળતાથી અખબારનું સુકાન રાખ્યું - 
« ગુજરાતી ” જનધ્રિય બન્યું ને ૧૮૮૩માં તેના ૮૫૦ ગ્રાહક થયા. 


ધીમે ધીમે પત્રતું કદ વધ્યું. ૧૮૮૨માં બાર પૃષ્ઠ બહાર પડતાં. સર્‌ 
મગળદાસતે તેટલાથી સતોષ નહતો થમેડ પરતુ “ઝજરાતી સે પોતાનું 
છાપખાનું નહોતું તથા એ અરસામાં કેટલાક બદનક્ષીના મૃકટ્મા લડવામાં 
ગોરો ખર્ચ થવો એટલે પૃષ્ઠ સખ્યા વધારવાની વાત મનમાં જ રડી. 


૧૩૪ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વને. ઇતિહાસ 


તેમાં લેશ પણુ ઈશારે નથી. ઊલડું, હિંદમૈયાની સેવા કરવાને તે જન્મ 
પામ્યું છે એવો નિદેશ થગલે છેઃ 
* રાજજીય વીચારથી અમારો જીલો ખાંધવા માંગતા 
નોધી. સંસારી સુધારાની પહેલી %જર્‌ર છે. તેમ છતાં રાજજીયને 
અમે ધીકારનાર નથી; અને જ્યારે ચોમેર “ રાજકીય ' “ રાજ- 
જીય'ની હાક વાગી રહી છે ત્યારે અમે રાજકીય તે સંસારી સયુક્ત 
બળથી અમારા છાલો બાંધવા માંગીએ છીએ. “ હિંદુસ્થાનનો 
બચાવ માત્ર રાજકીય વીષયમાં નથી પણુ તેના સારી સુધારા- 
જે (હમણા ) ધણા દુપ્ષદાયક ને નાશકારક છે-તેનો નાશ કરી 
અગારી પગલાં ભરવામાં છે.” અમારે પોલીટીક્લમાં બોલવાનું 
એટ્લું જ કે રાજન અને ગ્રેન્ન વચ્ચે ગેર્સમજુતીનો જે મોઢે 
અખાત પડેલો છે તેને પુરી નાખવો: અને બંને વરગ વચે ગાઢ 
પ્રીતી બંધા ય તેવા ઉપાય ચોજવા, નીપુણુ રાજકરતાથી કેવા 
લાભ થાય છે તે બતાવવાને જરર પડે તો અમારી સલાહને 
નખલે અવાજ ખહાર કાઢવે.. ધરમ વીપય માટે અમારી કશી 
કખુલાત નથી, અને વીધા વરધનના વીષયો અમારી સાથે ધીમે 
ધ્રીમે ચાલશે.” ૪ 
« ગુજર્‌ાતી “પત્રનો વિકાસ જ્યાનમાં લેવા અને તે પોતાની નીતિને 
જેટલે અ'શે વળગી રહ્યું અને પોતે શરૂઆતમાં જે કહેલું તે તેણે કેટલે 
અશે કરી બન્નવ્યું એનો તોલ ઉપરના નિવેદનથી થઈ શકશે. 
સર્‌ મંગળદાસ નથ્થુભાઈએ એ પત્રની આચિંક જવાખદારી માથે 
લીધી હતી. જગમોહનદાસ સામળદાસે રોકડ મદદ આપેલી નહિ, પણુ 
પત્રનું કાર્યાલય બન્નરગેટમાં તેમના મકાનમાં રાખેલું તેનું તેમણે કશું ભાટ 
લીધુ' નહોતું. “ ગુજરાતી ”નો પ્રથમ અક આઠ રયલ ફેલિયો પૃષ્ઠને. 
નીકળેલો અને તેમાંની વીગત તે આજના પાંચ પૃષ્ઠે જેટલી પણુ ભાગ્યે % 


૪ ગુજરાતી, તા, ૬-૬-૨૮૮૦ [પ્રમ અક] 


ગુજરાતી ૧૩૫ 


જ 


હરો. એ અંકતી એક ઇત્તર નકલ છાપેલી. લગભગ ચાર માસ સુધી 
પત્રતી નકક્ષો મકત વહેંચેલી અને પછી લવાજમતી માંગણી થઈ ત્યારે 
ઘણી નકલો પાછી આવેલી. પહેલા વર્ષની આખરે માત્ર ૧૪૫ ગ્રાહક 
તોંધાયેલા પરતુ તે વેળાએ પણુ ૨૦૦૦ નકલ મકત વહેંચાતી તે તેથી 
વાચકતી સખ્યા મોટી હતી. 


૧૮૮૧ની આખરે “ ગુજરાતી “તા ગ્રાહ્ઠાતી સખ્યા માત્ર ર૦૦ 
હતી, પરતુ ધછી તે વધી. આ સમયમાં રાજકીય વિધયતી નીડર તે 
સચોટ ચર્ચા કરનારુ' સુંબાઈું તે એક જ ગૂજરાતી પત્ર હતું, સામાજિક 
સવાલો પણુ તેમાં સારી રીતે ચર્ચાતા. એટલે દ્વિસે ક્વિસે પ્રન્નનું લક્ષ 
તેતા તરક્‌ વધારે દવોરાયું. વાઈસરોય લોર્ડ રિપિતનો અમલ ગ્રેન્નને પસદ 
પૃ્યો. સ્થાતિક સ્વરાન્યતો ઠરાવ સરકારે બહાર પાડ્યો અતે પ્રજામાં 
સાચી શ*ગૃતિ આવી. ગએ તક સાધી “ગુજરાતી “માં પ્રન્નના ઉત્સાયને 
પોષે એવાં લખાણે। વધારે પ્રમાણુમાં આવવા માંચ્માં, તે પ્રજાની એ પત્ર 
ગ્રયે ચાહના વધી. 


ક 


એવામાં ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં ચર્ચા જગાડતારો એક બતાવ બન્યો. 
નમનગર્વાળા મહારાજ ત્રજકેશવજના બેગી જસે લોકમાં ખળભળાટ 
મચાવ્યો. એ વિષેતાં “ગ્રજરાતી “માં પ્રસિદ્ધ થએલાં લખાણો વાંચવાતે 
ગ્રન્ત ઉત્સુક રહેતી. દેશી રજવાડાની અધાલુધી અતે આપખુદી સબધી 
પણુ તેમાં લખાણો આવવા માંડ્યાં અતે પત્ણિ।મે કાક્થિવાડમાં 
“ગુજરાતી ”તો પગગેસારા થષે. આમ સમથ, સજ્ેગ અતે પ્રત્નમાનસ 
પારખીને તેના હોશિયાર ત ત્રાએ કુશળતાથી અખબારતું સુકાન રાખ્યું. 
“ ઝુજરાતી ” જનગષ્રિય બન્યું ને ૧૮૮૩માં તેના ૮૫૦ ગ્રાહક થયા. 


પ્રીમે ધીમે પત્રતું કદ વધ્યું. 1૮૮૨માં બાર પૃષ્ઠ બહાર પડતાં. સર 
મગળદ્યસતે તેટલાથી સ તોધ નહોતો શ્રણ્રો; પરતું * જરાતી સે પોતાનું 
છાપ્ખાનુ' નહોતું તથા એ અગ્સામાં કેટલાક બદતક્ષીના મૃકદ્મા લડવામાં 
મોરા ખર્ચ થયો એકલે પૃધ્ડ સખ્યા વધારવાની વાત મતમાં જ રહી. 


“ગુજરાતી ર ૧૩૭ 
અને એ સ્મરણીય મુકદ્દમો! લડી ઈચ્છારામને ન્યાયની અદાલતમાંથી નિ'ક્લ ક 
“બહાર આણેલા. એ કસગયી ઈચ્છારામે ફ્રિઝશાતે પોતાના રાજઝીય ગુરુ 
માન્યા, બન્નેના વિચારાસાં સામ્ય હતું. બત્તેતી સ્થિતિમાં, ખુદ્ધિશક્તિમાં, 
લાગવગમાં અલખત્ત ઘગો તફાવત હતો; પરતુ બત્તે પોતાની માતૃષૂમિતી 
મુક્તિ માટે આતુર તે કાર્મપરાયણુ હતા. ક્રિરોકશા હિંદી સહાસભાના 
આત્મા બન્યા અને તેમના અનુયાથી તરીકે ઈચ્છારામે પોતાતી કલમ અને 
પત્રદ્દાસા તેમના વિચાર અતે લડતને સંગીન કેકા આપ્યો. “ રસ્ત ગોક્તાર ” 

રાજકારણુની ચર્ચા કરતુ ખરુ પણુ મોટે ભાગે તે સરકારતો પક્ષ તાણ 

ને તેથી તેના મળ સ્થાપક દાદાભાઈ નવરોજી સુદ્ધાં નારાજ થએલા; પરતુ 
“ગુજરાતી” કૉંગ્રેસની સેવામાં ધાયું' અને ષોતાતી શક્તિ અતે સાધન 
તેણે કૉમ્રેસસે અતે તે સસ્થા દ્રારા દેરાતે ચરગે ધર્યા, મહાસભાનાં ફરમાન 
માથે ઉડાવવાનેં મશનને હાકલ કરનારાં આજે અનેક પત્રો છે, પરતુ તેની 
પ્રદત્તિની રારૂઆતમાં તેની પડખે ઊભું રહેનાર ગૂજરાતી ભાષાનું એકમાત્ર 
પ્રતિષ્ઠા પામેલું પત્ર તે “ ગુજરાતી ” હતુ. 


૧૮૮૫માં એક પ્રસંગ ઉપસ્થિત થતાં રાજ્દ્રારી વર્તુ લોમાં ઈચ્છારામને 
-સારીં પ્રસિદ્ધિ ચળી તે સાથેસાથે “ ગુજરાતી ”ની ગ્રાહક સયા વધીતે 
-૨૫૦૦ જેટલી થઈ 3૮૭૮માં તેમભે “ સ્વતત્રતા ”માં શર કરેલી “ ઠિન્દ 
અને.્રિટાનિયા ” નામની વાર્તા ૧૮૮2થી ૧૮૮૫ સુધીમાં સપણ લખી 
કદી તે ૧૮૮૬માં તે પ્રસિદ્ઠ કરી અતે લેઈ સ્પિતતે અપીગુ ફરી. એ 
પુસ્તકમાં હિંદની પ્રજ્ન અતે રજકીય સ્થિતિતું સવરપ સમન્નવ્યું છે. એ 
ત્રંથ બિટિશ રાજ્ય સામે બેદ્લી ફેળાવે એવો છે અતે તેથી લેખક 
પ્રકાશક સામે કાયદેસર કામ ચાલવું જેઈગએ એવા સર કેટલેક સ્થળેથી 
સંભળાયા પણુ એ શની ગયા. “ ગજરાતી ” વધારે લોકપ્રિય થયું ને તેમાં 
-૨૪ પાનાં આવવા માંન્યાં. 

કંગ્રેસતું ટાસ ધીરે પણુ મક્કમ રીતે વધ્યું અતે “ગુજરાતી ” તેને 
ગ્સારો ટેકા આપતું. પરતુ કૉંગ્રેસ માટે કેટલીક ગેરસમજુતી પણુ ગ્રવર્તતી. 


૧૩૧ ગજરાતી પષફારિત્વનેપ ઇતિહાસ 


“જ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ “માં રતતજી નસરવાતજી આંસ્યા તારે 
સ્રણુયુખી હતા. એ પ્રેસમાંથી “ગુજરાતી ” સાપ્તાહિક અતે “ આયનાન 
વર્ધક” માસિક તેમને હસ્તક ૭પાઈ પ્રસિદ્ધ થતાં. “ફોટ પ્રિન્ચ્ગ 
ગ્રેસ“માંથી રતનજી છૂટા થયા તે એક નાનું જાપખાનું કાઢવામાં 
આવે તો તેમાંથી આ બન્તે પ્રકાશનો બહાર પડી શકશે એમ 
તેમણે સર મંગળદાસતે જણાવ્યુ. સર મગળદાસે પોતાના કાળા 
તરીકે રૂપિયા ત્રણુ હન્તર આપ્યા ને ૧૮૮૪ના ઝળન્યુઆરીમાં 
“ ચુજરાતી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ “ની સ્થાપના થઈ. % ગુજરાતી ” તયાં. પા તે 
બહાર્‌ પડવા માંડ્યું. _ તેના પૃષ્ઠોતી સખ્યા વધીને સોળ થઇ. હવે રાજ” 
કારણુની વધારે વિસ્તારથી ને વધારે સ્વતત્રતાયી ચર્ચા કરવાની ઈચ્છારામને 
અવુરૂળતા થઈ “ ઈશબર્ટ બિલ ”તી ચાલતી ચર્ચાને લઈ પ્રજાનો રાજદ્દારી 
પ્રશ્નો પરત્વે ઉત્સાહ વ્યો હતો. લોર્ડ, રિપન પ્રજાની અપાર ત્રીતિ સ પાદન 
કરીને વિલાયત _ પાછા ફર્યા ત્યારે * (ગુજરાતી ફે તેમના માનમાં વિદ્દાય- 
ગીરીતો ખાસ અક બહાર પાડ્યો. એ અક એટ્લે વખણામે જ રિપિતના 
સ્મારક અથે" સ્થપાગેલી સમિતિએ શની પાંચસો નકલ નવેસર છપાવી. એ 

અ'કના વાચનથી રાજકારણુના ગ્રશ્નો સમજવાની પ્રશ્નની ઊલટ વધી. 


રાષ્ટ્રની પ્રગતિના કાર્યમાં હદ્યષૂર્વક પરિશ્રમ કરનાર સર્વો રાષ્ટ્ર- 
સેવકોનો પરસ્પર પરિચય કરાવવા અને નવા વર્ષ દરમિયાન અમલમાં 
મૂકવાના શજ૪જીય કાર્યક્રમ વિષે ચર્ચા તથા નિણ્‌ય કરવા કાજે મુંબાઈની 
શેઠ ગોકળદાસ તેજપાલ સસ્કૃત પાઠશાળાના દીવાનખાનામાં બાણુ વ્યોસકેરાચન્દ્ર 
એનરજના અધ્યક્ષપદ્દે તા. ૨૮-૧૨-૧૮૮પતે દિ્તિ દેશના આગેવાન રાજકીય 
પુરુષાતી સભા થઈ. એ સભા તે હિંદી રાષ્ટ્રોય મહાસભાની (કોંગ્રેસ) પ્રથમ 
બેઠક. મજકૂર અધિવેશનનતો સર સૌપ્રથમ “ગુજરાતી “માં પ્રસિદ્ધ 
ચએલે એમ જણાય છે. 


“સરત રાયટ કેસ “માં ઈચ્છારામ સડાવાએલા ત્યારે તેમનો બચાવ 
ઝરવાતે ઝુંઆાઈથી ગીલ બૅરિસ્ટર સાથે ફ્રિરોકરા મહેતા પણુ સરત આવેલા 


“ગુજ રાલી ૧૩૭ 


* 


અતે એ સ્મરણીય મુકદમો! લડી ઈચ્છારાસને ન્યાયની અદાલતમાંથી નિજ્કર્લ ક 
"બહાર આણેલા. એ પ્રસંગથી કચ્છારામે ક્રિઝશાતે યોતાના રાજકીય ગુરુ 
માન્યા. ખન્નેના વિશ્યારોસાં સામ્ય હતું. બન્તેતી સ્થિતિમાં, છુદ્શિક્તિમાં, 
લાગવગમાં અલબત્ત ઘગો તકાવત હતો; પરતુ બન્ને પોતાની માતૃજૃસિની 
મુક્તિ માટે આતુર તે કાર્યપરાયણ હતા. ક્રિશેઝશા હિંદી મહાસભાના 
“આત્મા બન્યા અને તેમના અનુયામી તરીકે ઈગ્છારામે પોતાની કલમ અને 
“પત્રદ્દાર તેમના ન અતે લડ્તતે સંગીન ટેકો આપો. “ રાસ્ત ગોક્તાર ” 
રાજકારણુની ચર્ચા કરતું ખરું પણુ મોટે ભાગે તે સરકારનો પક્ષ તાણૂતું 
“તે તેથી તેના મૂછ સ્થાપક દાદાભાઈ નવરોજી સુદ્ધાં નારાજ થએલા; પરતુ 
“ગુજરાતી” કૉંગ્રેસની સેવામાં ધાયું અતે પોતાની શક્તિ અતે સાધન 
ી તેણે કોંગ્રેસને અતે તે સસ્થા ડ્રારા દેશને ચરણે ધર્યા, મદાસભાનાં ફરમાન 
થે ઉડાવવાતે પ્રજનતે હાકલ કરનારાં આજે અનેક પત્રનો છે, પરતુ તેની 
-પ્રસિની રાર્આતમાં તેની પડખે ઊભું રહેતાર ગૂટટરાતી ન એકમાત્ર 
ગ્રતિષ્ઠા પામેઇું પત્ર તે “ ચુજરાતી ” હતુ. 


માથે 


૧૮૮૫માં એક પ્રસંગ ઉપસ્થિત થતાં રજ્દ્ારી વતુ લોમાં ઈચ્છારાસને 
-સારીં પ્રસિદ્ધિ મળી તે સાથેસાથે “ ગુજરાતી ”તી ગ્રાહક સખ્યા વધીતે 
-૨૫૦૦ જેટલી થઈ 3૮૭૮માં તેમબે “ સ્વતંત્રતા “માં શર્‌ કરેલી “ હિન્દ 
-અનતે થિટ્ટાનિયા ” નામની વાર્તા, ૧૮૮૩થી ૧૮૮૫ સુધીમાં. સપણ ,કખી 
કાઢી તે ૬૮૮૬માં તે પ્રસિદ્ધ કરી અતે લોર્ઈ સ્પિનતે અર્ષણુ કરી. એ 
પુસ્તકમાં હિંદની પ્રશ્ત અને રાજ્જીય સ્થિતિનું સવરપ સમન્નવ્યું છે. એ 
"શ્રથ બ્િટિશિ રાજ્ય સામે ખેદ્લિ કૅળાવે એવો છે અને તેથી લેખક 
પ્રકાશક શામે કાયદેસર કામ ચાલવું જેઈએ એવા સર કેટલેક સ્થળેથી 
સ'ભળાયા પણુ એ શની ગયા. “ ચુજરાતી ” વધારે લોકપ્રિય થયું તે તેમાં 
-૨૪ પાનાં આવવા માંથ્યાં. 

કંગ્રેસતું કામ ધીરે પણુ મકકમ રીતે વધ્યું અને “ગુજરાતી ” તેને 
ગસારો ટેદા આપતું. પરતુ કૉંગ્રેસ માટે કટલીક ગેરસમજુતી પણુ પ્રવતતી. 


૧૩૮ ગૂજરાતી પગકારિત્વનો। ઇતિહાસઃ 


૯ 


મહાસભા માત્ર હિંદ્એનું મડળ છે, હિદ્તી સમગ્ર પ્રજાને નામે કેવળ 
હિંદુઓના હિતાર્થે લડે છે, અન્ય કામોતું હિત એમાં સલામત નથી એવી. 
વાતો જે આજે સભળાય છે તે તે સસયમાં પણુ કયાંક કયાંક બોલાતી. 
આવી વાતોનો પ્રચાર મહાસભાની પ્રગતિ માટે હાનિકારક હતો. એ ગેરસમજ 
દૂર કરવાને “ ગુજરાતી ”એ પ્રયત્ન કર્યો. બીજ્ન ઈલાકાના શિક્ષિતા તેમજ 
અમલદારો તથા બિનઅક્સરી અગ્રેજનો સાચી સ્થિતિ ન્નણી શકે, 
મહાસભાનો આદશ સમજ શકે, તે કાજે ૧૮૮૯ના નવેમ્બરથી 
* ગુજરાતી “માં અગ્રે વિભાગ શરે થયે. 


ઇન્ડ 


હિંદના રાજકારણુમાં અને કૉંગ્રેસના આદેશોના પ્રચાર અથે 
“ ગુજરાતી “એ અર્ષેલી આ સંગીન સેવા એ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વિમાં નવુ 
પ્રકરણુ છે. રાજકારણની વિચારપૃર્ણું. કડક અને પ્ર્ગાતિલહ્ષી ચર્ચા કરવાની 
પહેલ કરનાર ગૂજરાતી ભાપાનું પહેલું જ છાપું “ગુજરાતી” છે. 
“ ગુજરાતી “ના રાજકારણુવિપયક ઉદ્દેશા અતે નીતિ ઈચ્છારામે એક- 
સ્થળે સ્ફુટ કર્યા છે: 

“ ખરી રાન્ત્યભક્તિ અને બ્રિટિશ રાજ્યને સ્થિર રાખવાતો 
પ્રયત્ન તે જ છે કે, સરકારના કાન પર્‌ પ્રજ્ન જેથી અસંતોષ 
થાય તેવા કામો ફરતી અટકાવવાતી ખબર્‌ નાખવી, અને પ્રજાને. 
જે હકો આપવાની ૪ંગ્લાંડના સત્તાવાળાઓએ કખુલાત આપી છે 
તથા જે રાજજીય છકો મેળવવાને કાયદાએ જેટલી સત્તા આપી. 
છે તેને અનુસરતા પ્રયત્ન કરવો. એ જ હેતુયી કોંગ્રેસ સ્થાપવામાં 
આવી છે અને એ જ હેતુને પ્રાધાન્મપણું આપી અમારી લડત 
ચલાવી છે ”.પ 


મ 


સામાજિક ક્ષેત્રમાં “ ગુજરાતી ”નું' કામ અવલોકીએ. ત'ત્રીએ પ્રથમ 
નિવેદનમાં જ સસારી સુધારાનું મહત્ત્વ સ્વીકાયુ” હતું : 


“ રાજજઝીય વીષય હીંદુસ્થાનને બચાવશે ખરૂં, પણુ 








પૃ ગુજરાતી, તા. ૨-૭-૯૩૦૪ 


ગુજરાતી ૧૩૯ 


સસારીસુધારા વગર તે 2કાવી શકવું મુલ છે. ચુજરાત અને 
મુંબઈમાં સંસારી સ્થીતીસાં જે લોકા સમજતા થયા છે તેએ! 
હાલના 'કેટલાંક તીતીના તે તીતી ધરમના તે નાતના તે જાતતા 
બંધનોથી કાલી ગયા છે...... 

“ «યારે ચોમેર “ રાજકીય ' “ રાજય 'તી હાક વાગી 
રડી ત્યારે અમે રાજકીય તે સંસારી સયુક્ત બળથી અમારા 
જીલે ખાંધવા માંગીએ છીએ. “ હીંદુસ્થાનતો મચાવ માત્ર 
રાજઝીય વીપયયમાં નથી પણુ તેના સસારીસુધારા-ઝે (હમણા) 
ઘણા દુખદયક તે તાશકારક છે-તેતો નાશ કરી અગાડી પગલા 

રવામાં છે *. * 

એકરે “ ગુજરાતી ” આ નીતિને અનુસર્યું છે. બાળલ, કાયા 
વયે સંસારનું મડાણુ, પરહેશગમત-તિયેધ, વગેરે બાબતમાં પ્રજ્નની બહુ- 
મતીતો વિચારતો વિરોધ કરીતે પણુ હિંદુ સમાજને સુધારો કરવા તેણે 
આમ્રહ કઢી હતો. રાજદ્ારી ક્ષેત્રમાં દેશની પરાધીન અવસ્થા અતે તેનાં 
પરિણામ "યાનમાં લઈ તે હંદા મેળવવા ઉદ્લોધ કરવા છતાં સમાજ સુધારાના 
ક્ષેત્રમાં બધી જ પુરાણી ડ્રેથાએને તિલાંજલી આપવાને “ ગુજરાતી “એ 
કદી શીખ આધી નથી. * ત્યાં સુધારાતી આવશ્યકતા હતી ત્યાં તેમ 
કરવાને તે સચવતું, પરતુ સુધારા કરતાં તેતે સ્થાને કૃધારા ન આવે, 
સમાજ હોલામાંથી તીકળીને ચૂલામાં ન પડે તે સારુ યોગ્ય ચેતવણી પણ્‌ 
તે આપતુ. 

આ નીતિ કેટલાકને લડીદૃધિયા લાગતી અને વિરોધી ટીકા થતા. 
સ્રીકીળવણી સબધી તેના વિચારે સુધારકાતે ખૂંચતા અતે તેએ 

૬ ગુજરાતી, વા.ત્ઝર - ૬. ફ--૨૮૮૦ ૯૩૬. 


છી “ ઊં ઉપા એઝ 6/07 9010ઇઘ [00છુભલ્ડ્ઝ ઘો 
બૉંધંઇક હાઉ ૯૦૯% 1 3૦ણંધાં શકષદણઝ ”--18. ક. કાઇ 
[ “ઉપ હાઉ રઈ ૉોલતાાઉર” (1985), 9. 808] 


“૨૪૧ બમૂજશતી પત્રકારિત્વનેદ ઇતિહાસ, 


અ 


““ ગુજરાતી ” અને તેના કાયવાહકાને “ સસારીસુધારાના પ્રકરણુમાં એક 

- પ્રતિપક્ષી “ની ગણુનામાં મૂકતા. આ આક્ષેપતો ઈશ્છારામે રદ્મ્રિ આશયે છે : 

. “ સ્ત્રોક્ળાવણી ગએવા ધોરણુ પર અપાવી જ્ેઈ એ કે 

જેથી આ દ્રેશની સ્ત્રીઓ, પુર્પ વગને ઉત્તમ પ્રકારે સહાયકારી 

થાય, સ્ત્રોકેળવણીતે પરિણામે તેઓના વિચાર એવા ન થવા 

ન્નેઈગ્એ કે યુરોપ અમેરિકામાં જેમ થાય છે તેમ સ્તીઓ સ્ત્રી 

તરીકેનું પોતાનું કર્તવ્ય ભૂલી જઈ પુરૂષો સાથે હરીફાઈ કરવાને 

ઉતરી પડે. સ્ત્રી પુર્ષ બતે પોતપોતાના માટે નિર્સાણુ થએલા 

પ્રોરણુ મુજ્બ પોતાના કાર્યો કરવાથી જગત જેટલું સુખી થાય 

છે તેટલું સુખી તે બીન્ન ફશાથી થઈ શકતું નથી.” * 

સ્ત્રી કેળવણી સંબધી 9ચ્છિરામના આ વિચારોમાં તથ્ય છે પરતુ 

ગયા ચાર ૬સકા દરાસિયાન જે પ્રકારતી સ્ત્રંકિળવણી પ્રત્યે “ ગુજરાતી ” 

- તાપસદી દર્શાવે છે તેનું પ્રમાણુ તો ખૂબ વધ્યું છે અતે હછી વષચે જશે 

- એમ સપણ ભાસે છે. બાળલ સામે એમણે હિંમતથી વિરોધ કરેલો અતે 

- એ દુષ્ટ રિવાજ આજે વણે અશે દૂર થવો છે. ખાળલસ્તા ગેરકાાયદા 

વર્ણુવતાં ઈચ્છારામ જણાવે છે કૈ લસના સસ્કારતી કશી સમજ ન આવે 

તેવી ઉંમરમાં બાળકરાને પરણાવા દેવાં એ મુદ્લ પસ૬ કરવાજ્નેગ નથી. 

' બાળલસથી બાળવિધવા થવાનાં જે દુ:ખ ઉપજવાતો સંભવ રહે છે તે 

એઇછો કરવા માટે પણુ લસની ઉંમર ખને તેટલી વધારવાની જરૂર છે. કાચી 

વચે સંસાર્‌ માંડવાના રિ્વાજથી પ્રશ્નનું અકલ્યાણુ થાય ને સ્ત્રી પુરુષના 
કહતે તુકશાન થઈ, સંતતિ પણુ નબળી થશે. ૯ 


“ ગુજરાતી “તું સમાજસુધારાનું કાર્ય તેની રાજજીય સેવા જેટલું 
* સગીન કે મહત્તનું નથી. “ ઝુજરાતી ” પહેલાં પ્રગટેલાં “ સત્ય પ્રકાશ ”, 


“-“રાસ્ત ગોક્તાર” વગેરે પત્રોએ એ દ્શિમાં ડીક કાર્ય એ અગાઉ ક્યું” 


ન 


« હતુ. વળી એકદરે એ પત્રોતી સરખામણીમાં “ ગુજરાતી “તું સસાર 





૮ અને ૯ ગુજરાતી, તા. ર-૭-૨૯૦૪ 


ગુજરાતી ૧૪૧. 


સુધારાનું કામ પ્રગતિશીલ કરતાં પ્રરહ્નક ગણાય. સમાજને ઘાનિ ફરે એવ 
કટવાતા સુધારા ઊર્ટે પશ્રિમીકરણુ સામે વિરોધ કરવા ઇચ્છારામ તત્પર 
રહેતા અને તેમ કરવામાં મિત્રો “કે સુર્બીએતો રોષ વહોરી લેતાં ડરતા 
નહે. મુબાધની સુધરાઇએ હિદુએનાં શખ ભઠ્ઠીમાં બાળવાતી માજતા 
સૂચવી ત્યારે ઈશ્છારામે તે સામે પોકાર ઉઠાવ્યો. એ નવીં દાહપ્રણાલિ 
ઈચ્છારમના મૃરૂખી અતે “ગુજરાતી” મત્રતા પોષક સર મંગળદાસ . 
નથ્થુભાઈને પસંદ હતી. તેએ સોનાપુરતી મુંબાઈની સ્મશાન સમિતિના 
પ્રમુખ હતા અતે તેમણે ભકટ્ટીદાહતી પહતિને ટેકા આપ્યો. સર મંગળદાસતો 
વિંરેધ કરતાં ઈશ્છારામતે કેગલું કટ થયું હશે જ, પરંછુ સંબંધ અવગ'ીં . 
તેમણે સુધરાઈની માજતા સામે લખવું ચાલુ ર્યું. મંગળદાસ ગુસ્સે થયા, 
પરતુ લોકમત ઇચ્છારામતી તરકેણુમાં હતો અતે અતે એ લેકમતને નમતું 
આપવાની ચુધરાઈને ફરજ પડી. હિંદુ જનતામાં “ ગુજરાતી”નું' માન વધ્યું. 
આજના સુધારક વગતો મે. ભાગ ધર્મતે, ખાસ કરી ધામિંક- 
ક્રિયાકાંડ (1ર પત્ાડ)તે, હસી કહાડે છે; સમાજમાં પ્રવર્તતી અાધુધી 
માટે ધર્મને-ધાર્મિંક માન્યતાએતે બહુધા જવાબદાર ગણે છે; અને 
ધર્મ ન્યાં લમી માણુસના મન પર પ્રજુત્વ ધરાવે છે ત્યાં લગી 
સપર્ણ સમાજસુધારે શક્ય નથી એમ માને છે. પરતુ ઈચ્છારામની એ 
માન્યતા નહોતી. ધર્મમાં સુધારાની આવશ્યક્તા તેમને સમજતી; પણુ તે 
કાર્ય ધર્મને વગોાવવાથી નહિ પણુ ધર્મનું સત્ય સ્વરેપ સમજવાયી પાર્‌ 
પૂડે છે, પરતુ ધર્મનું સત્ય સ્વરપ સમજવવામાં “ ગુજરાતી “એ વ્યાયક- 
ઘૂમભાવના કરતાં જેને સાંકરી રીતે “ સનાતન ધર્મ” કહેવામાં આવે છે 
તેતો પક્ષવાદ કયી છે અતે અસ્પૃશ્યતાનિવારણ જેવા સાયા માનવધમ તો 
વિરોધ ક્ષ છે. “ ગુજરાતી ” દ્રારા અતેક સંસ્કૃત પુસ્તકો અને રીકાએ 
પ્રસિદ્ થઈ છે અતે તેના ઉપર ચર્ચા વિવરણુ આદિ તેમાં આવ્યા કરૅ છે. 
વળી હિદુ ધર્મના ગૌણુ તે અવાન્તર પ્રશ્નોની ચર્ચા પણુ શાસ્ત્રીએ! 
“ ગુજરાતી ”માં કરતા રહે છે. સતાતની પહ્યવાદમાં વલ્લભ સગ્રદાય તરક 
તથા શ'કર્‌ વેદાન્ત તરફ ઝોંક વિશેષ રહુ છે. સર્વ “સનાતતી ” પશ્ચેનું 


ટ: . ૫૦૯૯-૧૪, .. ક 


“ક 1 


ય 


૧.૪૨ ગૂજરાતી પઞફારિત્વનો ઇતિહાસ 


“ ગુજરાતી ” વ્યાસપીઠ બન્યું છે, અને તેમને એકરાગી કરવામાં તેણે સરસ 
હિસ્સો આપ્યો છે. 


“ગુજરાતી “ના રાજકીય ગ્રચારકાર્ય જેમ ગૂજરાતી સાહિત્ય અને 
ગૂજરાતી ભાષાની તેણે “જવેલી સેવા પૂણુ આપણા વૃત્તવિવેચનમાં સદા 
સ્મરણીય રહેશે. “ ગુજરાતી “ના ઉગમ વેળાનાં ઘણાખરા ગૂજરાતી પત્રો 
પારસીઓનાં થતાં અને તેમાં ભાષાની શુદ્ધતા પ્રતો ધ્યાન અપાતુ નહિ. 
કાખરાજીનું “ રસ્ત ગોક્તાર 7 એમાં કાંઈક અપવાદરપ હતુ. “ ગજરાતી ”ના 
પહેલા અકમાં ભાષા ખૂબ અશહ્દ છે. એના ફરતાં _ “સ્વતંત્રતા “તા 
અ જ્માં ઈચ્છારામે વધારે સારી ભાપાગુદ્ધિ દાખવેલી. « ગુજરાતી *“તો 
પ્રથમ અક “ કયસરે હિન્દ ”ના છાપખાનામાં છપાએલો અને એ »ાપ- 
ખાતાની સાલિકી પારસી હાથમાં હોવાથી તેમાં ભાધાશુદ્ધિ પ્રત્યે ઝાઝું "યાન 
આપી શકાયું નહોતું એમ જણાય છે. બીન્ન અઝકમાં “ ગુજરાતી “ની 

ભાષા સારી તે શુદ્ધ ગણાય એવી આવી છે. પત્રની સ્થિરતા ને લોકપ્રિયતા 
વધતાં “ ગુજરાતી “એ ભાષાની દૃણિએ અનન્યસાધારણ્‌ વિકાસ દાખવ્યો છે. 


“ચ્છિરામ ઘણું સારું ગૂજરાતી લપખ્મતા. તેમની બાની વાચકના 
હદય પર મજબૂત છાપ પાડે તેવી હતી. સૌકેઈ સત્વર સમજી શકે તેવુ 
તળપદુ સાદૂ' અને સરળ_લખવાની તેમને ચીવટ, હતી. જ્નેડાહ્ષર્થી ભરેલા 
અઘરા સંસ્કૃત શબ્દે વાપરવાતો તેમને મોહ નહોતો. ૫” એનલું જ નહિ, 
તેવી બાની સામે તેમણે વિરોધ દર્શાવેલે. ગાંધીજની ગ્રેરણાથી છેલ્લા ત્રણુ 
દાયકામાં ગૂજરાતી ભાપાએ સરળતા, સુઘડતા અને સ્પષ્ટ્તાનો જે વળાંક 
લીધો છે તેની આગાડી આપ્તી હિમાયત ઈચ્છારામે ૧૮૮૦માં ફરી- હતીઃ 


“દરેક ભાષાની ખુખી તેની સાદાપમાં છે. ન્યારે શખ્દો 
નાના નાના “ સાદા? અતે સાધારણુ લોકો સમજી શકે એવા 





૬૦ અત્રે નોંધવું ન્નઇએ કે સૂરતી પ્રગટ થએલ “સવત ત્રતા સાં 


- ઈચ્છારામે જે ભાષા વાપરેલી તેમાં તેમણે સ'સ્ફત રાબ્દોનો ભારોભાર ઉપયોત 


, કરેલો ને પરિણામે તે સામાન્ય વાચકને સમન્નચ એવી નહોતી. 


શુજરાતી ૧૪૨- 


હાય ત્યારેજ ખરેખરી ખુખી માલમ પડે છે અતે બોલનાર 
અથવા લખનારતા વીચારેોતી અસર સાંભલનાર તથા વાંચનાર 
ઉપર બરાખર રીતે થઈ શકે છે. પણુ શકો કડણુ હોવાને લીધે 
અથવા નહીં સાંભલયા હોય તેવા હોવાને લીધે જઇએ તેવી 
અસર થતી નથી. સસ્કૃત ભાધાના સાહીતગારો મોરા ગજગજ્ના 
અતે અનણ્યા શખ્ક્ષે વાપરી એમ ધારતા હોય કે આમ 
વાપરવાથી તે ગુજરાતી ભાઘામાં દાખલ થઈ ગયા, તો તેમાં 
તેમતી ભૂલ છે. “૫૫ ક ને 


આ વિચારે સર્વમાન્ય થઈ કકે એવા છે; પરતુ એ છાપવામાં 
સતેડશીનતી અનેક જૂલ થએલી જણાય છે. ૧૮૮૪માં પોતાતી માલિષીનુ 
દ નરી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ” થતાં ઈચ્છારમે ભાષાશુટ્ટિ પરત્વે વધારે ચીવટ / 
રાખવા માંડી. “ ગુજરાતી પ્રિનિગ પ્રેસ ” પછી ૧૯૦૦માં મગનલાલ / 
કષ્ઠારદાસ મેંદી સાથે “ ગુજરાતી ગપ કાઉન્ડ્રી ” સ્થાપી _પણુ એ યોજના 
“વધારે સફળ કરવા ક્યે ઠારામના પુત્ર મણિલાલે વિશેઘ મહેનત લીધી દતી. 


ગૂજરાતી સાહિત્યને ઇચ્છારામે આપેલા અતે ગ્રશ્રોતી તોંધ કરવી 

અહીં અત્રસ્તુત છે, પરતુ પોતાના પત્ર દ્રારા તેમશે ગૂજરાતી સાહિત્યતી 

કરેલી સેવાને! ઉલ્લેખ કરવો જેઈએ. સાહિત્યને લગતા વિષયોની ચર્યા 

ઈચ્છિરામતા “ ઝજરાતી “માં સારી રીતે થતી. જૂતાં કયોઈ, સગોધત એ 

મુસ્તુફક ભેટ આપુ ડઝ વથી શર ઈ તે સિ પ રિમો 
નવો થીલે પાય્યો. _ઝનૈયાલાલ- _મુતશી _ / જેવા લેખદ્દાએ તતલકથાલેખનના _ 

શ્રીગગેશ “ ગુજરાતી ”માં માડેલા. “ ગુજરતી ” દ્દારા  એતિદાસિકે 


ક ન્* «પ -_ૂ ““- .-. 


નવલેકથાતું. ક્ષેત્ર કીક ખેકાયું જ. 


ડિ ગુજરતી ” પત્રદ્દારા ગૂજરાતી સાહિત્યતાં વિવિધ અભો વિકસ્યાં 
સમાં પ્રાસંગિક ને હળવા વિતોદતો નિર્દિશ કરવાની આવલ્યક્તા છે. 


અક“ કડકકકકક્્કઃ 
શરૃ ગુન્ટરાતી, તા. ૧૦-૧૦-૫૮૮૦ 





૧.૪૪ ગૂજરાતી પત્રકારત્વને ઈતિહાસ. 


“ ગુજરાતી “માંનો વિનોદ એક દરે શિષ્ટ પ્રકારનો છે. એમાં “ ભર કટોરા 
રગ” નામે “ખીઅલ ”તી હળવી કટારો ખૂબ લોકપ્રિય હતી. આ. 
“ખીાર્બલ ” તે ખરશેદઈ બમનજ ક્રામરાજ. “ ગુજરાતી ” સાપ્તાહિક 
સાથના એમનો સંખધ કેઠ ૧૮૯૮ થી ૧૯૨૦ સુધી-ખરરેદ્ઝના મરણુ 
પર્યત-ચાલુ રહો. ૫૨ _ 

ઈચ્છારાસ દેસાઇએ સાપ્તાહિક પત્રતે વિશિપ્ટ ધાટ આપ્યો અને. 
એ ઘાટતું એની પછીનાં લગભગ ખધાં ગૂજરાતી સાપ્તાહિકાએ અતુકરણ. 
ક્યું. પહેલું પાનું અગ્રેજનું, તે પછી તાન્ન સમાચાર એમ પહેલે! કર્મે. 
* બન્ને ફર્મ ગૂજરાતી અત્રલેખનો, ત્રીક્ત ફર્માની શરઆતમાં ચાલુ વાર્તા, 
તે પછી રમૂજ વિભાગ, તે ષછી વિશિષ્ટ લેખા, પછી ચર્ચાપત્ે!, વીણેલા. 
વર્તમાન અને સામાન્ય સમાચાર-આવી રચના આને પણુ ઘણાંખરરાં 
સાપ્તાહિકમાં જવામાં આવે છે. આ ઘાટની પહેલ કરનાર ઈચ્છારામ. 
આજે અગ્રે વિભાગ સાધ્તાહિકામાં દેખાતા નથી પણુ બીજી રીતે આ. 
ઘાટ ધણે અશે ચાલુ છે. 

એક આખી પસ્ચીસાં દરમિયાન “ ગુજરાતી ” સાપ્તાહિક ઠ્વારા. 
ઈચ્છારામ દેસાઈએ દેશની અને પરન્નની રાજદ્દાર |, સામાજિક અને. - 
સાહિત્યનાં ક્લેત્રામાં અનન્ય સેવા કરી ગૂજરાતી જૃત્તવિવેચનમાં નવા યુગનું” 
સડાણુ ડ્યુ. એમની એ સેવાની કદર કરવાની તક ગપ્રન્નને ૧૯૦૪માં' 
મળી. તે સમયમાં “ ગુજરાતી ”તો રજત મહોત્સવ શેડ ધરમશી મોરારજી 
ગોકળદાસના સુખાધના ચીના ખાગમાં ઉત્સાહભેર ઉજવાયો. એથી ઈચ્છારામતે 





્‌ ૨ર. “ખીરખલ” સખધાી સુપ્રસિદ્ધ હાસ્યલેખક “ સસ્તફકીરે ” લખ્યુ' છેં 


કેઃ “ભર ક્ટોસ રગ ”ની એમની હળવા લેખમાળા વાંચવા “ગુજરાતી 
[પત્રના ગ્રાહકો દર અઠવાડિયે ખડે પગે તૈયાર રહેતા અને એક પારસી કેટલુ” 

“સુદર, શદ્ધ ગુજરાતી લખે છે અને સમકાલિન ગ ભીર પ્રશ્નો પર કેવી વક હૃણિથી. 
કયાક્ષેા ફેકી શકે છે એ જેઈ લોકો વિસ્મચ પામતા ...... એમના જસાનામાં 
આરબલ હળવી ક્ટારોના ક્ષેત્રમાં તો લગભગ ખિનહરીક્‌ હતા. ” 


[ હિન્દુસતાન--પ્રન્તસિત્ર રજત મહોત્સવ અક (૧૯૩૮), પૃ. પ૩ અને ૧૨] 


ગુજરાતી ૧૪૫ 


ઘણું પ્રોત્સાહન મળ્યું; પરુ એ પછી એમતી તબિયત લથડી, તેમતા 
લખવાના કામમાં અંતરાય પડ્યો, છતાં પુત્રો મણિલાલ અને નગવરલાલ 
તથા પ્રાણુજવન શાસ્ત્રી વગેરેની સહાયથી એમણે અમગ્રલેખાદ્વિં કામ 
ચાલુ રાખ્યું. મણિલાલે એ સમયયી “ સિંદાવલોકન ”તા શીર્ષક હેઠળ 
પ્રાસંગિક વિષયો પર્‌ સક્ષિપ્ત ચર્ચા “ ગુજરાતી ”માં લખવી શરૂ કરી, તેણે 
વાચક્વ્ગનું ઠીક ષ્યાત ખેંચ્યું, પછી તો મણિલાલે “ગુજરાતી ”તુ 
ઘ્રણુંખરું કામ ઉપાડી લીધું અને હદયના દર્દતે કારણે ₹ચ્છારામ લગભગ 
નિભૃત્તિ બોગવવા લાગ્યા,૫૨ ૧૯૧૨ના ડિસેમ્બરની પાંચમીએ, ૫૮ વર્ષની 
વયે, તેએ અવસાન પામ્યા. 
પત્રકાર તરીકેનું છચ્છારામનું કાર્ય એમના સમયમાં બિનહરીફ 
હતું. એમતું ભૃત્તવિવેચન અવનવું, કુદરતી શકિતના પરિપાક રૂપ, દીધ - 
કે કિ સર્વગ્રાહી હતુ. ગૂજરાતી વત્તવિવેચનના ક્ષેત્રમાં નવા યુગનો 
આરભ કરનાર ઈચેછારામ સયરામ દેસાઈને પ્રથમ પ'ડ્તિતા પત્રકાર તરી 
ગૂજરાત સદા સ્નેહ અતે આદરયી સભારશે. 


ઈચ્છારામતા સ્થાને તેમના મોટા પુત્ર મણિલાલ “ ગુજરાતી ”ના 
નતત્રી થ્યા. [પિતાના હાથ નાચે એમને પત્રડારના કાર્યતો સારો અતુભવ 
મળ્યો હતો. ૧૪રછમાં અમદાવાદમાં મળેલી બીજ ગૂજરાતી પત્રકાર 
પરિદ્તે. પ્રમુખસ્યાર્તે એ વરાયા. ..હતા. તે પ્રસગતું એમનુ વ્યાખ્યાન 
પત્રકાર તરીકેની એમની લાયકાતની ઝાંખી કરાવે છે. 





13 “૯૦માં તેમની રાજકીય વિષષ્ા પરત્યની લેખપદ્દ્તિ સરકારને 
ગમી નહિ, તેધી તે વર્ષમાં પ્રેસ એકટ પાસ થતાં સરકારે ર્‌). ૨,૫૦૦ની 
નતથીનગીરી લીધી તેનો આઘાત તેમના હદય પર સખત યચેો; અને કોર્ટમાંથી 
આવતાં ઓફીસમાં જણાવ્યું કે મારું વર્તમાનપત્રકારનું' જવન હવે પૂરું થયુ- 
મારો ઉત્સાહ મરી ગમો છે. તે પછી તેમણે પત્રના લખાણુનું' કામ અન્ય 
વિશ્વાસુ “નોને સોપ્યું, અને કવચિત ક્વચિત લખતા, પણ નેખમદારી રિરે 
હોવાથી દરક વસતુ ઉપર ઘ્યાન રાખતા, 7 

[રવ ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેશાઈના સાક્ષરજવનની રૂપરેખા, પુ-૩૭] 


તિ 


૧૪૬ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વનેો ઇતિહાસ 


૧૯૨૪માં મણિલાલ પોતાનો ભાગ અને “ ગુજરાતી ” પત્ર લઈને 
પોતાના ભાઈ ઓથી છૂટા પડ્યા, પરતુ ત્યાર પછી એસની આર્થિક સ્થિતિ 
ઘણી નાજુક બનતાં ૧૯૩૦માં એમના નાના ભાઈએએ જહેર હરાજીમાં 
“ગુજરાતી 7 પત્ર ખરીઘું. મણિલાલતે તત્રીપદે એ અખબારતો છેલ્લે 
અક તા. ૧૫-૧૨-૧૯૨૯નતો બહાર પડેલે અતે ત્યાર પછીથી તે ટ્રક 
સૃદત ખધ રહ્યું. તા. ૯-૨-૧૪૩૦થી ઈચ્છારામ દ્દેસાધ્નિ ખીન્ન પુત્ર 
નટવરલાલના તંત્રીપદ્દે તે ફ્રી શરૃ થયું. 


“ ગુજરાતી “ની નીતિ વિષે નટવરલાલે આ ગ્રસંગે જણાવ્યું “કે 
રાજ્દ્ારી બાબતોમાં હરહંમેશ ગ્રજ્નપક્ષે “ ગુજરાતી 7 ખદ રહયું છે તેમ 
રહેશે. સ્વરાજપ્રાપ્તિના શકય માર્ગૌની લય્તને તેણે દ્લિથી ટેકા આપ્યો છે 
અને તેમ કરવામાં તેણે કોમી ભેદ્ભાવ રાખ્યો નથી. ભવિષ્યમાં પણ્‌ તે 
આ વલણુ રાખશે. હિંદુ-મુસ્લિમ એકયનું તે ચાહનાર છે, અને હિંદમાતાની 
ખે આંખરૂપ આ બે મોરી કેમના સહકાર-સહચારથી હિંદ સ્વરાજ્યતું લદ્ય 
સાધી શકશે, ગમે તેનું મંતવ્ય છે અતે રહેશે. ધર્મ વિષયક નીતિમાં નટવર- 
લાલને મતે હિદી રાષ્ટ્રીર સહાસભાએ માત્ર હિંદુઓના જ ધાર્સિક અને 
સામાજિક પ્રકરણોમાં માથું ખોસવા માંગ્યાથી, હિંદુ મહાસભા તેમ જ 
સનાતની હિંદુ જનસમૂહાો તેના વર્ચસ્વતે માન આપતા અટકયાં છે. 
* ગુજરાતી ” ધાર્મિક બાબતોની ચર્ચામાં સનાતન ધર્મ ના સિદ્ધાંતોતે અગ્રસ્થાન 
આપતું રહું છે તેમ આપરો. તેમજ સનાતન ધર્મના સિદ્ધાંતતે અવિરોધી 
તમામ કામોની બાબતમાં તેણે ઉદાત્ત વિચાર પ્રકટ કર્યા છે અને કરશે. ૫” 


આજનુ “ ગુજરાતી ” જૂનવાણી _દૃષ્ટિવાળા અને ધાર્મિક વ્ૃત્તિવાળા 
વાચકોનું વકીલે બનીને રેશું છે. ધર્મને લગતા અતે તેમાંય જૂનવટની 
હિમાયત કરનાર લેખો એમાં પ્રગટ થયા જ કરે છે અભ્યાસ અને સામર્થ્યની 
હછ્િએ એમાંના ઘણા લેખો રેહિયાળ. હોય છે. એક વેળા આગે ધપવાને 


ગજના કરનાર એ પત્રની નીતિ બહુ નરસ અતે સંમાલી સમાલીને_ કદમ 


સ. 


૧૪ ગુજરાતી, તા, ૯-૨-૨૯૩૦ 


શુજરાત્તી ૧૪૭ 


ભસ્ત્રાની થઈ ગએલી ન#ણાય છે. પરિણામે, આજના યુવાન વર્ગમાં તેતુ 
વાચન નામનું જ રહું છે. ગયા જમાતાના વાચદ્દામાં અતે સતાતનતી હિંદુઓમાં 
હજ ગના પ્રતે આકર્ષણ છે. એમાં આવતી સાહિત્યચર્ચા હ્છી ડીક લક્ષ 
ખેચે છે. પરતું નવાં હસ્તીમાં આવેલાં તે પગભર થએલાં દેનિકા અતે 
સાપ્રાહિદિની, સરખામણીમાં આજનું “ગુજ્ાતી” પાછળ પડ્યું છે. નવા 
જમાનાતો નવો ત્રવાહ એના લેખોમાં તેમ એના ઉઠાવમાં નજરે આવતો 
નથી, છતાં ગૂન્ટરાતી લૃત્તવિવેચનના વ્યાપક વિકાસ માટેની બ્સિકા તૈયાર 
કરવાનું માન એતે છે. એ કોઈ સગ્રદાય કે પંથતું વાજિત્ર બન્યું નથી, 
પૃણુ બધા વૈદ્કિ “ સતાતની” પશેતે સવાદસાધક એક સામાન્ય ભૂમિકા 
આપવાનું માત પણુ તેને ઘટે છે. આજે તે નિરપેક્ષ દષ્ધિએ તાં પ્રથમ 
કહ્ાતું સાપ્તાહિક નથી, પરંતુ ભૂતકાળમાં તેની નીતિ અતે તેની અસર 
“અવલે।કતાં તેણે મરાડી કેસરી જ્યું પદ ગૂજરાતમાં બોગવ્યું હું એ 
'નિવિંવાદ છે. 


દ 


૧૧: ગુજરાત મિત્ર, ગુજરાત દર્ષણુ ને દેશી મિત્ર 


ગયા જમાનામાં સરતની સમૃદ્ધિ શી હતી, રાજકારણમાં તેનું મહત્ત્વ 
"કટ્લું હતું વગેરે સુવિદ્તતિ છે. સૂરતના ઈ તિહાસના એ ઝળકતાં પ્રકરણ છે. 
એ પછીની ઓગણીસમી સદીના પાછલા ચરણુની એતી તવારીખમાં સર્તના. 
વૃત્તપત્રોનુ-ખાસ કરીને “ગજરાત મિત્ર” અને “દેશી મિત્ર ”નું સ્થાન. 
અગયવનું છે. આ ખે અખખારોએ અને ખાસ કરીને “ગુજરાત સિને ' 
વ્રણા જગ્‌ ખેલ્યા છે, પ્રજ્નલાભાર્થે અનેક વિટખણા અતુભવી છે અને 
લોકકલ્યાણુ અથે સારું રચનાત્મક કાર્ય કર્યું કે. 


સર્તે ગૂજરાતતે આપેલા સપૃતોમાં દીનશા અરદેશર તાલેયારખાનનુ” 
નામ ગણુવું જેઈએ. પ્રમાણિક અને નીડર પત્રકાર કેવો હોય તે એમણે 
પોતાના ઉત્તમ કાર્યથી સારી રીતે બતાવ્યું અને એ માટે સમત્ર હિદે 
તેમની ગ્રશસા કરી છે. તા. ૧૩-૯-૧૮૬૩ને દિને. એમણે “ સુરત મિત્ર ” 
નામે ૬ર_રવિવારે બહાર પડવું સાપ્તાહિક શરૂ કયું. નામે પરથી લોગે”છે 
"જ સરતને લગતા સમાચાર અને એ શહેરને *લગતા પ્રશ્નો એમાં ચચ વાને. 
ઈરાદો રખાયો હશે: પરંતુ એ પત્રને સારો ટેકો મળતાં તા..૧૧-૯-૧૮૬૫૪થી. 
_કીનશાએ પોતાના, પત્રનું. નામ ફેરવી “ ગુજરાત સિત્ર ” રાખ્યું અને સરત 
અહારતના પ્રશ્નોને પણુ તેમાં સ્થાન આપ્યુ. 


દીનશા તાલેયારખાન વિઠ્દાન હતા, તેમજ જુદાં જુદાં ક્ષેત્રમાં કાર્ય 
કર્યાથી દુનિયાદારીના અનુભવી હતા. સરતના વીર કોટવાળ અરદેશર 
અહાદુરના એ વશજ હતા અને તેમની માકક કોઈ સ્થળે ગેરરીતિ, અન્યાય. 
“જ આપખુદી ચાલતી ન્નણૂતાં જ એ ગરમ થઈ જતા અતે તે દૂર કરાવવાઃ 


ચુજરાત મિત, ગુજરાત દપણ ને દેશી મિત્ર ૧૪૯- 


ત્રેયાસ કરતા. એ કાર્યમાં ગમે તેવા મોટા માણુસતી પરવા કરતા નહિ. 


અગ્રેજ આઓ્ધેદારે અતે દેર! રાજા એની આપખુદી અતે નિર્માલ્યતા સામે 
ગજવામાં એમણે બાકી નહોતું રાખ્યું. 


“ ગુજરાત મિત્ર ”તી સ્થાપના વેળા સરતના કલેકટર તરીકે રી. સી. 
હોપ હતા. એમના વડીવટતી સખ્ખત ટીકા દીનશા તાલેયાર્ખાતે કરેલી. 
પત્રમાં અગ્રેછ અતે ગૂજરાતી બે વિભાગો આવતા, તેથી અગ્રેજી ટીકા 
અગ્રેજ અમલદારાના ધ્યાન બહાર રહેતી નહિ. દીનશા કડક રીક! કરતા 
પણુ એવી ખૂખીથી લપખ્મતા કે કાયદાતી ચુંગાલમાં ન અવાય. તેમની 
વિઠત્તા તથા ખાનદાની માટે પ્રન્નને આદર હતો અતે તેમના 
લખાણોનું પણુ સારું વજન પડતું. દીનશા વિશે “ કલકત્તા સ્વ્યિ “ના 
“તંત્રી ડબલ્યુ. એમ. ડિગીએ પ્રશ'સાત્મક ઉલ્લેખ કર્યો છે : 

“,..... ૪ 11110ઉ300811£૬₹ 07 616 ળંછળલ” આછા ]0૫ળતાઇ 
નડ 1 $1॥0 69 10 06 €૫0જ્હતે 11 લાહ, 110 બં ઉલ ૪૯૫૧400100 
૩40615 લાડ, 101:00૯6%, ૯૫11010 1010 ઘા લોહા કદાાતે0ભંઉઇ ઉર 
1108118108 ૦ 100[01500ઘ110% 1૦ 101106 )'0[0101860 145 00010 10ઘ60 
&9 ॥ાઠા'કિં0છુ 900 1લ્ય0ઇ ૪0131) [8[013, 71%. 2/૮ 7078677 4૮7" ટ 
જાઈ ઉઊ€ 11010 503100 *ં, માલે 772 6/0૮ ૪/૪૪ 100 
12119]॥ ક41'તેલડાં1', શ5 ઇ0€ €00ઉપણં013 1૯૩૯૯19819. 41 ઉ ૦૬102 ત3[109 
& 00106013 110 14 લ પાછા ૧0[080છુ 3૦ કિ પડ ઇલ વ્ૉૉદ૦ન કો 
ઇળંપાણળડ  1€ €૦10૯ાાટલે ” ૧ 

દીનશા તાલેયાસ્ખાનતી સૌથી યાદગાર લડત તો હિંદના દેશી રાજ્વ્યો 
-ખાસ કરીને તે સમયના વડોદરાનરેશ મલ્હારરાવ ગાયકવાડ-સામેં હતી. 
ગમલ્હાર્રાવની રાજનીતિ સામે તેમણે હિંમતથી લખ્યું તેથી ભારે સનસનાટી 
થઈ. તે પ્રત્યે ધ્યાત આપવાની લોર્ડ તોર્થયુકતી સરકારતે કરજ પડી. 
મલ્હારરાવની ઈતિહાસમશદ્ટર તપાસ અતે અતે ફરજિયાત ગાદીત્યાગની 
વાત તો સૌને સુવિક્તિ છે. 


૧૫૦ ' ગૂજરાતી પવડારિત્વનેદ ઇતિહાસ્ડ 


સાત દસકા પહેલાં દેશી રાન્નએનાં નામ દઈ જ્નહેરમાં તેમતી ખામી 
દખાડનાર અને તેમતે સલાહ આપનાર “ ગુજરાત મિત્ર “ના તત્રી અવશ્ય. 
નીડર હશે. ગએ નીડરતાતી “ધ બોમ્ખે રિવ્યૂ ”એ પ્રશસા કરી છે : 
“ 45 & 10૫ લઇ 11. »11051. કડ 001૯ 1101110130 8011160,, 
& 1186 ડઘ0€ ઘઉ 1381ગપઇછુ 1110301? ૪૯1૪ ૫10000૫181 પ્રા પ૦ પ10'&-- 
86110010 લંદ્રડડ; ૫71105૯ તૉ ૯પ 18 “101 & પાઉ લ્લ [૦૦૩1૦ વીંલ પાલેકા 
101760 111131'110 1"811101' 1180 101 ૦ર? ઇ] ૦1 00 3૪7૯ 7 850310 
111661'(€1'૦100.' ક). 19115૩ ૩001315૯ 0 પાહા €%008૫1'૦ ૦4 
ઈલ 181706 હદઇલ્ડ 0 354010, 10181811[01'0, 1458011 181%, દતે ૦૪૦ 
45 ”0ઉદ, હડ 1€501ઇલલે 11 100018 [0000116 ૪૦૦૯, કાલે 1113 છા1ઇ ॥'47' 
શૉળટ્ટ-દતેલ્વ ધળડાડી 800 લાગ ૦તૈેતેડ 1૩ 10 11501. 11000800 ૦ 
16 1001 ૬થ111॥ા 10 [005503503...... 11૦ 18117 12001 01 છ ]00111%- 
પ્રંડૉ$ બ 1૯39611 લક 110 18 ડક 1060101 118 ]0€180061'11060 ઘપલે 
૯08101; 10૫૪ 1|1€€ 18300 001 30100 08011તા ॥ઘપ૪૯ 0001 ફાંડ 
800 1પ 110 તૈશ્ઝક 0 0107 છર)'૩ છલ ૪ ાપેડિઉ૦ ઉ, ” ૨ 
સન ૧૮૪રના અરસામાં “ ગુજરાત મિત્ર “ના ચારસો ગ્રાહક હતા. 
એના લવાજમ આદિની વીગત પત્રને મથાળે આવતી : 
“વરસ કના અગાઊયી ૨ ૬]. વરસ આખર થયા 
પછી રૂ વજુ], દેશાવરવાળાએ પાશેયી ટપાલ સાથે 
૩ ૭-૧૦-૦ અતે છુટક અક એકના ચાર આના પ આવરે. 
આ પત્ર સાથે છૂટાં હેન્ડબીલો વેહેચવાની ફ્રી રૂ. ૫) લીધામાં 
આવશે.” ન 
૧૮૭૦માં દીનશા તાલેયારખાને નાદુરસ્ત તબિયતને કારણે “ ગુજરાત 
મિત્ર” સ'છારામ ઘેલાભાઈ, જીકાભાઈ પર્ભુદાસ વગેરે ચૌદ જણુની બનેલી. 
કપ્તીતે વેચી નાખ્યું પણુ લેખક તરીકેનો સબધ ૧૯૦૦ સુધી ચાલુ રાખ્યો. 


હવે મખછારામ ધેલાભાઈ એ “ ગુજરાત મિત્ર ”માં લખવા માંડ્યું. એ 
કતારગામની શાળામાં મહેતા તરીકે સરકારી નોકરી કરતા. કેળવણી 


જુ 11106 3011045 1દેર₹ઇ1€3૪, 18-10-1879. 





ગુજરાત શ્વિત્ર, ગુજરાત દર્ષણ ને દેશી મિત જ્યવ. 


ખાતાના વડા 31૦ બૂલરને મછારામતા વિરોધીઓએ એવું સમન્નવયું શકે 
મારામ કામ પર અગાઉ ન્તયું ધાત આપતા નથી અને વર્તમાનપત્રે!માં 
લખાણા કરે છે. એજ અરસામાં કેળવણી ખાતા સબધી એક લેખ 
“ ગુજરાત મિત્ર ”માં પ્રગટ થયો અતે તેમાં થએલી રીકા વાંચી ડોન જકર 
મછારામ પર્‌ ગુસ્સે થયા. એમણે મહેતાછતી બદલી કતારગામથી માંડવી 
તાલુકા શાળામાં કરી અને તેમનો પગાર રા. ૨૭થી ઘગડરી રા. રનનો 
કર્યો, સ્વમાતશીલ મજારાસે ૧૮૪રના ન્નતેવારીમાં રાજીનામું આપ્યું. 
ગુજરાતમિત્ર ઓદ્િ અતે સરત વિકટેસ્યિા ગ્રેસના મેતેજર તર્રદ માસિક 
ર્‌. ૩ળુતા પગારે એ નિમાયા. ભાગીદારોના ગેરો વેચાણુ રાખી ૧૮૭૭યી 
એ પ્રેસ અતે વર્તમાનપત્ર બન્નેના માલિક થયા, પરતુ પછી ષોતાના 
સહયારી કીકાભાઈ નો પણુ તેમાં અર્વાઅર્ધ ભાગ કર્યો.૨ 
જીકાભઇઈ “ ગુજરાત મિત્ર”તા તત્રી તરરીકે ચાજ ક ક બન્નેએ 
સાથે મળીને પ્રન્તસેવા માટે સતત પ્રયત્ન કર્યા. પ્રજાતી મુશ્ક્લીઓતો ચિતાર 
આયી તેની યોગ્ય માગણી સ્વીકારવા એ પત્ર સરકાર અતે સુધરાઈ તે 
આપ્રહ કરતું. પ્રજતી ફરિયાદ અને જરરિયાત તે વિસ્તારથી સમજાવતું, 
પ્રનનહક માટે લડતાં “ગુજરાત મિત્ર ” એક વેળા મોટી મૃશકેલીમાં 
આવી પડયું. ૧૮૭૮માં ચુધરાઇએ કરમાં વધારે ફરવા વિચાર કર્ય ત્યારે 
“ ગુન્ટરાત મિત્રે” તે સામે સખત વિરોધ કર્યો. એ ૦૮ સમયે લાયસન્સ ટેક્ષ, 
મીઠાવેરા આદિતે લીધે પ્રજામાં અસંતોષ ફેલાયો હતો. એધ્િલમાં સરતમાં 
અપૂર્વ હડતાળ પટી. ગે હડતાળ તોડવાના સત્તાવાળાના પ્રયાસ નિષ્કળ 
* ગયા. શહેરમાં હુલ્લડ ફાટી નતીકળ્કું અને અગ્રેજ્ને પર હુમલા થયા. આ 
કાર્યમાં “ સ્વત-ત્રતા ”, “ ગન્‍્ટ્રાત મિત્ર ” અને “ દેશી મિત્ર ”ના સ ચાલકાનો 
હાથ હોવાનો પોલિસને વહેમ ગયો. તા. ૧૧મી મેએ મારામ, કીકાભાર્ઈ 
વગેરેતી ધરપકડ થઈ મુકદ્દમો ચલાવવાતે હાદકાર્ટના જજેએ એ. ડી. 
પૌલતને નીમ્યા. ક્રિરાઝશા મહેતા અતે ગીલ બેટિસ્ટિરા આ યાદગાર 


૩ રા, સા. મછારામ વેલાભાઈતું જન્મચરિત્ર (1૮૯૦), પૂ. ૩૩ 


૧૫૨ 


ચૂજરાતી પગકારિત્વને! ઇતિહાસ 


“ સૂરત રયટ કેસ “માં આરોપીઓ તરફથી લડેલા. તા. ર૩ સપ્ટેમ્બરે 
પોલને સવે આરોપીઓને નિર્દોષ ન્નહેરે કરી છોડી મૂકયા. એ પત્રો અને 
તેના કાર્યવાહકોતે માથેથી આમ વિષત્તિતી વાદળી વીખેરાઈ ગઈ આ 
યાદગાર સુકદ્દમાને અગે એ પત્રોને પ્યૂબ પ્રર્સિદિ મળી અતે પ્રજ્નમાં તે 
વિશેષ લોકપ્રિય થયાં. “ ગુજરાત મિત્રે ” દેશી રાજવીએ ની પ્રસગે॥ચિત 
ટીકા કરવી પણુ ચાલુ રાખી. એક વખત પોર્બદરના સહારાણાના 


સદ્દાચાર્‌ વિશે લખતાં તેણે જણાવ્યુ 'ે : 


ક 


“રાજ્સમૃદ્ધી ૭તાં પરતારીએ પાછળ કુતરાંનો અવતાર 
ભોગવતો નથી શએ તેનામાં ઉત્તમ ગુણુ છે.....-તેને લાજ્મ છે 


કે તેણે લોભ જેવા દુરગુણુને પણુ એકદમ છોડી દેવો જેઈ એ. 


જો એ દુરગુણુને છોડી દેવામાં આવે તો તેની પ્રજ્નને હાલમાં 
જેટલે અકારો થઈ પઠક્યો છે તેટલો જ પ્યારો થઈ પડે એમાં 
કાંઈ જ શક નથી.” ૪ 


ગેક બીજે પ્રસગે “રશી રાજન રીતભાત કેમ અને ક્યારે 


શીખશે ? 


” એ શીર્ષક હેઠળ દેશી રાન્નઓતી રીતભાત માટે ટીકા કરેલી : 

“તેઓ બરાબર ભણે નહી, કેળવણી પામેલા 
માણુસોની સેખતમાં ફરે નહિ, ઘરમાંથી બાહાર નીકળે 
નહી. જનાનામાં ને જનાનામાં ખેસી રહે, અષ્રીણુ કે કસુંબો 
લેવાની ટેવ હોય તેથી આંખમાંથી કેકફ્નું ધેન તો ન્નય જ શેતું, 
કારભારી અભણુ ને વગસગથી કારભારીપણું પામેલા એવી ' 
સ્થીતીમાં તેએ યશ . શેના પામે ? ખરી વાત છે કે તેઓ 
જનાનામાં રહી જનાનાની રીતભાતમાં આપણા કરતાં મુરાળા થતાં 
હશે પણુ તેથી કાંઈ બાહારની રીતભાત આવડી કહેવાય નહી.”૫ 


મજારામે ત્રેવીસ વર્ષ સુધી “ ગુજરાત મિત્ર “તું સંચાલન ક્યુ 


ગ્રજરાતમિત્ર, તા- (૦-૬૧-૨૮૭૫ 
ગુજરાત મિત્ર, તા. ૨૬-૬-૬૮૭૫ 


ગુજરાત મિત્ર, ચુજરાત દર્ષ શણ ને દેશી મિત ૧૫૩ 


અતે તેતે મકમ પાયા પર્‌ મૃકયું. ૧૮૯૩માં તેમણે એ પત્ર હોરમસજછ 
કૂરદુનજી ડૉકટરને વેચ્યું' પરંતુ હોરમસજ ખીજે જ વર્ષે અવસાન પામ્યા. 
ત્યારથી તે ૧૯૧૦ સુધી એ અખબાર હોર્મસજી જમશેદજી સેક્ેટરીના 
-અખત્યારમાં ગ્યું. સન ૧૯૦૭માં તેમના અવસાન પછી ચુનીલાલ શાહ અતે 
-શાવકશા ખસુખાંએ હોરમસજી સેકેટરીના વારસેોની વતી તે ચલાવ્યું હતું. 


હોરમસઇ સેક્રેટરીએે તા. ૧-૪-૧૮૮૮થી જેકીશનદાસ લલ્લુભાઈ 
'અદ્ાવાળા અતે હરિલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવની મદદ લઈ “ ગુજરાત દર્પણુ ” 
નામતું અઠવાડિયામાં ખે વેળા પ્રસિદ્ધ થતું પત્ર રારૂ કરેજું અતે છ વર્ષ 
“ચલાવ્યા પછી, “ ગુજરાત મિત્ર ” ખરીદી તેતી સાથે તા. ૧૯-૮-૧૮૯૪થી 
તેતે જેડી દીધુ' અતે ત્યારથી તે “ગુજરાત મિત્ર અને ગુજરાત દપણુ ”તે 
ન્નામે બહાર પડવા લાગ્યું. આજે પણુ એ એ જ નામે પ્રસિદ્દ થાય છે. 


“ ગુજરાત દર્ષપણુ “તી સેવામાં એક, ખાસ ઉલ્લેખપાત્ર છે. ચરત 
"સુધરાઈ અતે લોકલ ખબોગમાં થતાં કામ પ્રત્યે એ પત્ર ખૂબ લહ્ન આપતુ 
અને તેની સભાઓમાં થતી ચર્ચાતો વીગતવાર અહેવાલ આપતું. એ 
“અહેવાલ એવી રીતે લખાતો કે પ્રન્ન તે વાંચવાને તલપાપડ રહેતી. એ 
વાચનતે લીધે એ સંસ્થાએ અતે. તેના કામકાજમાં પ્રજનતો રસ, વધ્યો. 
જતા સ ચાલકો સ્થાનિક સ્વરાજ્યના પ્રશ્નોમાં ઊંકો રસ લેતા અતે સુધરાઇના 
માર્ગમાં કાંઈ ગૂંચ આવતી તો ઉપાય પણુ ચ્રચવતા. કલેકટર જ સુધરાઈના 
ગ્રમુમ રહે તે સામે તેણું લડત ચલાવેલી. ૨૮૮૯માં મત આપવાતો 
“અધિકાર વિસ્તૃત થવા છતાં ક્લેકટર જ ઓહદ્દાતી રગે સુધરાઈના પ્રમુખ 
તરીકે ચાલુ રહેલા. ” 


સ્થાનિક સ્વરા# ઉપરાંત પ્રક્નજવનનાં બીન્નન અગો ઉપર પણુ 
-એ નજર રાખતું. ૧૮૮૮ પછી સર્તની પ્રજ્નમાં જે ન્ગગૃતિ આવી અને 
જેને પરિણામે નવી નવી સંસ્થાએ સ્થપાઈ તેતે પ્રોત્સાહન આપવા રાહેરતા 
આગેવાન વૃત્તપત્ર તરીકે “ ગુજરાત મિત્રે” સારો કાળા આપ્યો છે. તેણે 
-યાતજત, પક્ષ, ધર્મના બેદ્ભાવ વગર સેવા કરીં છે. 


૧-૫૪ . ગ.ગૂજરાતી પતકારિત્વનેો ઇતિહાસઃ 


દેશી શનય અને સરકાર સાથે “ગુજરાત મિત્ર “ની અથડામણતો 
એક પ્રસંગ તોંધ-યોગ્ય છે. ૧૮૮૨માં ખભાતમાં થએલા બખેડા વેળા 
ખૂ'ભાતના મુખ્ય અમલદ્યરો તરીકે શામરાવ નારાયણુ લાડ અને દામોદરદાસ. 
હરિદાસ છતા. રાજ્યના કેટલાક વિલ્નસતોપી કારભારીએગએ પ્રજ્નને એ 
અસલદ્યરો સામે ઉશ્કેરી તેમને ખ ભાત પાસેના ગાયકવાડી ગામ કાણીસામાં 
હિનરત કરાવી. ખંભાતમાં મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ. દામોદરદાસ 
હરેદાસે મષારામને "ખાસ "ભાત તેડ્યા. મછારમે બધા કાગળા ન્ેઈ 
“ગુજરાત મિત્ર “માં નવ કટારનો લાખો લેખ લખ્યો. 

દરમિયાન, પોતાના સાળાની. સલાહ માની નવાખે શામરાવ વગેરેને 
રજા આપી, ને સાળાને કારભારી તીમ્યો. આ આખા પ્રકરણુની તપાસ 
કરવા અગ્રેન સરકારે સ્પ્રાઈ સાહેબની નિમણૂક કરી. તેતું નિવેદન શામરાવ 
વગેરેની વિરુદ્ધ ગયું ને સરકારી ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ થયું. “ ગુજરાત મિત્ર ”માં 
સછારામે લખેલા અહેવાલથી એ તદ્દન વિરૃદ્ધ હતું તેથી બીન્ન પત્રો. 
“ગુજરાત મિત્ર” પર્‌ તૂટી પથ્યાં તે એની પ્રતિષ્ઠા ન્તેપ્પમમાઈ. 

શામરાવે કેટલાક દસ્તાવેજ સરકાર સમક્ષ રજ કર્યા ને પોતાતી. 
નિર્લ્વષતાની ખાતરી કરી આપી. ગેઝેટનું આગલું નિવેદન પાછું ખેચી 
સરકારે નવું નિવેદન કું. “ ગુજરાત મિત્ર “માંના લેખમાંની હકીકતનું આમાં. 
સમથન હતું. “ ગુજરાત મિત્ર ”તો આ વિજય હતો. 

ઉત્તમરામ ઉમેદરામ રેશમવાળા ૧૮૯૮થી ઉપત ત્રી તરીકે કાર્ય 
કરતા. તેમણે ૧૯૨૦માં “ગુજરાત મિત્ર અને ગુજરાત દર્પણુ ” ખરીદી 
લીધું. ૧૯૨૩માં એમણે બહાર પાડેલો “ ગુજરાત મિત્ર હીરક મહોત્સવ 
અક” પત્રકાર તરીકેતી તેમતી કુશળતાતેો સારે ખ્યાલ આપે છે. ૧5૨૯માં. 
એમતું અવસાન થતાં એમના પુત્ર ચપક્લાલ રેશમવાળા તત્રી થયા. 
તા. ૨૯-૧૧-૧૯૩૬યી એમણે એ પત્રની દ્ષેનેક આશૃત્તિ પણુ મહાર 
પાડવા માંડી. ૧૯૩૭માં એ અવસાન પામ્યા અને હવે એમના ભાઈ 
પ્રવીણુકાન્ત રેશમવાળા તંત્રી છે. 


ગુજરાત મિત્ર, ગુજરાત દપણ ને દેશી મિત્ર ૧૫૫.- 


પ્રજાના હિતાથે' “ ગુજરાત મિત્ર અતે ગુજરાત દપણુ ” કવી રીતે 
લડતું તેનો ખ્યાલ ઉપરની વીગતો પરથી મળી રહે છે. તેતી રાજકીય 
નીતિ માટે એટલું કડી શકાય કે એ પત્ર કાઈ એક પક્ષનું વાજ્ત્રિ બનું 
નથી. સરકારને પપાળતું હાય એવી એતે વિગે વચ્ચે હાપ પડેલી પરતુ 
વે તો એતી નીતિ પ્રગતિશીલ લાગે છે. એના સંચાલકોએ ૧૪૨૩માં 
જણાવેલું “ક : 

“ “પેત્ર' સ્વતત્રતાતે માટે લચ્ત કરે છે, છતાં કાઈ 
પણુ પહ્ઞતે ખાસ પેતતાતો માની તે પક્ષ ગમે તેવા માર્ગે. જય 
છતાં તેતે # ટેકા આપવાનું નર્યું” કામ કરતું નથી, પરન્તુ 
હમેશાં નિધ્પહ્ય5યાતપણૅ પોતાનો અભિમ્રાય જહેર કરીને પોતાને 
યોગ્ય લાગતી પત્રનીતિ ચાલુ રાખે છે. ” * 

તથાપિ, થોડોક વખત આ ઘૃત્તપત્ર તિર્છવ થઈ ગએલું, પણુ 
હાલમાં એ કરી આગળ આવ્યુ છે. તેતી ગોઠવણુ, લખાવટ, વિવયવેવિષ્ય 
વગેરેમાં તેણે સારી પ્રગતિ કરી છે. 

દેશી મિત્ર 

* દેશી મિત્ર ” સબધી ઉપર નિર્દેશ થયે છે. “ ગુજરાત મિત્ર ” સાથે 
રહીને એણે કાર્ય કયું છે, બન્ને સાલે સાથે મશદ્દર “ સરત રાયટ કસ ”માં 
લડ્યા હતા, બન્નેના શરઃ્આતના માલિક્રા પણુ એક જે હતા, એ વગેરંતે 
લઈ “રશી મિત્ર ”તે લગતી વીંગત આ જ પ્રકરણમાં સમાવવી યેગ્ય લેખાશે. 

મારામ ઘેલાભાઈ કેળવણી 'ાતાતી સરકારી નોકરી છોડીને 
છાપખાનાના ક્ષેત્રમાં દાખલ થયા; પરતુ એધી એમને આથિક રીતે સહન . 
કરતું પડયું અતે એ સ્થિતિ સધ્ાર્વા ૧૮૭૩ના મે. માસમાં સામાત્ય જનને 
સ આવે શતં હળવું વાચન આપતું એછા લવાજમતુ એક સાપ્તાહિક 


“ૂ----“-- “્્ટન્ન્ન્ન્-- 


કીકાભાઈ પર્લુદાસની ભાગીદરીથી પ્રગટ કરવા ઠરાવ્યું. તેતું લવાજમ 


૬ ગુજરાત મિત્ર હીરક મહેાત્સવ અંક, પૃ. ૪? 


“પડ ગૂજરાતી પષકારિત્વનો! ઇતિહાસ 


-એક રૃપિયો રાખ્યું. જૂનમાં પ્રથમ અ'ક બહાર પડયો. એ અકતું કદ 
માત્ર એક કાગળનું હતુ, એછી કિંમત અતે રમૂજી લેંખોને લીધે તે 
ક્ષોકપ્રિય થ્યું. પાછળથી લવાજમ રૃપિયો દ્વોઢ ક્યું” તે પૃષ્ડસખ્યા વધારી. 
૧૮૮૯માં મ'ારામે એનું ત'ત્રીસ્થાન પોતાના પુત્ર નગીનદાસને સૉપ્યું. 

“ દશા સિત્ર ” ખાસ કરીને રમૂજી તાચનત આપવા માટે શરૂ થએલું, 
પરંતુ તેમાં જે પ્રકારની રમૂજ આવતી તે આજના શિજ સમાજને પસદ 
“આવે એવી નથી. એ રમૂજ ગ્રામ્ય હતી. પ્રગટ થતાં જ્નેડકણાં અને ટૂચકાએ 
લહેરી સરતીએ તે આતદ આપેલો. તત્રીએ રચેલા રાણીના આગના ગરબા 
પર્‌ એ અખબારના વાચકો દીદા થઈ ગયેલા અને સરતમાં સ્થળે સ્થળે- 
“આજે ખોલપટનાં કેટલાંક ગાયન ગલીએ ગલીએ ગવાય છે એમ-લેકેો લલકારતા : 


“ રની વિક્ટોરિયાનો બાગ, યાંરા નેવાતો છે લાગ 

ચુર્વે આવી ઇસ્પીટાલ, પશ્ચિમે તાપીનો કીનાર” 
એમાં ખબરો પણુ રમૂછ શૈલીમાં જ અપાતી. મહારાણી 
'વિક્ટારિયાના પુત્ર, તે વેળાના પાગ્વીકુવર, હિંદ્ધી વિલાયત પાછા ફર્યા તે 

*સમાચાર્‌ “ દેશીમિત્રે ” પોતા તરફની ટીકા સાથે આમ આપેલા : 
“ક્ષે તારો ખેટો લે--મહારાણી વીક્ટોરીઆ, લે તારે 


પાટવીકુંવર લે, પગથી તે માથા લગણુ તપાશી લે ! વળી નને 
તોલ કરીને મોકલ્યો હોય તો તોળી લે કે હીદુસ્થાને એને કઈ 
શુકવ્યો છે કે તાજે કીધો છે ! લે, હીંદુસ્થાનને તેં જે એક 
અમુલ્ય યાપણુ સૉંપી હતી તે તપાશી લે ! અતે પ્રથમ 
હીંદુસ્થાનનો અવીશ્રાસ કરીને તારા પાટવીકુવરતે અત્રે આવતાં 
અટકાવતી છતી તેતો છવે પશ્ચાતાપ કર્‌ ! કયાં ગયો રે પેલે 
મુંબાઈ ગેજટવાળા ! લાવ તેને દેશી મીત્રતી હજુરમાં-તેના ખે કાન 
વચે તેનું માચુ' કરવામાં આવે ! વારે વારે બકતો હતો, ઘડી- 
ઘડીએ લવારો ફરતો હતો, જે હીંદુસ્થાનના લેક્ઠા તો બએેવકા છે, 


૭ સાઠીના સાહવ્યનું દિગ્ટર્રાન (૨૯૧૨), પૂ. ૨૯૩ 


ગુજરાત મિ, ગુજરાત દર્ષણ ને દેરી મિત્ર ૧૫૭ 


પણુ હીંદુસ્થાનના લેદ બેવફા તથી પણ્‌ દીંદુસ્થાતના લેકાતી 
સામા તે પોતે જ બેવફા ઠરી ચુકયો છે. હીંદુસ્થાને હવે પછીના 
પોતાના પાદશાહ થનારતે કેશલાં ગાડાં માત આપ્યું તેનો હીસાળ 
ગણુ, અને પછી નાકલીશેરટી તાણીને કછુલ કર કે છુ જૃથ્યો ! 
મને જ્વા દ્વે! મતે માફ કરો ! હવે હુ ગવું ખોટું લખાણ. 
નહીં કરં! એ રતે કુલ કર નહીં તો પછી ઉપરથી બે. 
લપડાક્રા પડશે ! નાહક હીંદુસ્થાનને ફ્જેત કરતો તે જ તું ક? 
હવે તારી કેવી પી થઈ! બેલે રે છોકરાએ પીદઈઈ ! 7 ૧ 
રમ શૈલીમાં સમાચાર આપવાની તીતિને “ દેશી મિત્ર ” એવું 
ચુસ્તપણે વળમી રહેલું કે અકસ્માત, આગ, ખૂત, રોગચાળા વગેરેતે લગતા 
કરુણુ સમાચાર પણુ તે એ જ રીતે આપતું. તે સમયે એ વાંચવામાં પ્રન્નતેં 
રસ પડ્યો હોય પરતુ આજે એ લખાણુ કૃત્રિમ લાગે છે, અને લખનાર જ 
હાસ્યપાત્ર લાગે છે. જૂન ૧૮૭૬માં ગોલવડમાં જાલેરા કારી નીકળતાં ત્રણ 
ચાર દિવસમાં સપ્યાબંધ આસામી સપડાઇ ગયા તે કરુણ વતમાન 
*રૃશી મિત્ર ” આમ આપે છે 
“જુલમ ! જુલમ ! જુલમ ! પરમેલરતો જીલ ! પરવર- 
દેગારતો જુલમ ! ખોદાતાલાનો શુલમ અલ્લામીઆનતો જુલમ 1. 
અને અગરેજમાં ખોલીએ તો માઈ ગોડતો જીલમ ! આવો જુલમ . 
એક નાના ગામમાં થયો છે! વડેદરા રેલ્વેની નછકના ગોલવડમાં 
થયો છે! માત્ર ત્રણસો માણસોની વસ્તીવાળા એક તાહાના ગામમાં 
થયો છે! એ જુલમ 'કાલેરાએ કીધા છે! એ ગજબ અધોકના 
બ્રુસ મરજે કીધો છે! રામ! રામ! કાળજું ફાટી ન્નય એવે 
અકરકેર બાપડા ગામડીઆશ| ઊપર ગમુજરયો છે ! ગઈ તા, ૪યા 
તે દીને એ ગામમાં કોલેરા બુતતી માફક તીકળી આવ્યો હતો! 
તે દીતે પ૭ માણસોતો ઘાણુ કદી તાંખ્યો હતો! તા. પમીને 





૮ દેશી મિત્ર, તા, ૬૮-૫-૨૮૭૬ 


-૧૫૮ સૂજરાતી પતકારિત્વતો ઇતિહાસ 


દીને ર૩ માણસોના પ્રાણુ ચુશી ગયે હતે ! તા. ૬ડીને દીને 
રહ માણસોનું નસતાન વાળી નાખ્યું હતું! તે ખીન્ન પરચુરણ 
માણસો મળીતે કુલ દોહડસો માણસોનો ધાણુ કહાડી નાંખ્યો છે ! 
ખાષીના તમામ માણસો નહાશી ગયા છે ! અને ગામ ઉજડ પડી 
ગયું છે! માત્ર ઢેડવાડમાં નહોતો ત્યાં પણુ તા. ૯મીતે દીને “કોલેરા 
ચાલ્યો છે અને ૨૯ સમાણુસોતે સપડાવ્યાં છે ! કોઈ ડાક્ટરની %ે 
પોલીસની મદદ મળી નહીં ! ઠામઠાસ મરેલાં માણુસોને પડતાં 
મુ્ીને લેકે નહાશી ગયાં છે ! કારણુ ત્રીશ મીનીટ ઈઆને અડધા 
કલાકમાં દરેક માણુસતા રામ રમી જતા હતા ”.૯ 

રમૂઈ સમાચારમાં કર્વાચિત્‌ બુદ્ધિના ચમકારા પણુ નજરે ચઢે છે. 

“* સેધજી છછજીનું દેવાળું ” તત્રી ઠીક વણુંવે છે : 

“ મેઘજી છદજતી પેહેડીએ મોડું દેવાળું કાઢ્કું છે, એવી 
ધાસ્તી સુંઅઈ ધ્લાકામાં પથરાઈ ગઈ હતી. પણુ ગુકર તે રેહેમ 
%રતારના, કે ગયા શતીવાર્થી આખા ગુજરાત અતે સખધના 
ભાગોમાં પે.તાના માગનારાઓને એકદમ નાણું ચુકવી આપવા 
માંડ્યું છે. તે હજ સુધી મેઘજી છ્દેજતી પેહેડી તરફથી મળતું 
જાય છે, જેથી તમામ લેકાને ધીરજ આવી છે, અને ખુશાલી 
પેદા થઈ છે. વાંચનારા સાહેબો, સમન્ત્યા ? આ પેહેડી તે ડાઈ? 
વરસાદની. ગઈ કાલ સુધીનો અને અગાડીનો વરસાદ ઉમેરતાં 
૧૭ ઇંચ અને ૭૧ દ્વોકડા વરસાદ પડી ચુંકો છે. ખેતીનું કામ 
ધમધોકાર ચાલવા માંય્યું છે 7.૧ ૦ 

ઉપરનાં અવતરણો પરથી “દેશી મિત્ર “તી ભાષાનો ખ્યાલ પણુ 
“આવૈ છે. સાત દસકા પૂવેંની એ ભાષા તળપદી, ઘરગચુ અને તેોછડી 
“જતી. એમાં કટાક્ષ હતો. સામાની સહેજે શરમ રાખ્યા વિનતા, તેના પર 


ન-્---- 





૯ દેશી ત્ર, તા. ૨૫-૬-૨૮૭૬ 
૧૦. દેશી મિત્ર, તા. ૨૦-૭-૨૮૭૬ 


શુજરાત મિત્ર, રુજરાત દર્પણ ને દેશી મિત ૧૫૯ 


એની શી અસર થશે તેતી જરાય પરવા વિના, એમાં ટીકા થતી. 

“દશી મિત્ર “તી સેવાનું મૂલ્યાંકન કરતાં ભગુભાઈ રામશ'કર «ની 
શ્ષખે છેઃ 

“ઝે “રૃશ| મિત્ર ” પત્રથી ધણા સારા સુધારા થયા છે. 
હિંદમાં બાળકો તથા જીવાતોતાં મરણુ પાછળ થતી જમણુવારોને! 
ઘણે દરજ્જે અટકાવ, એ પત્રમાં થતી મન્નકી રીકાઓથી 
થશ્વો છે......લગતમાં ગવાતાં ક્ગાણાંએનો પણુ ઊંચ કેમમાંથી 
ઘણોખરો અટકાવ એ “દેશી મિત્ર “માં ફટાણાં ગાનારીઓનાં નામ 
તેના ધણી, ભાઈ બાપ, અતે સસરા વિગેરેનાં નામો સહિત 
છાપ્યાથી થયો છે. હોળીમાં ચાલતી લડાઈ એ તથા અતી તિતો 

અટકાવ પણુ ગ પત્રનાં લખાણોથી વારવાર થયો છે.”૫૫ 
આ વખાણુ તે તોલ વધારે પડતાં છે. હિંદુ સમાજતી ધણી 
અદીએ માત્ર “દેશી મિત્ર “ના પચારથી દૂર નથી થઈ સામાજિક કરઢિઓ 
દૂર કરવા તે સમત્રે અનેક પ્રયાસ થતા. ખીજ સર્વસાધારણુ કારણથી પણુ 
પ્રજામાં જ્તગૃતિ આવી છતી. નર્મદ-ધ્લપતતી સુધારા ચળવળ, કેળવણીનો 
પચાર, પારસીએએ અપતાવેલા સુધારાની અસર, મંડળીઓની શરઆત 
“અતે તેનાં જાહેર વ્યાખ્યાનો, વગેરે ઘણાં કારણોને લીધે હિંદુ સમાજે 
કુર્ઢિઓ છોડવા માંડી હતી. “દેશી મિત્રે ” સુધારાને ટેકા આપેલો એ ખરુ 
“દેશી મિત્ર ” પથમથી પજ્કીય છાપું છે. એ લેવું પત્ર ગણાતું” 
“તે લેકપ્રટૃત્તિઓનતે સમર્થન આપતું આવ્યું છે. ૧૯૧૫-૧૬ની હોામર્લ 
ચળવળને તેણે ટેકો આપેલે!. ૧૯૨૦ની અસહકારની ચળવળ વખતે પણુ 
સરતનુ' એ એક જ સાપ્તાહિક સ્પષ્ટપણે રાષ્ટ્રીય ચળવળને અપનાવનારીં 
નીતિ ધારણુ કરી લેખો લખતું હતું. ૬૯૨રની શરૂઆતમાં સ્રરતના પથમ 
દૈનિક “ સમાચાર” [ તંત્રી-મગનલાલ રતનજી વિવ્યાર્થી ]તો જન્મ. થતાં, 
કૉંગ્રેસના સરતના વા્જિત્ર તરીકે “ દેશી મિત્ર “ની અસર એઇી ચવા માંડી 





૨૬૬, રા. સા. મંછારામ ધેલાલાર્ઈનું જન્મચકિત્ર, પૃ. ૩૨ 





જ્ડુ૦ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વનોા ઇતિહાસ 


અને થોડાં વર્ષો પછી સરતમાં બીન્ન દૈનિકો અને સાપ્તાહિક શરૂ થતાં 
“ દેશી મિત્ર “તું આગલું સ્થાન લુપ્ત થયું. આજે એ પત્રની અઠવાડિક 
ઉપરાંત દૈનિક આવૃત્તિ મગટ થાય છે, છતાં તેનું સ્થાન નીચું છે; સરતના- 
શિષ્ટ સમાજમાં તેનો ફેલાવો નથી; ને પ્રજ્નમાં તેના અવાજની અઢી. 
દસકા પૂર્વે થતી અસર રહી નયી. 


૧૨ : ખેડા વર્તમાન અને સયાજી વિજય 
તળગૂજરાતતુ' પહેલવહેલું વત માનપત્ર તે અમદાવાદતુ' “વરતમાંત”. 
તે સબધી હછાકત આગલા એક ગ્રકરણુમાં આયી છે. એ “ વરતમાંત ” 
ગૂજરાતનુ' સૌથી પહેલું અખખાર હતું ખરું, પરતુ તેતું આયુષ્ય અલ્પ 
હતુ' અને તેને લગતી વીંગતવાર માહિતી આજે પ્રાષ્ધ નથી. એ પછીયી 
ગૂન્ટરાતમાં ઘણાંક વર્ત માનપત્રો-ખાસ કરીતે સાષ્તાહિકા-તીકળ્યાં અને 
તેમાંથી આજ પર્યત ટક! રહેલ “ ખેડ વર્તમાન ” સબંધી આ પ્રકરણમાં 
શ્રથમ ચર્ચા કરીશું. એ અખબાર ગૂન્૪રાતતું જૂનામાં જૂનું હયાત પત્ર છે. 
તેતી સ્થાપતા આઠ દસકા પૂર્વે સન , ૧૮૫૧માં શેઠ પાનાચદ 
અતે કહાનદાસે ખેડામાં કરેલી, પોતાના નામ મૃજ્બ ગે ખેડા જિલાતુ 
આગેવાન પત્ર બનવા પામ્યું છે. 
ખેડાની ૬૬ જનતા માત્ર ધર્મસાહિત્યમાં રત રહેતી અતે 
આસપાસન' વાતાવરણુ કેવી રીતે વિકસી રહ્યુ છે એ ન્નણુવાની જિતાસાવાળા 
માટે કાઈ જતતું સાધન ખેડામાં ત હતું ભારે એ ઊણુપ ટાળવાને અને 
ખેડાની પ્રજ્તતે બદલાતા વાતાવરણુની અસર સમજાવવાને ગેઠ પાનાચ ૬ 
અને કહાનદાસે એ કાળે શકય એવું શિલા પ્રેસ સપાદત કરી, આદ દસકા 
પહેલાં “ ખેડા વર્તમાન ” પ્રગટાવવું શરૂ કયું”.૫ ત્યારે ગએ માત્ર ચાર પાનાંનુ” 
તીકળતું. આ શરૃઆત સાવ સાધારણ લાગશે; પરતુ, વીસ વર્ષ પછી 
સુવિખ્યાત “ ગુજરાતી ” શર્‌ થયું ત્યારે તેણે પણુ માત્ર આડ પૃકથી 
શરૂઆત કરેલી. 





૧ ખેડા વર્તમાત, તા. ૭-૬૨-૬૯૪૨, પૃ. ૯-૬૦. 


૬૨ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વનેદ ઇતિહાસ 


“ખેડા વર્તમાન”ના ઉદ્દભવ સમયે બેત્રણ મોટાં શહેરા બાદ કરતાં 
બીજે છાપાંવાંચન જેવું કશું હતું તહિ. પ્રજ્ન છાપાંવાંચનને રગે રંગાઈ 
નહોતી. એવે સમયે પાનાચદ શેડે ખેડા જેવા નાના સ્થળેથી સાપ્તાહિક 
પ્રગટ કરવાનું સાહસ કર્યું. એ પત્ર ખેડા જિલ્લાતે દ્વેશપરદેશના પ્રાંતના 
અને જિલ્લાના સમાચાર પૂરા પાડવાનું સાધન બન્યું તે ખેડાની પ્રન્નમાં 
વાચનતો તે નવું નવું જણુવાતો શેખ એણે પ્રગટાવ્યો. 


« ખેડા વર્તમાન ”તી શરૂઆતના અ કોમાંતા એર આખા અંકનું 
પુનસુંદ્રણુ સૂરતના “ ગાંડીવ” (આગળનું સાપ્તાહિક, હાલનું બાલપખવાડિક 
નહિ)ના તા. ૩જી ફેજ્ઠુઆરી ૧૯૩૦ના વસત અકસાં થએલું છે. “ ખેડા 
વર્તમાન “તો એ અક તા. ૧૮-૪-૧૮૬૪તોા (પુસ્તક ૪થું' : અંક 
ર્૯મે) છે. પત્રનું મથાછું ત્યારે “ ખેડા વરતમાંત” છપાતું. તે ૬ર 
ઝુ ન્ડ ડ રે ન નિ 
સોમવારે પ્રગટ થતું. વાધષિક લવાજમ રૂ. હ હતું, પરંતુ અગાઉથી 
નાણાં ભરી દેનારતે તે ર્‌. ૬ ભરવાથી મળતું. 


એ અંકની શરૂઆત તંત્રીના અત્રલેપથી થાય છે. “મોંઘવારીમાં 
ઘટાડો કરાવવો એ ધનવાતની ફૂરનર અતે તે બન્તવવાતો લાભલરેલે 
દલિાજ ” આવા લાંબા સથાળાવાળા ત-ત્રીલેખસાં ખેતીવારીતુ કાસ આધુનિક 
ય'સોની મદદથી કરવા અને તે માટે એકાદ કંપનીની સ્થાપના કરવા યા 
ધનવાનોએ એવાં યંત્રો ખરીદીને ખેડૂતોને ભાડે આપવા તંત્રીએ સૂચના 
કરી છે. ઉપરટપદ્ટે સચના કરીને ન ખેસતાં અભિપ્રાયના સમર્થનમાં ત-ત્રોએ 
આંકડા પણ્‌ આય્યા છે. 

એ લેખ પછી “ઝાહેર ખખર “તો વિભાગ છે, જેમાં જમીન 
વગેરે અગેની “ તોરીસ' સારી સખ્યામાં જણાય છે. ગએ પછીથી ખેડા 
જિલ્લાને લગતા સમાચાર, “ અમદાવાદની ખબરો, “સરકારી ગેમ્રીટના 
ડેરાવ ', “ દેસાવરોના સમાચાર ' અને “વેપાર સમાચાર? અનુક્રમે આપ્યા છે. 

સમાચાર વિભ્રાગમાંની કેટલીક માહિતી લાક્ષણિક અને રમૂજી છે. 
એક ધણીતા અત્યાચારની વાત આ પ્રમાણે છાપી છેઃ 


ગધેડા વર્તમાત અતે સયાજી વિજય ૧૩૩ 


“ગક બોટુંગીઝતી બાયડીએ તેના આવતાં પહેલાં 
ભોજન તૈયાર કર્યુ નડી. તેને કેધ ઉત્પત્ત થવાથી તેતું' ગળ 
ડબાવી જેટલી જભ બાહેર નીકળી તેગલી કરડી નાંખી. એ 
કરડેલી જભ મળી આવી નહી જેથી ધારવામાં આવે છે કે તે 
ભૂખ્યો ગળી ગયો હશે. બાયડીએ ક્રીઆદ ચલાવવાતે નારાજ 
બતાવી જેથી આ કષીણુ ભરથારતે સરકારે છોડી દીધો છે. ” 

“આ સમાચારતે પણુ ટપી જય એવા વછુ વર્તમાન આવે છે : 

“હમારો મરારી ભાઈમધ પુના ત્તાણુ પ્રકાસવાળા એક 
અચરતી ભરેલી ખબર આપે છે, જ સોલાપુર છલ્ામાં સાતમી 
નામના ગામડામાં લેબ દાહાડા ઊપર વરસાત વરસે તેમાં એક 
કરો હેવો મોહેટો પડ્યો કે જેની લભાઈ ૧૪ અને પોલાઈ ૨ 
ક્ીશબીટની હતી અતે એતે પીગળતાં બે દીવસ લાગ્યા હતા. એથી 
વધારે તવાઈ એ હતી કે એ વખતે પવત ઘણા જેસથી ફુકતો 
હતો અતે ચાર માણુસતે આકાસમાં લઈ ઉડી ગયા હતા તેમાં બે 
માણુસો! ઝાઃ્ની ચખલીએ વલગી રહાથી તે બચ્યા અતે ખે તો 
શ્યાગળ ઉડી ગયા કે તે છેવઃ નદીમાં પડયા અતે ડુબી ગયા......” 


કકથ 


“ખેડા વર્તમાન “તો રરઆતનો આ અક વાચનની સામપત્રી 
ભનેતાં અને તે સમયનાં બીત પત્રો જેઠે સરખાવેતાં આદર ઉપન્તવે છે. 
એનો સુખ્ય ટેકા સરકારી જાહેરાત હતો; અતે ત્રકનમાં ખાસ ચેતનને 
સંચાર એ કરી શક્યું નથી. “ ખેડા વર્તમાતે ” સાધારણુ પ્રગતિ કરી છે. 
પાનાચદ અતે કહાતદ્દાસ પછીથી તેમના વારસો સોમચ'દ અતે મણિલાલે 
બોતાના આ અખખાર પાછળ જહેમત ઉદ્યાવી છે. વાધિંક લવાજમ જેટલી 
કિંમતતું બેટ પુસ્તક ત્રાહકાને દર સાલ લેટ આપવાની ગ્રથા તેમણે ચાલુ 
કરી છે અતે પૃષ્ડેસંખ્યા ૩ર સુધી વધોરી છે. સમાજના અતે દેશના 
સશ્ષો પરતવૈ એણે ટીક ડીક એવા કરી છે. એ સબધી એના તતો રોકે 
સોમચદ પાનાચદ ક 


દય” 


રદ 
જ 


૧૩૪ ગૂજરાતી પગરફર્રરેત્તના ઇતિહપ્સ- 


* સમાજ--કલ્યાણુ અને સમાજ-રક્ષાના આદર્શો અમે. 
અખરડેત અમારા સમક્ષ રાખ્યા છે. દેશ હિતની રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિ- 
ઓને અમારો હમેશા ટેકા છે. સ્થાવિત સરકાર વિરુદ્ધ વાહિયાત. 
ક્રાંતિકારી કહેવાતા વિચારો અમે ધરાવતા નથી, રશિયા નેવી 
સ્થિતિ અહીં ખેડત પ્રજ્નમાં અને કામદાર વર્ગ માં લાવવી એ 
વિચાર કે આદર્શ સાથે કદી સહમત થઇ શક્તા નયી. ધર્મ ના. 
વિષયમાં આ દેશને પશ્ચિમ પાસેથી શીખવાનું “કે અતુકરણુ કરવા. 
જેવુ' છે એમ કદી અમે માતી શકતા નયી...... ૨ 

તા. ૩૧-૧૨-૧૯૪૦થી શેટ સોમચદ પાનાચદ એ પત્રની 
સાલિઝી અને તત્રીપદેયી છૂટા થયા અને તેમને સ્થાને એ પત્રના આગલા 
ભાગીદાર મણિલાલ કહાનદ્ાસ શેઠના પુત્ર અતે સોમચ દના ભત્રીન્ન કાંતિલાલ 
આવ્યા. પત્રના માલિક બદલાવા છતાં તે ત્રણુ પેદીયી એકધારું એક જ 
કુટુંબના હાથમાં રહું છે, એ બાબત ઉલ્લેખને પાત્ર છે. 


સયાજી વિજય 

આ જ પ્રેકરણુમાં વડોદરાનાં વત માનપતાને લગતી વીગત પણુ 
સમાવી દઈએ. વડોદરામાં અર્ધી સદીથી એક પત્ર ચાલે છે એટલે તેને. 
લગતી માહિતી ગૂજરાતનાં હયાત પત્રોમાં સૌથી જૂના છાપાની સાથે સાથે. 
આપવામાં કશું અયોગ્ય નથી. 

વડોદરા રાજ્યની પ્રગતિ સ્વર્ગસ્થ મહારાન્ન સયાજીરાવ ગાયકવાડનેઃ 
આભારી છે. ૧૮૮૪માં તેએ ગાદીએ આવ્યા ત્યારે રાન્ત્યમાં એકે 
વર્તમાનપત્ર નીકળતું નહોતું. આ વસ્તુસ્થિતિ શ્રીમંતને ન રુચી અતે? 
ચોતાના રાનત્યમાં એકાદ વર્તમાનપત્ર પ્રકટ થાય એવી ઈચ્છા તેમણે વ્યકત. 
કરી. તેમના ખાનગી તખીખ શિવાપ્પાએ એ કામ માટે રામજી સત્તુ 
આવટેનુ' નામ સચવ્યું. આવે મંબધમાં સ્તેસજર્યા તતા! જયાર નામનુ 
'મરાદી પત્ર ચલાવતા હતા. મહારાનજ્નની ઈચ્છાથી આવટેએ વડોદરા આવીઃ 








૨ ખેડા વતમાન, તા. ૨૫-૧૨-૬૯૪૦, 


એડા વર્તમાત અને સથાજી વિજય ૧૬૫ 


“ઘરર વર્લજ” નામનું મરાદી સાપ્તાહિક શર ક્યું. રરઆતમાં 
સહારાજાસાહેમે એમતે જરરી સલ્દ આપી એટલે એનું કામ #ગુમગુ 
"ચાલ્યું પરતુ ત્યાર પછી બધ પચ્વા જેવી સ્થિતિ શોલી થઈ. 
આવટેએ એ દિશામાંતી મૃશ્ક્લી પોતાના મિત્ર દામોદર સાંવળારાસ 
ચદે, જેએ મુબાઈમાં “જિ છળ” નામનું મરાડી પત્ર તથા છાપખાનું 
ચલાવતા હતા તેમતે જણાવી અતે એ બત્તેએ ભાગીદાર થઈ “વડોદરા 
વ્રત્સલ ” ચલાવવાનું નક્કી કર્યું..યદે મુજાઈમાંનું પોતાનું છાપખાનું” અને 
પત્ર બધ કરી વડોદરા આવીતે વસ્યા. આ યંદેએર વડોદરામાં #તવિવેચનનો 
“અતે મૃદ્રણુકામતો વિકાસ સાધવામાં મહત્તતો કાળા આપ્યો છે. 
આવટેને દેશી શત્ત્યના કારેબારતો અનુભવ નહોતો અતે ય દે પણુ 
મુંભાધથી નવા આવેલા હતા એટલે એ બન્નેતે અભણુ અતે સંકુચિત 
સતેજૃત્તિવ્રાળા તે સમયના વાતાવરણુસાં કામ કરતાં ગુંગળામણ થવા સાંડી. 
પક્ષાપહ્ી અને જતિલેદના શેરને લઈ એમના પત્ર કે છાપખાનાને જેઈ એ 
એવો 2ેક્રો ન મળ્યો અને પરિણામે કરજ થયું. એ સબધી દામોદર ય દેને 
સમજાયું કે દેશકાળ વર્તમાતતે અતૃસરીતે તેઓ વર્તે તહિ તો તેમનો 
નિભાવ થવાતો નથી. મંખાઈસાંતા, સ્વાતત્યના વિચાર તેમણે છોડી દીધા 
“અતે સંસ્થાનના વાતાવરણુતે અનુસરીને વર્તવાનું ઠરાવ્યું. અધિકારી લેહ 
પર રીકા ન કરતાં પ્રસંગ ન્ેઈ તે તેમની પ્રરાસા કરવી, તેમની સાથે 
હળીમળીને વર્તવું, કાઈ ને કોઈ સમારભના નિમિત્ત તેમને પાનસોપારી 
સાટે બોલાવી તેમનું ગૌરવ કગ્વું, એવો કમ શરૂ કર્યો. હવે જે અધિકારીઓ 
રાગુત્તતી દણ્િએ જેતા દતા તેતો મિત્રે બતી ગયા. પત્રની ખપત વધી 
અતે સરકારી ત્તહેરાત ઉપરાંત છાપ'ખાનાને પણુ સારું કાસ મળવા લાગ્યું. * 
-. “તૃડીદરા વત્સલ “સા માલિકોએ અધિકારી વર્ગને પ'પાળવાની 
“નીતિ અખત્યાર કરી તે સાટે તેમતો, એ સમય જેતા, બહુ વાંક કઢાય 
તેવું નથી. નવી નીતિતે પરિણામે પત્રની હાલત સુધરી અતે થોડાં વર્ષો 


૩ રારદા, અફટોબર ર૯૪૨, પૃ. પલ 


સ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વને ઇત્તિહાસઃ 


પછી બન્ને ભાગીઆઓ મતભેદ થતાં છૂટા પડ્યા, ત્યારે “ તમામ કરજ 
ફીટી જઇને સિત્તેર હન્નર્‌ રૂપિયાની શીલક હતી. ” પરંતુ પછીયી ખે: 
વર્ષમાં જાગ્રત થતી પ્રજાના ટેકાને અભાવે “વડોદરા વત્સલ ” 
અધ પડયું. 

આ મતભેદના કારણે વડોદરામાં એક નવા પત્રનો ઉદય થયો અને તે. 
છેલ્લાં પચાવન વર્ષથી નિર્યમિત પ્રગટ થયે જય છે. શ્રીમ'તની સહાનુભૂતિ 
અને શુભેચ્છકાના સહકારથી દામોદર યદેએ “ ષી સચાઝી વિત્ત ” 
નામનું નવું સાપ્તાહિક પત્ર વડાદરેથી કાઢયું. પ્રન્નએ અને વડોદરા સરકારે 
એને સારો સહકાર આપ્યો અને એક જ વર્ષમાં તે સંગીન પાયા પર 
સુકાયું. એ સાપ્તાહિક હતુ ત્યારે તેમાં મરાઠી, ગૂન્ટરાતી અને અગ્રે એમ. 
ત્રણુ વિભાગ આવતા, પરતુ પાછળથી તેતે દ્િસાપ્તાહિક બનાવતાં. 
મરાદી અને ગૂજરાતી ભાષાના ખે વિભાગ છૂટા છૂટા પ્રગટ યવા માંડેલા. 

એ અરસામાં મુંખાધ્થી પ્રગટ થતા “ ર૪ પચાસ 7 પત્રના. 
સંચાલક સખારામ પંત પંડિત અવસાન પામ્યા. તેમના પુત્રની છાપું 
ચલાવવાની બિનઆવડતને લીધે એ પત્ર ટ્રંક સમયમાં ખંધ પડ્યું. 
ન્યાયમૂર્તિ મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે અને તેના અન્ય હિતચિન્તકાએ આ પત્રને. 
કૂરી ચાલુ કરવા દામોદર ય દેને જણાવ્યું. અને ૧૮૪૯માં એ પત્ર સંભાળી 
લેવા યદ્દે વડોદરા છોડી સુંખાઈ ગયા. 

“સયાજી વિજ્ય ”ના ગૂજરાતી વિભાગના સંપાદક માણેકલાલ. 
અખારામ ડૉકટરે એ પત્રનો કારભાર સંભાળી લીધા. આજે પણુ એ 
ત્તેમતી જ માલિકીનું છે અને આખું ગૂજરાતીમાં નીકળે છે. “ સયાઈ 
વિજ્ય ”નતી પ્રગતિ વડોદરા સરકારના ટેકાને આભારી છે અતે તેથી. 
“ વડેદરા વત્સલ ” માકક એ પત્રની નીતિ પણુ અધિકારી વર્ગની તરકૂ- 
દારી કરનારી રહી છે. પ્રન્નમાગણીને એ થાખડે, પણુ તેતે વેગ કે 
રારવણી આપી શકે નહિ. ખખર વગેરેની વિપુલતાથી એ વડોદરા રાન્ન્યમાં. 
ગામેગામ ફેલાવો પામ્યું છે, પણુ પત્ર તરીકે તેનું કાઈ આકર્ષક અગ નથી. 


ષ-૯--કન્‍ન્‍૦૦-..---. 


ખેડા વર્તમાત અને સયાજી વિજય ૧૬૭ 


૧૯૨૦ પછી વઠોદરામાં પ્રન્નમડળ નામતી પ્રજાકીય આકાંક્ષાઓ ને 
વ્યક્ત કરનારી સસ્થા નીકળી અતે તેની પ્રવૃત્તિને ટેકા આપનારા અખ- 
આરતી જરૂર વડોદરા રાજ્યની પ્રજાને લાગી. આ ધ્યેય રાખી “તવ ગુજરાત ” 
સાપ્તાહિક ચીંમતમાલ મગનલાલ ડોકટરે કાઢયું અતે પ્રજન તેતે દીક ડેકા 
આપતી રહી છે. ૧૯૪૪માં વડોદર રાજય પ્રન્મમંડળે એ પત્ર ખરીદી 
લઈ તેતુ' સંપાદન ચૂતીભાઈ શાહને સૉંષ્યું છે. 

“ સયા વિજય ”નતું સાહિત્યસ્થાન ઉચું' નહિ લેખાય, પરતુ 
ગૂજરાતી સાહિત્યમાં એક નવે! સિતારો ચમકાવવાતું માન એતે છે. 
રમણલાલ વસ'તલાલ દેસાઈ વડોદરા રાજ્યના એક અધિકારી હતા અને 
લેખક તરીક બહાર નહોતા પડ્યા ત્યારે “ સયાજી વિજય “ના ત'ત્રીએ 
એમને ખોળી કાઢયા; અતે તેમતી નવલકથાઓ “ સયાજી વિજ્ય ”તી 
ભેટ રૂપે ૬ર વર્ષે પ્રસિદ્દ કરવા માંડી. “ જયત ”, “ શિરીય ” અને 
“કિલ “એ ત્રણુ ભેટ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ થયા પછી જ ગૂજરાતમાં રમણુલાલે 
સારું પ્યાન ખેંચ્યું. આજે રમણુલાલ દેસાઈ ગૂજરાતતા અગ્રગણ્ય નવલ- 
કથાકાર છે, પણુ તેમતી કલાતે પ્રથમ વાર ગૂજરાત આગળ ધરનાર 
“ સયાજી વિજય ” છે. 

“ બડા વર્તમાન ” અને “ સયાછ વિજ્ય” એ બતે પત્રોની 
કારકિર્દાં, એકદરે, નિસ્તેજ છે. 


:મમાશ [નેશ ધનધોરમાં, 


ઘરમાં વસ્તી દીપની, 
ડાંડિ વગાડે ડાંડિયે, 
મુંક્રે ડાંડપણુ ઢાંડિયો, 


નહીં ડાંડિયા સ્દાંડિયા, 
નાનાં મ્હેટાં નાર નર, 


૧૩ : ડાંડિયો 


ચોરિ ધાડનો ભોય; 
ખહાર ડાંડિની હોય. --૧ 
હોય ડાંડિયો જેહ; 
મસ્તી ફરતો રેઢ.--૨ 


પણુ વળી લોક અજણુ; 
સરવે થાય સુન્નણ્‌.--૩ 


ધ્રન્નડાંડિ સોહાય; 
ખધે ગાજતો થાય.--૪ 
[તમંકવિતા-પૃ. ૭૯૮/૭૯૯] 

“ “હાનાં મ્હોટાં નાર્‌ નર, સરવે થાય સુજણુ ” એએ કાજે કવિ 
નર્મદ્ાશ'કરે ચલાવેલા પાક્ષિક “ડાંડિયો “નો ધ્તિહાસ ટકા છે. એ 
પત્ર ચાલ્યું તો ઓછું પરંતુ તે દરમિયાન સમાજમાં પ્રવર્તતી બદી અતે 
પગદંડો જમાવી ખેઠેલ “કેટલાક દુષ્ટ રિવાજેને દૂર કરવાને તેણે જે પ્રેયત્નો 
કર્યા અતે જે રીતે અતે ન્ટે શૈલીમાં એ પ્રયાસ કર્યા તેને લીધે એનું નામ 
ગૂન્ટરાતી પત્રકારત્વના ઇતિહાસમાં હમેશ ગવાશે. 


ડાંડિની મ્હેનતત થકી, 
દેશ તણા ડ કા વળી, 


જ ડાંડિયો ”ના જજ અ કો આજે ઉપલખ્ધ છે અને જે સચવાયા 
છે એ પણુ વેરવિખેર પડ્યા હોઈ તેને લગતા વિવેચનનું કાર્ય સુશ્કેલ બને 
છે. “ ડાંડિયો “નતી શરૂઆત કેવા સન્નેગોમાં અતે ક્યા ઉદ્દેશથી થઈ તેની 
હેછીકત “ જનું નમંગદ્ય 'માંના “ડાંડિયો ”ને લગતા વિભાગમાં મળી રહે છે. 
પોણોસો વર્ષ પર નર્મદ જ્યારે સુંબાઈમાં રહેતો હતે! ત્યારે એ નગરનું 


હડિયા જટ 


વાતાવરણુ ગેરસટ્દાના પવનથી કલુષિત થગેલું હતુ, અનેકતે એને સ્પર્શ 
લાગ્યો જણાતો હતો. નર્મદ એનાથી મૃક્ત રહી રકલો એટલું જ તહિ પરતુ 
“એ પવનમાં ઘસકાઈ માનસિક સસતોલપણું પ્રજએ ગુમાવેલું તેથી એ ભારે 
ખિન્ત પણુ થએલો. આવા અવળ પશ્વેથી મુક્ત રહેલા થોડાક મિત્રો સાથે 
"મળી એણે સુઘડ રીતે કુર્સદ ગાળવા એક કલબ કાદી. એ “ક્લબ “ના 
એક અત્રગણ્ય સભ્ય ગિરધરલાલ દ્યાળદ્માસે સંધના વાજિત્ર તરીકે એકાદ 
ચાક્ષિક પત્ર કાદીએ તો ડીક એવી સયના કરતાં નર્મદે તે ઉપાડી લીધી. 
“કલબ 'તા એક બીજ ઉત્સાઠી સભ્ય નગીનદાસ તુલસીદાસ માર્કૃતિયાએ 
ક 


કોઈની ગરજ સારી પત્રનું તામ “ ડાંડિયો ” રાખવા સચવ્યું. એ * ફશ * ને 


ને "3" 


તા વાજિ્ર “ડાંડિયો ”તે લગતી કેટલીક વીગત નર્મદના રાળ્દ્ોમાં જ 
“યાંકવી ઉચિત થઈ પડશે : 

“હમે હમારી કલબતું નામ સાક્ષર મળ એવું રખ્યું- 
એટલે જેમ ત્રત ઉઘાપત-ત્રત ઉજવવામાં ચોખાનાં સડળોા પૂરેલાં 
હોય છે, તેમ નાતા પકારના વિદ્યાના અતે દેશાહિતકારી વિચારે 
જેમાં ભર્યા રહ્યા છે, એવા સાહ્ર એટલે વિદ્દેજજતોતું મડળ. 
હમે એકડા મળી શવેો વિચાર કર્યો કે, આપણે ૬૬ અઠવાડીયે 
મળવું તે વિષષો લખી લાવ્યા હોઈન તે તપાસી નક્કી કરી પદે 
દહાડે ચોપાનિયાના આકારમાં છાપી પ્રગટ કરવા, પખવાધિથે 
એટલા સાર કે લખવું બનતી આવે ને ખરચ પણુ થોડા થાય. 
લેક્દેતે ગદ્ય વાંચવાતો બિલકુલ શેખ નહિ તેથી તેઓ અગર 
વગર ખુશામતે પૈસો ખર્ચી આપણુ છાપું લેવાતા નહિ. ગાંઠયથી 
ખર્ચ તો કરવો પડશે તો પણુ સ્પેકટેટરના જેયું લખાણ કહાડવું 
તો ખરૂ. પછી એમ એકેક જણે વારાફરતી કહાડવાના કાપાનુ' 
નામ પાડવા માંડ્યું, તેમાં નગીનદાસે કશું ક ગંડિયો રાખીએ. 
ગે કયું ડીક છે-કમકે સોહડું નામ રાખી , હલકુ કામ કર્યું, 
તેના કરતાં હલકુ નામ રાખી મોટું કામ કરવું વધારે સાર અતે 
ડાંડિયા શબ્દના બે ત્રણ અર્થ થાય છે માટે, મારી નજરમાં પણુ 


૧૫૭૨ ગ્રજરાતી પત્રકારિત્વનો ઇતિહાસ. 


એ નામ દુરસ્ત લાગે છે. સહુએ એ નામ કછુલ રાખ્યું, ને પછી. 
તા. ૧ લી સપ્ટેમ્મર ૧૮૬૪થી રડિચો ડહાડવેો શરૂ કર્યો. પહેલા 
ખે નખર તો સુકૃત લુંટાવી દીધા ને પછી વરસ દહાડાતો રૂપીએ.- 
એવું જુજ નામતુ' લવાજમ રાખ્યુ. ”૧ 
નર્મદ, ગિરધરલાલ અને નગીનદાસતી ત્રિષુટીએ “ડાંડિયો ” શર 
કરવામાં મુખ્ય ભાગ ભજવ્યો હતો. એમાં શરૂમાં જે લેખ પ્રગટ થતા 
તેને છેડે લેખકના નામને સ્થાને કકષ્કાવારીનો એકેક ને કેઈ વેળા બે હરક્‌ 
છપાતા. એ હરક્ને લેખકના નામ સાથે કંઈ સંબંધ નહોતો અતે અમુક 
હરેક શા આધારે પસંદ થયે હશે તે ખુલાસો મળતો નથી. વિજયરાય 
કલ્યાણુરાય- વૈઘે, સ્વ. ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેસાઇએ પોતાના “હસ્તાક્ષરે લખેલી 
એક નોંધ જેથેલી તે પરથી તે સમયમાં એ હરક દ્વારા “ ડાંડિયો ”માં. 
દાંડી પીટનારનાં નામ જણુવા મળે છે તે તીચે મુજબ છે : 
પુટ કે લન એટલે નર્મ દાશ કર્‌ લાલશ કર્‌ 


સબ ,, ગિરધરલાલ દયાળદ્દાસ 
વન ,» નગીનદાસ તુળસીદાસ 
ઝ૦ » કશવલાલ ધોીરન્રામ 
ચિન ,» શ્રીધર નારાયણ 

છન »» હકારદાસ આત્મારામ 


પાછળયી “નન “૨૦” વગેરે હરફ પણુ વપરાયા હતા તેનો તિર્દેશ- 
ઉપલી યાદીમાં નથી અને તે લખનારનું મૂળ નામ જણુવાને ખીજું કશુ 
સાધન નયી.૨ 
“ ડ[ડિયો ”તી ઓછામાં એછી ત્રણુ શ્રેણી યઈ હતી : 
૧. તા. ૧લી સષ્ટઈેમ્બર ૧૮૬૪યી તા. ૧૫મી ડિસેમ્બર ૧૮૬૫. 
સુધીના બત્રીસ અ કાની શ્રેણી, તે પહેલી; 
૨ જૂનું નર્મગઘ (૧૯૨૨), પૃ. ૩૭૪ 
૨ નર્મદ શતાબ્દિ ગ્રય, (૨૯૩૩), પ. ૩૩૪/૫ 





શૉડિયો ૧૭%. 


ર. તા. ૧૫મી માચ ૧૮૬૬થી તા. ૧૫મી એપ્રિલ ૧૮૬૭ સુધીના 
સત્તાવીશા અ કા-આ ખાછ ત્રેચી. 
૩. અતે ત્રૉછ તે તા. ૧લી ઓગસ્ટ ૧૮૬૪થી માંડી ઘણુ' ફરી. 
1. ૧૫મી ડિસેમ્બર ૧૮૬૯ સુધીના અદ્દાવન ગમ પ. ૩ 
ર પારેબ જણાવે છે ક “ કવિ નમદાશકર અતે બીન્ન 
પાંચ સાહ્રાએ મળી પાક્ષિક પત્ર “ડાંડિયો ” ૧૮૬૪ના અકટેબર માસમાં 
કાઢ્યુ. તે સવા વર્ષ સતત ચાલી, કા સમય બધ પડી, ૧૮૬૬-૬૭માં 
સાપ્તાહિક પત્ર તરીકે દેખાવ દઈ ૧૮૬૯માં બંધ પડી ગયું. એના 
લેખકાએ ભાપાની જે સેવા બન્તવી છે તે અયર્વ જ છે.” 7 “ ડાંડિયો ” 
૧૮૬૪ના અકટાબરમાં શર્‌ થએલું એમ કહેવામાં હીરાસાલ પારેખે ભૂલ 
કરેલી છે. તમદાશ'કરે પોતાની આત્મકથા “ મારી હકીકત ”માં કરેલા 
ઉલ્લેખ પરથી સ્પષ્ટ થાય છેક “ડાંડિયો ” પત્ર સત ૧૮૬૪ના સપ્ટેમ્બર. 
માસથી શર થએલું. પ ત્યાર પછીય આશરે પાંચ વર્ષ ગાળે ગાળે જવી. 
જ ક પડેલું તેતે લગતા ધશારા જે અક જેવાના મળે છે તેમાંથી મળી 
“યંડિયો” ૧૮૬૪યી ૧૮૬૯ સુધી દાંડી પીગતું રહેછુ એમ 
ખુદ દ કવિતા લખાણુમાંથી જ ન્નણુવા મળે છે. પરતુ ૧૮૬૯ના કયા માસમાં. 
તે બંધ પડેલું તે ગરેળર્‌ સમનનવું નહોતુ. વિજયરાય વૈઘતે મુંબઇના. 
જુ. આર. કામા ઓરિએન્ટલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જેવા મળેલા “સન્ડે રીંવાલ્ર “ 
નામના પત્ર પરથી સ્પટ્ટ થયું છે ક “ ડૌડયો ” સાવ બધ નહોતું થય 
પરંતુ * સન્ડે સન સાથે ભળી ગએલું. તા. ૧૬મી જાત્યુઆરી ૧૮૮ના 
જે અક ઝોમતે જેવા મળ્યા તે પરે તીચે મુજબ નામ છે : 
સન્ડે ર[વીઊ 
તથા 
ડાં ડિ 
૩ લીલાંજકૂકો પાન (ર૯૪૨), પૃ. ?૮ 
૪ અર્વાચીન ગુજરાતનું રૅખાદર્ચન, ખડ ર (8૯3૬૧), પૃ. ૨૦૨ 
પ્‌ મારી હકીકત (૬૯33), પૃ. ૮૦ 


હ” 





-શ૭૨ ગૂજરાતી 'પતકારિત્વનેો ઇતિહાસ 


4116 3100) 1ર૦૫1૦૫# ૧ 12810)70 ૦% 1૯0 5:2૦0૩૦"5 

નમંદે પોતાના પત્રને “ સન્ડે રિવ્યૂ” સાથે નડી દીછું એમ 
"માનતાં ફક સં કાચ થાય કારણુ કે એ પત્ર સામે કવિએ આગળ કકે 
નાપસદગી દર્શાવેલી. તા. ૧૫મી ફેષ્ઠુઆરી ૧૮૬૫ના “ ડાંડિયો”ના અકમાં 
““ સામયિક પત્રોની ધ્શા” ગએ શીર્ષક હેડળ લખતાં “ ર૦ “એ સમકાલીન 
પત્રો પરત્વે રીકાનાં બાણુ ફ્રે કયાં છે. પરતુ તેમાં “ સન્ડે રિવ્યૂ ” માટે કંઈ 
"ઈશારો થએલે નથી. “ સાટરડે રિવ્યુ” નામનું પત્ર પ્રગટ થતું તેને માટે 
એવો અભિપ્રાય એણે આપ્યો છે કે “ સાટરડે ર્વ્યિના પણુ ગગડાટ કૂક્ડાટ 
ઉડી ગયા છે; હાલ તો શરાવણુ માસના શરવડાં છે. નામ ગયું તે કહેવત 
-રહી ગઈ ” ત્યાર પછી લગભગ ત્રણુ વર્ષ રહીને “ સત્ડે રિવ્યૂ ” સાટે 
“ ડૉડિયા ””એ અભિપ્રાય આપેલો કે એ “ પત્ર મહેડે માગી માન લે છે 
:અને પૈશા કમાવવાની તજવીજ કરે છે ”૭ વગેરે. 

કલમતે કાજે કુરબાની કરવા તત્પર નર્મદ “ પૈશા કમાવાની 
તજવીજ ” કરનાર છાપા સાથે પોતાના પ્રિય પાક્ષિકતે ન્નેડી દે એ પહેલી 
નજરે સુસંગત નથી લાગતું ને તેથી “ સન્ડે રીવીઊ તથા ડંડિયો ” “કાઈ 
“બજી જ પત્ર હોય એસ શકા જય પરંતુ વિજયરાય પોતે ગ પત્રના 
ઉપર કહેલા, જેલા અકમાં નન લાન (નર્સ દાશકર લાલશ કર) અને 
ગીન્‍ ૬૦ કોન (ગિરધરલાલ દયાળદાસ 'કોઠારી)ની ટકી સહીથી પુસ્તકને 
લગતી ન્નહેરાત પ્રસિદ્ધ થએલી તે ન્નેઈ તેની વીગત આયે છે તે પરથી 
નિર્વિવાદ નકી થાય છે કે તા. વલી યા ૧૬મી જાન્યુઆરી ૧૮૪નથી 
“ડાંડિયો ” “સન્ડે ર્વ્યિ” સાથે જડાઈ ગયું હરો. 

નર્મદના જમાનામાં કેળવણીનું પ્રમાણુ આજ કરતાં ઘણું એછું, 
વાંચનનો શેખ તો તેથીયે એષછેો, છતાં, કહે છે કે “ડાંડિયો ” ખૂબ 
હૉંસભેર વંચાતું. “જૂનું નર્મગઘ માં જણાવાયું છે કે: “જેમ મોર 


કનનાજનતઈ, 








૬ લીલાંસૂકાં પાન, "દૃ. ૨૨ 
, છ ડૉંડિયો, તા, ૧૫-૫-૨૮૬૮ 


ડૉંડિયો ૧૫૩૩. 


બૂપૈયા મેઘતે માટે આતુર હોય છે તેમ ગરીબ તવંગર, મૂરખ ભણેલ, 
સ્રી તે પુરધ પહેલી પદરમીના ડાંડિયાતે માટે વાટ જેતા ખેસી રહે છે. ** 
૬ર પખવાડિમે તા. ૧લી તે ૧૫મીએ ડમી કદના કેવળ આઠ પાનાં અપાતાં. 
એતા ગ્રાહક કેવળ ત્રણસે!, પરંતુ વાંચનાર ત્રણ હ#્નર હતા એવો નિર્દેશ- 
પત્રમાં એક સ્પ્રળે થએલો છે. _ 

“ડાંડિયો “ના પહેલા પૃષ્ડ પર અગ્રલેખ રહેતો. પછી રાજકીય 'ક- 
સામાન્ટિક-મુજ્યત્વે સામાજિક વિષય પર એકાદ લેખ આવતો. ત્યાર 
પછીના બે પાનાં પર તે સમયે પ્રવર્તતી જાઈ બદી-પ્યાસ કરીને રારેમાં. 
શૈરસદ્ટા સબધી ર્છી % કરાક્ષમવ વિષય (નિબંધ) અને બાકીના 
ભાગમાં ટ્રક નોંધ આવતી. એ તોંધ “ગંડિયો “ની વિશિષ્ટ શૈલીમાં હોઈ. 
તે વાંચવા પ્રજન તત્પર રહેતી. પત્રતે ઉત્તેન્ટ્ન આપવા, લવાજમ તાકીદે 
ભરી દેવાતી વિનતિ પણુ તત્રીતે જ કરવી પડતી. એમાં આવતા કાદપ-- 
નિક સવાદ ખબ વચાતા, પણુ તેમાં કેટલીક વેળા અશ્લીલતા જણાતી. 
શ્રામ્મતા તો આ લેખાનું એક ચામાત્ય લક્ષણુ ગણાય. 

“ ડાંચ્મિ ”તી પ્રથમ શ્રેણી તા. ૧૫ની ડિસેમ્બર ૬૮૬૫ના અક 
પૃરી ચક સવા વર્ષની એ મુદ્દતમાં પોતે કરેલાં “પરાક્રમ” પર એ જ 
તારીખના અકમાં નજર તાંખતાં એ ગર્વથી જણાવે છે ક “ પુત્રના. 
લક્ષણુ જેમ પારણામાંથી તેમંજ મારા જન્મ ક્વિસે જે વાણી નીકળી હતી 
તે વાણી આખરે ખરી થઈ ચૂફી છે.” સટ્ટા સબધી પોતે જે વિચાર 
અગાઉથી જણાવેલા તે મુજબ થયું છે તે સટ્ટાએ દેરાતું સત્યાતાશ વાળ્યું” 
છે, સંસારી બાબતો પર જેટલું જેઈએ એટલું ધ્યાન અપાયું નયા,. 
શાસ્ત્રીય વિષયોતી પોતે ઠીકરદીક ચર્ચા કરી છે, પરતુ એ દ્દિમાં પ્રશ્નનો 
રસ બરોબર જાગ્યો ન હોઈ ફક્ત “ અહીં તહીં છુટા છટા દાણા ” વેરીતે જ 
સતોપ લીધો છે, કેળવણી ખાતાં પરત્વે સારા સપાટ લગાવ્યા છે, “ગામદી 
રાજનએ ”નો પણુ હિસાખ લઈ નાખી “તેઓમાં બહુ સારી હાક ” બેસાડી. 





૮ જૂતું નમગઘ, પૃ. ૩૭૪ 


“૧૭૪ ગૂજરાતી પત્તકારિત્વને! ઇતિહાસ 


છે એવો આનદ અનૃભવી પોતાના “ જતભાઈઓએઓ ” પર કટાક્ષ કરતાં એ 
લખે છે કે “ જાત જતને ખાય તેમ મારા ન્નતભાઈઓએ તો બીચારા 
મુંગા ખેઠા છે. હું મર્‌ છું કે જવું છું તેની તેમતે દરકાર નથી. મારા 
તેજમાં અન્નયા હોય તેમજ કાં ગાંડુ, ઘેલુ, ઊંધું અવળું લવ્યો હોઈશ 
પૃણુ મારી ખોડ શુધાં કાહાડી શકયા નથી. બીજી વખતે નછવી બાબતોમાં 
“આંહો ચઢાવીને આવે છે! એ પણુ તેમની ખૂખી !” 

આસ એણે સઘધળાને જ ઝાટકયા છે અતે તેમ ફરવામાં સતોષ 
અનુભવ્યો છે. વિરોધીઓને વિશેપણો લગાડવામાં “ ડાંડિયા “એ લેશ પણુ 
ક'જસાઈ દ્રેખાડી નથી. ઉપર ટાંકેલા લેખમાં જ, પોતાને “ નિંદક ” 
ઉપમા આપનારા સામે પોતે લખ્યું તેનું કારણુ આપે છે કે “તેજી ટકોરે 
તે ગધેડા ઢીકાપાઢુએ જ પાધરા થાય |” ક્મેકમે સપાટાની કેળવણી 
ખાતાના “ ખધાચેોર ' દરકાર કરે નહિ અતે એકાદ ડોકમાં રેલવેવાળાઓ-- 
““ નિલ ને પાધરા થાય એવું દીસતું નથી.” સરકારી બાબતોમાં પોતાના 
લખવાની સારી અસર થએલી એમ “ડાંડિયો ” જણાવે છે તે ઉમેરે છે 
“% “સારો દુત ફરતો રહે છે તે ખબર આપે છે કે મારમાંતા વિષેચોતો 
ખરેખર તરજુમો સરકારતે રશેસત થવાને થયા કરે છે. એ જ ઉપરથી મારો 
'ભાર સમજી લેવે।્‌.” 

“ડાંડિયો “ના શરૂના અ કમાં આવું ટીખળ અને કંઠ્ઠા લગભગ 
દરેક લેખમાં જણાય છે, પરતુ પાઠળના અકકામાં ઠેકડીને સ્થાને કઈક 
ગાંભીર્ય આવ્યુ છે અને તેના લેખકો-ખાસ કરીને રાજજીય વિષષોમાં- 
'પત્રકારની જવાબદારી પિષ્ઠાનીને લખતા જણાય છે. 

રાજ્કીય પ્રશ્નો પરત્વે તે જમાનાસાં-ન્યારે હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભા 
“હજી સ્થપાઈએ ન હતી ત્યારે-“ ગંડિયા “એ સારું લક્ષ આપેલું. એણે 
હિંદીઓને લશ્કરી તાલીમ આપવાનો આગ્રહ કર્યો હતો, મીઠો પર કર 
લેવાય તે સબધી ટીકા કરી હતી, વિદ્યાપ્રેમીઓને હિન્દી ભાષા શીખવાની 





૪ ડાંડિયો તા. ૨૫-૨૨-૨૮૬૫ 


“ડાંડિયો ક ૧૭૫ 


મહત્તા દર્શાવી હતી, હિંદી સરકારના સન ૧૮૬૮- દહના “બજે 'તી 
"તીડર તપાસ લીધી હતી, અમલદારોના તુમાખીભર્યા વર્તન અતે તેમનામાં 
પેકેલી લાંચરશ્વતતી બડી પર પ્રહાર કર્યા હતા, અતે જુલમી દેરી રાન્ન- 
ગના રાજ્ય “ અંગ્રેજે છિતવી લેવાં ” એવી સૃચતા સદ્દાં કરી હતી ! 
સસાર સુધારા પર્વે નર્મદના વિચારા અને એ દ્લિમાંતી તેની 
ગૂજરાતતે આજે સુવિદ્તિ છે એટલે તે સબધી વિસ્તારથી લખવાની 
રૂર નથી. ટ્રકમાં એટલું કહેવું પરતું છે કે સમાજ્માં ચાલતી બદીઓ 
દૂણ કરવાતે અને કાળના વહન સાલે આગળ ધપવાને “ડાંડિયો “એ દાંડી 
પપીટતી જ રાખેલી અતે વિરેધઘી ડરીને શાંત થવાની ના પાડેલી. 
સાહિત્યસેવા કાજે નર્મ દે જે ભેખ્મ લીધેલો તેને અવૃર્ષ આપણા 
સાહિત્યને લગતા અનેક ઉલ્લેખ “ ડાંડિયો ”માંથી મળી રહ છે. સાહિત્યની 
એેવા કરવાને, સારાં પુસ્તક્રાતો સત્રહ કરવાતે, સારું વાચન વાંચવાને, 
વિદ્યાનો પ્રચાર કરવાતે, ભાધા પરત્વે વધારે'કાળજી રાખવાને, હિંદુઓના ફાયદાનાં 
પુસ્તકો દેવનાગરી લિપિમાં પ્રગટ કરવાને આમ્રહ કરતા ઉલ્લેખો “યાંધ્વા”માંથી 
“મળી રહે છે, 
“ગંડિયો “ની ભાધાર્શેલી વિશે વિજયરાય વૈદ્ય કહે છે : 

* ગદ્ય વાંચવા અણૂટેવાયલી પ્રશ્ને એ વાંચતી 
કરવા “ ગૌડયો, મે “પોતાનો” સમયનો પત્રકારે રે ગધા જે શૈલી 
ખીજ રોપ્યા અતે જેતે યથાસક્કાર ખોલવી, તેમાં આજના_ 
સસરા વાંચદ્ટેતે સુધઃતા ઓછી જણાશે અતે લાકષિય તો કેદ 
બિલકુલ નહિ. જડે. એ મર્યાદાને જે “વાચક ધેયથી વ 
લે, તો પછી, ગુણુ પક્ષે, તેતે એ લખાશોમાં પ્રાથમિક ઉઠળતું 
જેમ અતે કેટલોક મજેલર તરવરાટ જણાશે; અને તાકુયું' તીર 
સાર્યે જ રહેનારી સચોટતા તે તીક્રણુતા પણુ જણાશે ”. ૫૦ 

નર્મની શૈથીમાં ગૌરક સાથે. . તેમાં. આડબર્‌, તથા ગામ્યતાનો- 


ર૦ નર્મદ ચતાબ્દ્દિ ગ્ય, પૃ. ટર 


અ 


ઉલ્લેખ પણુ થવો જેઈ એ. પણુ એ દોષો નર્મદના કરતાં આપણા ઊગતા 
ગઘના વધારે અશે ગણી શકાય. 

સોરાબજી ખરશેદ્જ ઇંજનેરે તા. ર-૧-૧૮૬૮યી “ સન્ડે વિવ્યૂ ” 
નામનું રવિવારે પ્રગટ થતું સાપ્તાહિક શર કરેલું તે સન ૧૮૭૧ સુધી. 
ચાલીને બ'ધ પડ્યું હતું. ૫૧ નર્મદ અને તેના સાહ્ષરમડળનું “ ડાંડિયો ” 
૧૮૬૯તી આખરે “સત્ડે રિવ્યૂ ” નામના પતની સાથે જેકાઈ ગએલું તે 
સોરાબજી ઇંજનેરતું આ “ સન્ડે રિવ્યૂ “જ હશે એમ માનવું વાજખી છે.. 

સાત દશકા પછી “દાંડીઓ ” નામતું ભત્તપત્ર પાછું શર્‌ થયું. 
નટવર મૂળચદ વીમાવાળાએ ૧૯૩૬થી “ દાંડીઓ ” નામક ગુરુવારે બહાર 
પડતું સાસહિક સરતથી પ્રકટ કરવા માંષ્યું તેતે અગ્રપૃષ્ડે મથાળા વીચે 
% ઝઆધઘસ્થાપક : અમર વીર નર્મદ ” એમ છપાતું, માર્ચ ૧૯૪૭માં એવું 
નામ ખદ્લીતે “ પ્રભાકર 7 રખાયું છે અને તે હવે ૬ર રવિવારે બહાર પડે છે.. 

ઇંગ્લાંડમાં અઢારમી સદીમાં હાંસ્યાંગતી-હળવું વાચન પીરસવાતી- 
દ્શિમાં થએલા પ્રયાસ સાથે “ડાંડિયો ” કેટલે બધે અશે મળતું આવે છે- 
તેને લગતો નિર્દેશ રસપ્રદ થશે. એ સદીમાં ત્યાં ઉદ્દભવેલાં અગ ભીર 
વાચન આપતાં પત્રો તે સ્ટીલતું “ ટેચ્લર” (તા. ૧૨ર-૪-૧૭૦૯થી. 
૨-૧-૧૭૧૧) અને એડિસનતું “સ્પેક્ટેટર” (તા. ૧-૩-૧૭૧૧યી 
૬-૧૨-૧૭૧૨). નર્મદ માફક સ્ટીલની આર્થિક સ્થિતિ પણુ બહુ નબળી 
હતી અને તેમાં સુધારો થાય એ માટે તેણે પત્રકારિત્વતિતા આશરા શેોયો 
હતો, પરત્તુ તે સાથે તેના મનમાં એ ઉદ્દેશ હતો જ ક પોતાના પત્ર ટ્રારો. 
તે પોતાના દેશવાસીએને સુધારાને રસ્તે દ્વોરે. આ જ ઉમદ્દ ઉદ્દેશથી પરતુ 
આર્થિક લાભના વિચાર વિના-નર્મ દે પણુ “ડાંડિયો” શર કરેલું. પ્રજનું 
લક્ષ દોરવા માટે સ્ટીલે હળવી શૈલી અપ્રનાવી. જહેર જીવનમાં ઝઝૂમતી 
આગેવાન વ્યાક્તઓનાં અ'દરખાનેથી કાળાં જવન, પ્રજ્નમાં વ્યાપેલી જુગાર 
અતે બીજી બદીઓ વગેરે સબધી તેણે કલમ ચલાવેલી. લગભગ એ જ 





૨૨૬ પારસી પ્રકાર, દકૃતર ૨, જ્ઞાગ ૩ (૧૮૬૪), પૃ. ર૪૫ 


ડૉંડિયેદ ૧૭૭ 


દ્શિમાં નર્મ દે પણુ પ્રયાણુ કરેલું. સ્ટીલના આ વિચારોાતે અપનાવી લેનારો 
વર્ગ તારે ઇગ્લાંડમાં હતો ન્ત્યારે નર્મ દે તો અધથદ્ધાધી ભરેલા, અભણુ અને 
અન્તાન સમાજમાં સુવિચારોતો પ્રસાર કરવાનો હતો. તેની પ્રગતિશીલ 
વિચારસરણીને ઝીલનારો સમુદાય અલ્પ હતો; તેની હળવી લી, તેનો દાહક 
કટાહ્ન, તેતી અવનવી ગઘ્યલખાવટ વગેરેની કદર કરનારા તામતા હતા. 

“ કેટલર” ફરતાં ય “ સ્પેકટેટર ” અતે “ડાંડિયો” વચ્ચે વિશેષ 
સામ્ય છે. “ સ્મેકટેટર ”માં પ્રજળતે કલ્યાણુકારી બાબતો પર જ લખાણુ 
આવતાં. સ્ટીલ માકક એડિસનતી શૈલી પણુ હળવી હતી. પરિણામે 
“સ્પેક્ટેટર ”તો સારો પ્રચાર થતો અને લોકપ્રિયતા પામ્યું, અ જ ઉદ્દેશથી 
અને લગભગ એ જ રીતે નર્મદે પણુ કલમ ચલાવેલી, પરતુ પોતાતા 
જમાના કરતા નર્મદ ધમો આગળા વધેલો તેથી તે વેળા તેની કદર ત થઈ. 

નર્મદ અને તેના “ડાંડિયો ”એે પોચા દેખાતા ગૂજરાતીઓમાં 
ક્વમાનભાવના, સ્વદેશાલિમાન અતે “ેસ્સે પ્રગટાવ્યાં. “ ડાંડિયો ”નુ 
જવન ભલે અલ્પ હોય, પરતુ એણે કરેલ કાર્ય ગૂજરાતી વત્તવિવેચનના 
ઈતિહાસમાં એને મહત્તતુ' સ્થાત અપાવે છે. 


૧૪ $ સત્ય મિત્ર અને કંવૅસરે હિન્દ 


એગણીસમી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં પારસી સમાજમાં ધર્મ અને 
નીતિરીતિતે લગતી ચર્ચા વર્ત્તમાનપત્રોમાં અને તખ્તા પર મોટા પ્રમાણમાં 
ચાલી હતી. પારસીઃઓતો સમાજ પ્રગતિવત સમાજ છે એવી સામાન્ય 
માન્યતા ધરાવનાર બિનપારસી આજે કલ્પી પણુ ન શકે એવી ભાષામાં, 
ભારે ઝજૂતથી, કેટલીક વેળા ઝૃહસ્થાઈની મર્યાદા ઓળગી જ્ઈતે, ધમ 
અને સમાજની સાચવણીતે નામે વર્ષો સુધી લડત ચાલી હતી, પ્રગતિવાદી 
પથના અને જનવટના હિમાયતીઓ વચ્ચેની એ રસાકસી પારસી સમાજમાં 
ચાલુ જ છે; પરતુ ગ્આગણીસમી સદીનાં પાઠલાં વર્ષોમાં એ ચર્ચાગ્મે ઉમ્ર 
સ્વરૂપ પકડયું હતું અને તેમાં પારસી આલમમાં “ મતસુખપ ”ના તખલ્લુસથી 
"ખ્યાતિ પામેલા મચેરજ% કાવસજી શાપુર્જી લગડાનાએ મહત્તતો ભાગ 
ભજવ્યો હતે. 

મનસુખની કલમમાં ન્નેર્‌ હતું. ફારસી શબ્દોથી રંગાયેલી એમની 
ભાષા કોઈ વેળા ચમકારા મારતી તો કેટલીક વેળા તેમાંથી અ ગારા ઝરતા. 
એમની વાણીમાં પણુ બળ તું. કલાકો સુધી ન્નેશીલી રૈલીમાં ભાષણુ 
કરી એ શ્રોતાઃ।ને ચક્તિ કરતા. વળી એ નીડર હતા. તેમના અવસાન સમયે 
“ પ'ચદ્ાંડે” તેમતી સેવાની નીચે પ્રમાણે કદર કરી હતી : 

મનસુખ એટલે આ જમાનાતો પારસી ફ્રિદોસી, મરતા-ડ્ખતા 
પારસી ધર્મતે તારવવાની જહેમત ખે'ચનાર નાખોદા, દીનડૂખાઉ ધર્મ ભુલાઉ 
ખુદાવીસરાઉ પારસી કેળવણીની ઝાટકણી કાઢનાર લડવૈયો, “ રાહનુમાય ” 
પારસી પ્રગતિવાદી પક્ષ ) સભાવાળાએ સાથૅ દિલષેરીયી જગ જમાવી. 


“સત્ય મિત્ર અને કયસરે હિન્દ વદ 


તેમતે શિક્સ્ત આપનાર પારસી જેહાંપહેલવાન, ₹ગીલી ફ્રાર્સી જબાનતા 
આગનું મધુર ણુલણુલ, ફસાહત ભરેલો! કલમબાજ, છડાદ્ર ભાષણુકર્તા, 
ઉધરતી પારસી ઓલાદતો સાખણુત રહેબર, તળલા સારંગી સાથતી ગાતતાન- 
વાળી ખદમીનો હડથડતો શત્રુ, પારસી ધર્મ સાન કસિટીના' મસ્તાન હાયીનો 
કલ્ાબાજ મહાવત, ધર્મચૂસ્ત પારસીઓના સાચો સિષેડસાલાર, આર્થેડીક્ષ 
પારસી ' ચાંડ એલ્ડ મેન ', વગેરે. પ 
મતસુખે તા. ૧૯-૭-૧૮૭૪થી “ સત્ય મિત્ર ” (“ સતીઅ મીતર 
-50ત કેત ૦: 11૯ 1100 છતંલાત ”) નામનું દર રવિવારે 
' પ્રસિદ્ધ થતું સા'તાહિક શરૂ કર્યું..૨ એની શરૂઆતમાં તીચેના “ દોઇરા ” આવતા: 
“ સતીએ મંતર તેને જ સ 
જે કહે ખાસ સકાઈદર વાત, 
સતીઅ મીતર્‌ તે જ સજણુ-- 
ઘે પુર દાંનાઈ ભર બાથ, 
સતીઅ મંતર તેતે ૪ નનણુ-- 
જેથી થાએ કુલ તેક અહેસાંન, 
સતીઅ મીતર તે તે જ જવાંત-- 


૧. 
જ 


જે ફરે સચ્ચાઇનાં જ ખબેઆંન ” 
પોતાના વિચારોથી જુલ્લ પડનારા અતે ખાસ કરી સુધારક મતોભૃતિ 
ધ્રરાવનારા સામે મનઝુખે “ સત્ય મિત્ર “માં સખત ટીકા કરી. એમ કરવામાં 
'ધિવેક અતે મર્યાદા ત્યછ તેથી એમના હિંમાયતીઓ પણુ એમની લચવાની રીતથી 
અકળાયા. “સત્ય મિત્રે” પારસી સમાજમાં તાજીબી સાથે ત્રાસ પણ ફ્રેલાવ્યો. 
તેમના પુત્ર કાવસજી યોગ્ય લખે છે 'ે : 
* સનસુખનું આ પત્ર તેતી ખેહાલી પ્રસીધતા, તેનાં 





રૃ પંચદાંડ, તા. ૨૬-૨-૨૯૦૨ 
2 “ પારસી પ્રકાશ ”, દર્તર ર, ભાત્ર ૬, (૨5૦૩); પ. ૪૯૯ 


૧૮૦ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વનતેદ ઇતિહાસ- 


પામી શકયું નહી તે તેના લખાણુની નખળાઈ માટે તો નહીં જ.. 

પણુ ઔર તેના જેર-તેનાં હદ વગરનાં જેરાવરપણાં માટે ! તેતી 

નરમી તેતી પચ્તી લાવી નહી, પણુ તેની સખતાઈ લાવી; 

તેની ચાપલુસીએ નહી, પણુ તેના ચાબકાએ તેને દાખ્યું ! ”૩ 

મનસુખના “સત્ય [મિત્ર ”માંનાં લખાણો વાંચતાં નવરોજ હલક્રના 
“ શ્રાણુક “માંનાં લખાણુાતું સ્મરણુ થાય છે. નવરેજ માકક મતસુખ પણુ. 
વિરોધી પ્રત્યે નિર્દય હતા, પરંતુ એમ કરવામાં નવરોઈનતો ઉહ્દેશ કેટલીક 
વળા ધાકધમજીથી નાણાં કઢાવવાનો હતો ત્યારે મનસુખ ગાંઠેતું ગાપીચ દન. 
કરીને એમ ડરતા હતા. 

મનસુખની કલમમાં જેમ હતું; શૈલીમાં પારસીઓને ગમતા શખ્દાલ કાર 
હતા; એમનું વાંચન વિશાળ હતું; જહેર જવનનો તેમને સારો અતુભવ* 
હતો; પરદેશની એમણે યાત્રા કરી હતી. પત્રકાર માટે તેમની કેળવણી સારી. 
છતી. પરંતુ ધર્મા'પપણાથી મતી વાણી ટ ટાક્રિસાદનું કાર્ણુ બતી અને. 
એમને પાયમાલ કર્યાં. ધમ સિવાયની બાબતો પર પોતાના વિચાર પ્રદર્સિત 
ઝરતાં એ સારી ચચા ડરે છે. 

મનઃસુખરામ સર્યરામે વીરે કરસનદાસ મૂફાજી સખ'ધી રચેલા. 
યુસ્તકમાં ગૂજરાતી ને પારસી ગૂજરાતી સબધી લખ્યુ હતું કે હિંદુઓના- 
ધ્વાર્મિક રિવાજેને કારણે પારસીઓને શિષ્ટ ગણાતા હિંદુ સમાજના. 
સપરઝમાં આવવૉતી ઝાઝી તક નહોતી મળી. તેઓ ધ'ધાને કારણે ખારવા. 
વગેરેના સંસર્ગમાં વધારે પ્રમાણુમાં આવ્યા અને તેમની અશુદ્ધ ભાષા. 
ઉપાડી લીધી. ગૂજરાતી તો સસ્કૃત જેવી સર્વોપરી ભાષાની બાળા છે અને 
તેની શુહ્તા સાચવવામાં રૈ।ભા રહેલી છે. 

આ અભિપ્રાયની ટીકા કરતાં મનસુખ જ્ઞાન અને સન્‍તજનતા 

_ દાખવે છે. એઓ લખે છે કે “ગુજરાતી ભાશા કેઈ ખી દીન સુદ (શુદ્ધ) 

અથવા નરી (નેર્મલ) હતી જ નહી; અને તે ખીજી ભાશાના શખદ્ોની 


૩ એક ના મવર જીદ ગીની ડુંક તવારીખ (૨૯૦૨), પૃ. ૨૪૫. 





સત્ય મિત્ર અને ડયસરે હિન્દ ૧૮૧.' 


મેળવણી વગરની નરી રડી શકતાર જ તથી એવી આપરી ઝેગ્લીએક 
રીતતી તપાસ ઉપરથી ખાતરી થઈ ચૂફી છે. ” સરછા ગૂતટરાતીને સસ્ૃતદ 
સખ્દ્રથી ભારેખમ બતાવી તેતે “ શુદ્ધ ગૂન#રાતી ” તરીક્ર એળખાવનારા 
હિંદુએ, પારસીઓ એમાં શુદ કારસી, હિંદી યા ઉદું શબ્દો ઉમેરે તો 
તેમતી સામે ભાધાતે અશુદ્ધ કરવાતો દાવો કેવી રીતે મૃઝી શકે ? 
“ ગુજરાતી ભાશાને અસલ સંસકરત ભાશાની બાલા તરીદ્દે ગરીતે” તેમાં 
મોથ સસ્કૃત રાજ્દો ઘુસાડનાર ૦૮ ભાયાતી સરળતા અતે 1નિમળતાનૅ 
દૂર કરે છે. 

પારસીઓ ખારવા વગેરેના સંપર્કમાં મોરા પ્રમાણુમાં આવ્યા અને 
પરિણામે તેમતી ભાષા અશુદ્ધ બતી એતો પ્રતિવાદ કરતાં મતસુખ કહે 
છે ક પારસીઓએ તો ત્નદીરાણા જેવા રાજવીઓના અતે વેપારી વર્ગના 
સમાગમમાં વધુ આવ્યા હતા. ₹ 

સનસુખે કરાળીતે તા. શથી તઅન્યુઆરી ૧૮૯૩થી પત્રની માલિકી 
પોતાના મિત્ર મંચેર્છ હોશ'ગજી જગોરાનતે સૉપી દીધી. મચેરછના હાથમાં 
એ પત્ર બરેળર પાંચ વર્ષ રથા બાદ છાપખાનામાં આગ લાગતાં તા. 
ડવ૧મી ડ્સિમ્ઝર ૧૮૯૮થી બંધ થયું. આગ તો નિમિત્ત હતું. ખરું 
જેતાં, “ સત્ય મિત્ર”તી નીતિ હવે પારસી સમાનટમાં રકો મેળવી 
રંક તેમ નહેળું. 

દસ્તૂર જમાસ્પજી મીતોચહેરઈએ જરથોસ્તી ધર્મતે લગતા વિષયોની 
ચર્ચા કરવા અને સમજણુ આપવા “હખ મઝદીયસ્નનાંમ ” તામતુ 
ડજરાવી પત્ર શર કરેલું તે ટેકાના અભાવે ટકી કારકિદી પછી મનસુખના 
“ સત્ય મિત્ર ” સાથ્રે ન્નેડાઈ ગયુ' હતું. પ ૧૯૨૪માં મહેરછભાઈ પાલણુછી 
શાદ્તે એ જ નામનું નવું સાષ્નાહિક મુંબાઈી શર ક્યું? પરંતુ તે પણુ 
ટૂક મૃદ્તમાં બધ પડ્યું. 





ઝ સત્ય મિત્ર, તા ૩૦-૩-૬૮૭૯ 
પ એક નામવર છીટ'ગીની ટુક તવારીખ, પૃ. ૬૨૨ 


૧૮૨' ગૂજરપ્તી પત્રકારેત્વને. ઇતિહાસ 


ઇયસરે હિન્દ 


અર્ધો સદીનું ઉપયોગી જવન વીને આજ પર્યત ચાલુ રહેલા. 
એક ખીજ્ન જાણીતા સાપ્તાહિક “ કયસરે હિન્દ ”તો ઇતિહાસ અહીં જ 
આપીશું. “સત્ય મિત્ર” અતે “ કયસરે હિન્દ ”ની તીતિમાં આસમાનઃ 
જમીનનો! તફાવત છે. પહેલું જૂનવટતી હિમાયત ૩રતું ત્યારે ખીન્નએ. 
સુધારાની [હિમાયત કરી છે. “ સત્ય મિત્ર ” 1સ્થિતિરહ્ષક નીતિનું છતાં ખધઃ 
પડયુ; “ ડયસરે હિન્દ” લઘુમતીના વિચારોનો પડો પાડવા છતાં આજ 
પર્યત ચાલુ રહ્યું છે, વધારે સમૃદ્ધ થયું છે, અને તેતી અસરનું ક્ષેત્ર 
ચૃણુ વષ્યું છે. 

ફૂર્‌ામછી કાવસજી મહેતાએ તા. ૧-૧-૧૮૮૨્‌થી એ પત્ર રર 
ક્યું, એનો પ્રથમ અક “ મુબાઈના કોટમાં એપોલે સ્ટ્રીટમાં નબર ૧૪ 
વાળાં ઘરમાં ક્યસરે હિન્દ પ્રેસમાં ” છપાઈ ને બહાર પડયો હતો. એનું 
વાર્ષિક લવાજમ ર્‌. ૬ હતું. એના તંત્રીએ પહેલા અ કમાં “ અમે પોતે” 
નામતા લેખમાં પત્રની નીતિ સ્પષ્ટ કરી છે. તેમાંના વિચારો સ ચાલકે 
સાટે આદર ઉપન્નવે એવા છે. “ હરદમ સાચ્સુ' બોલવું, લોકનું ભલું હઇડે 
રાખવું, સચ્ચાઈને મદદ કરવી, સ્વતત્રતાની હીમાયતે જવું, અને પરમા-' 
રથને (કાજે) સ્વારથતો ભોગ આપવો.” તત્રીના આ સોગ#નામામાં' 
« સ્વતત્રતાની હીમાયતે જવુ 7” એ શખ્દ્વલોે ખાસ લક્ષ ખેંચે છે. ન્યાય 
સારુ ટઢતાથી લઢવાનો એ નિણુય કરે છે : “ લોકોનું ભલ હઈ ડે રાખતાં: 
માતબરો અતે સત્તાવાળાઓનો ધીછાર ખેચવાનો સભવ રહે છે તો પણુ. 
તેવા ધીક્કારતી અમોને કશી દરકાર નયી......જ્યાં જુલમનો દેવ રાજ 
ચલાવતો હરે ત્યાંથી તેને પદ્ભરસ્ટ કરાવાવાને અમે હીંમતની કસર કરીશું. 
નહી, તથા ન્યાં ઈન્સાફ ઉંઘમાં પડયો હરો તયાંથી તેને જગાડવાને અને 
તેની ગકફ્લતીને માટે તેના કાન ચીમટવાને સદા અમે તતપર રહીશું. ” 


ધર્મ વિષયમાં યુદ્ધિના આશ્રય લેવાતું તત્રી જણાવે છે : “વહેમી. 
ક્યા અને ઝતુની એતેકાદના (આસ્થા) અમો સતર્‌ નીવડીશું, જીના વીચારતી. 


સત્ય મિત્ર અને કયસરે હિન્ટ ૧૮૨ 


સામતે અમો લડત લય્શું અતે એકીનતે અકકલની નહી પણુ અકકલતે 
એકીતતી લગામ આપીશુ' ”. હિંદુઓ અતે પારસીએ ધર્મના અભ્યાસ-જ્તાન 
ઉપર ધાર્મિક ક્યાકામ (દિતા5)તે સરસાઈ આપે છે તે તંત્રીને મતે 
ખેદ્જતક છે. 

પત્રતી સસારવિષયક તીતિ કાંઈક અસ્પણૃ છે, ગૂજરાતી પત્રકારોમાં 
એક્ય નથી, એખલાસ નથી અને તેઓ એકમેક સામે લડવા ઝગડવામાં 
સદા કમર્‌ કસેલી રાખે છે તે માટે પોતાને કમકમાં આવે છે એમ જણાવી 
તત્રી કહે છે % જે પોતાતે કાઈ બીજાન લાઈમધ સામે ટીકા ફરવી પડશે 
તો તે ટીકા પ્રજા લાભાર્થે કશાય કપટ વિના થશે અતે તે બાળત પરી 
થતાં એે ભાઈમધ સાથેતો મૈત્રીભમી સબધ ચાલુ «૮ રહેરે. 

૧૮૮રયી ૧૯૧૫ સુધી કરામછ મહેતાએ પત્રતું સંચાલન કયુ, તે 
દરમિયાન પ્રગતિશીલ વિચારે! રદર્શાવવાતું' તેમણે ચાક્ષુ રાખ્યું અને પત્રમાં 
નવાંતવાં અગો ઉમેર્યાં. હિંદ, સિલોત અતે ઇંગ્લડના જુધ જુદા શહેરના 
સમાચાર તાર મારફતે મેળવવાતી તેમણે પહેલ ડરી.* પત્રમાં ચિત્રો આપવા 
સંબધી પણુ એમણે ઉત્સાહ દાખવ્યો અતે એ સર્વતે લીધે એમના 
અખખારની ક્રસિદ્ધિમાં વધારો થયે. 

હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભા માટે ફરામછતે પટ્ટુપાત હતો અને તેતે 
મકા આપવા આતુર રહેતા. પત્રની અગ્રેછ ફટારોતું સંચાલન એમણે 
દીનશા એદ્કજ વાચ્છા જેવા દેશનાયકના હાથમાં મૃક્યું' હતું. એ સમર્થ 
રાજનીતિસ અને અર્થ શાસ્્રીની કલમે લખાયેલા અગ્રે લેખોએ સામાન્ય 
વાચક વગ ઉપરાંત વિદ્દાતોતું પણુ સ્વાભાવિક રીતે સારું લક્ષ ખેચ્યું' હતું. 
અંગ્રેજ લેખોને લીધે એ પત્રનો ફેલાવા મુંબાઈ બહાર પણુ થયો. દીનશા 
વાચ્ઠા પછી રુસ્તમ પેસ્તનજી મસાનીએ દોઢેક વર્ષ સુધી એ પત્રનાં 
ચગ્રેછ વિભાગનું સચાલન કર્યું. 

કૌટુમ્ખિક સુક્કેલીઓએ અતે રહ્દાવસ્થાતે કારણે ક્રામછ મહેતાએ 

૬ «મે જમરોદ રાતાજ્ટિ ગ્રય (૨૯૩૨), પૃ? ર૮ર. 


૧૮૪ ગૂજરાતી પતરકારિત્વનો ઇતિહાસ 


૧૯૧૪માં એરચશા રૂસ્તમજ હીરજખહેદીનને પત્ર વૈચી નાંખ્યુ. તેમને 
હાથે એનો વધુ ઉલ્ય થયે. હીરજબહેદીન પત્રકારના વ્યવસાયનો સારો 
અતુભવ મેળવી ચૂકયા હતા. ઓગણીસ વર્ષની વયે વડોદરેથી ઝુબાઈઆવી 
એ “નમે જમશેદ ” પત્રમાં રા..૩૦ને પગારે “રિપિર્ટર' તરીકે રથા 
હતા. પાછળથી, સુધારક વિચારોતો પ્રસાર કરવા માટે મરાટ્ર સાપ્તાહિક 
« પારસી “માં એ ન્નેડાયા હતા. એ પત્રના ગૂજરાતી વિભાગનું સંચાલન 
ગ્મેમણે સફળતાથી કર્યું” અતે તેના વાચક વગ'તી સ'ખ્યામાં મોટો વધારો 
થયો. એથી ઉત્તેજ્િતિ થઈ પત્રના માલિક્રાએ ૧૯૧૨માં તેને દૈનિકમાં 
ફેરવ્યું અને એરચશા હીરજબહેદીનને ત્રી બનાવ્યા. % 


પરતુ સ્વતંત્ર ખવાસના અતે હવે અનુભવી થએેલા એ પત્રકારને 
તો પોતાની માલિકીનું એક પત્ર કાઢવાના કોડ હતા. ૧૯૧૪માં એમણે 
ફૂરામજ મહેતાનું “ ક્યસરે હિન્દ ” "ખરીદી લીધું. તા. ૩-૧-૧૯૧૫થી એ 
પત્ર એમના તત્રીપદે પ્રગટ થવા માંડ્યું. એની પ્રગતિ માટે એર્ચશાએ 
પોતાની -સધળી શક્તિનો ઉપમોગ કર્યો અને તેતે મુબાધતું' આગેવાન અને 
પાશ્સીએનું સર્વોત્તમ સાપ્તાહિક બનાવ્યું. ૧૯૧૬માં એમણે “ ડ્યસરે હિન્દ 
પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ” કાઢ્યું અને ત્યારથી પત્ર તેમાં જ છપાઈ બહાર પડે છે. 
૧૯૩૧માં પ્રેસતે લિમિટેડ ક પતીમાં ફેરવી પોતે તેના મેનેજિંગ 'ડિરેક્ટર્‌ થયા. 

સામાજિક, ધાર્સિક અને રાજદ્ારી ક્ષેત્રમાં હીરજખહેદીન પ્રગતિલક્ષી 
વિચાર ધરાવતા, અને “ ડયસરે હિન્દ ” મારફતે એવા વિચારતો જેશભેર 
પ્રચાર કર્યો. એમણે જૂનવટના હિમાયતીઓ ઉપર ઠૅઠ્રા અને ટીફા વરસાવી. 
આ કાર્યમાં એમણે હિંમત દાખવી પણુ વિવેક જનળવ્યો નહીં. “ચલણી 
રૂપિયા “ની કલમે લખાયેલી કટારોમાં સ્થિતિચુસ્ત વિચાર ધરાવનાર 
આગેવાતો અતે કાર્યકરોની અતિશય ડેકડી થઈ, તેથી લાંખે ગાળે કોમમાં 
વધારે કડવાશ ફેલાઈ. 

સુંબાઈની પારસો પંચાયતના કારોખારીએઓની અતે તેમને ચૂહી 


૭ પારસી પ્રકારા, દફ્તર ૭, જાગ પ (૧૯૪૨); પૃ. પલ૪ 


-સત્ય મિત્ર અને ક્યસ્રે હિન્દ વષ 


કાઢનારા “ સોના મંડળ” (10 €૦ાપ્ાંદલર ૦ પટ શિપ વત)તી 
યૂતટણીમાં મેટે ભાગે સ્થિતિરહ્ાકાતો વિજય થતો. એક તો “ મે ૦૮મશેદ ” 
જેવા બળવાન પત્રતો તેમતે ટેકો હતો; બીજું, સુધારકો વારવાર છારી 
જવાથી સુસ્ત બન્યા હતા. હીર્છબહેદીને કેગલાક મિત્રોના સહકાર વડે 
“પારસી પચાયત રિફેર્મ કમિટી ”તી સ્થાપના કરીં અને સુધારકાતો 
અવાજ સ'ભળાતો કરવાતે પોતાના અખબાર મારફતે બળવાન પ્રયાસ કર્યો. 
“આતે પરિણામે, આજે સુધારકો વિશેષ સફળ થતા જણાય જે. 


“ક્યસરે હિન્દ”ના સ્થાપક હિંદી રાજ્ટ્રીય મહાસભાને ટેકો આપવાની 
-અખત્યાર કરેલી તીતિ હીરજબહેદીને પણુ ચાલું રાખી. ફરામજી મહેતાએ 
પત્રતી સ્થાપના કરી ત્યારે કોંગ્રેસનું સુકાન વિતીત આગેવાનોના હાથમાં હતું. 
હીરજબણહેદીનના સમયમાં ગાંધીજએ એનું સુકાન સંભાળ્યું” અને માતૃભૂમિની 
સૃક્તિ માટે અસહકાર, સવિનય ભગ વગેરે શાસ્રો ઉપાડ્યા. આમ જતાં 
* ક્યુસરે હિન્દ” કૉંગ્રેસતે ટેકા આપવો ચાશુ રાખ્યો. આ રાજકીય નીતિને 
લીધે એ બિનપારસીઓમાં પણુ સારી લેકધ્િયતા પામ્યું છે.“ 

ગૂન#રાતી સાપ્તાહિકમાં “ કયસરે હિન્દ “ની પૃદ્ઠ સખ્યા સૌયી 
વધારે છે. દર અધવાયડ્મિ માથા કલ્ના દળદાર પોથામાં, ખાસ ફરી પારસી 
વાચશ્રેને વાંચવી ગમે એવી તરેહવાર બાબતો, સાપ્તાહિક સમાચાર ઉપરાંત, 
પીરસવામાં આવે કે. ૧૯૩૪માં ગેરચશા હીરજબહેદીને “ 110 
શદાંડલ-1-ીંળત 1103દાલ્ત 1/00) ” નામતું સ્વતત્ર અસેજી 
અઠવાડિક રારૂ કયું”, પરછુ તેમના અવસાન પછી ટ્રક સમયમાં તે બંધ 
શરયું. પણુ ત્યારપછી એ નામતો અગ્રેછ વિભાગ ગૂજરાતી આદત્તિમાં ગ્રસિદ્ધ 
-ચતો, એના અગ્રૅછી વિભાગનું સંચાલન સરસ રીતે કરવામાં આવે છે, 
અતે ધણી વાર તેના ગૂજરાતી વિભાગની સરખામણીમાં તે ચદ્યિતું માલમ 
ચડે છે. હીર્જબહેદીને પત્રમાં નવા નવા વિભાગે! દાખલ કર્યાં, સારાં ચિત્રો 

«૮ “ઉડાડ€'--ીંઇવે, ૦00 0 ઈ 0ંવલડ૩ઇ ઉલ થાંલ્ક, 13 18 80039. 


-યવંપયાલ્લવે 10૫૪8 ૦ 110 747315”. [4. ઝે. 317812 4 “ઉડ & 
ડો 41101800” (1995), 24૪૦ 378] 


૧૮૬૧ ર ગૂજરાતી પત્રકારિત્વનેદ ઇતિહાસ: 


આપ્યાં, ફટાક્ષાચિત્રાો આયાં, દેશના હુજ્નરઉધોગ અને વ્યાપારવ્ણુજનેં 

ઉત્તેજતી આકર્ષક પૂર્તિઓ આપી. ૧૯૩૧ની ગોળમેજી પરિષદ વેળા પોતાના 
પત્ર માટે સત્તાવાર્‌ અહેવાલો મોકલવા કેકી ખી. ભરૂચા, એડવોકેટને પોતાને 
ખર્ચે: તેમણે ખાસ વિલાયત મોકલ્યા હતા. આવું સાહસ હિંદના કોઇ ખાનન' 
દેશી પત્ને ક્યુ નહોતુ. 


૧૯૪૦માં એરચશાનું અવસાન થયું અને એમને સ્થાને એમના: 
વડા પુત્ર ન્નલ હીરજખહેદીન આવ્યા. એમના સમયમાં પણુ એ પત્ર 
પ્રગતિશીલ ર્શું હે, જે કે કેટલાક નવાં સાપ્તાડિકો અતે દ્નેકો પારી 
પત્રકારોએ શર્‌ ફર્યાં છે. પત્રની મૂળ નીતિ સાધારણ રીતે ચાલુ રહી છે. 
છતાં, અગાઉ કરતાં ગાંભીય અતે ઠૅરેલપણું વિશેષ જણાય છે. વિચારેતું 
ઉઠ્ાંછળાપણું તો હવે એમાં મુદ્દલ જણાતું નથી; કવચિત્‌ તો જૂનવટતી 
હિમાયત કરતું હોય એમ લાગે છે. એ પત્રની ગ્રગતિ માટે ઊંડો શ્રમ 
લેનાર્‌ તેના ઉપત'ત્રી ડોસાભાઈ ગોળવાળા, જેએ એરચશાના અવસાન 
પછી સ્વાભાવિક રીતે એ અખખારના સંચાલનમાં મહત્ત્વનો અવાજ ધરાવે 
છે, તેમની અસરને લીધે આ ફેરફાર જણાતો હરે. ચર્ચાસ્પદ તીખાં 
લખાણો વાંચવાનો જેમને ચસક્રો લાગ્યો છે તેમને “ કયસરે હિન્દ ” કંઈક 
મોળું લાગતું હશે; પણુ, એક બે તેની પ્રતિષ્ઠામાં વધારે થયો છે છે અને 
પારસી સમાજને ફૂાયદ્દો જ થયે છે 


૧૫ : પજખબ'ધુ 


ઓગણીસમી સદીની આખર સુધીમાં મુબાઈમાં ગૂજરાતી પત્રકારત્વ 
કઇક સ્પષ્ટ ઘાટદાર સ્વરૂપ પામી ચૂકયું હતું, પરતુ તળ ગજરાતમાં એ 
વિધય અણુખેડયા જેવો હતો. નાતાં નાનાં જૃત્તપત્રો-ખાસ કરીને સાપ્તાહિકા- 
એ અસ્સામાં શરૂ થતેલાં ને બંધ પડેલાં. ગૂજરાતના પાટનગરમાં ત્રણુ- 
પત્રો “હિતેચ્છુ”, “રશમશેર બહાદુર ” અતે “ અમદાવાદ સમાચાર ” 
પ્રસિદ્ધ થતાં હતાં. ખીજ બેની સરખામણીમાં “ હિતેચ્છુ” પ્રનત માટે 
વધારે ઉપયોગી હતું અને સમકાલીન પ્રશ્નોની સ્વતંત્રપણે દીકર્દીક ચર્ચા. 
કરતું હતુ. પીતાંબરદાસ ત્રિભવનદાસ મહેતા એ પ્રસિદ્ધ કરતા દતા. એમણે 
અગ્રેજતો અભ્યાસ નહોતો ક્ષો તેથી અગ્રેછ લેખાતું અગ “ હિતેચ્છુ માં 
નિયમિત પ્રગટ થતુ નહિ. આ તેની એ સમય માટે ઊણુપ હતી. 

“શમશેર બહાદુર “તો ઉલ્લેખ આગળ (દઠ્ઠા પ્રકરણુમાં) આવી. 
ગયો. એ અતે “ અમદાવાદ સમાચાર ” નિયમિત રીતે પ્રસિદ્ધ નહોતાં થતાં, 
અને ત્રણી વેળા તજવા કારણે અ કા સુલતવી રાખી પાઠળયી ભેગા અ કઃ 
કાઢતા. એ અખબારે વાંચવાને ચસકા લાગૅ એવાં પણુ નહોતાં. 


ભગુભાઈ ક્તેહચદ કારભારીએ જવણુલાલ ત્રજરાય દેસાઈ 
બેરિસ્ટરતા સહકાર વડે અગ્રેજી વિભાગવાળું એક ગૂજરાતી સાપ્તાહિક શર 
કરવાનો નિર્ધાર કર્યો અને ૧૮૯૮ની ૬ટ્ટી માર્યો “ પ્રન્નબધુ ” સાપ્તાહિક 
શરૂ કર્યું. દ્વોઢ વર્ષ સધી ભગભાઈએ તેતુ' સંચાલન કર્યું. તે વેળાઃ 
જૂળવણીનો પ્રચાર અતે વાચનનો! રેખ થોડાં હતાં, એટલે અમદાવાદ જેવા 
મોટા અતે સમૃદ્દ શહેરમાં પણુ “પ્રન્નબફુ”ના માત્ર પાંચસેદ 


“૧૮૮ ગૂજરપ્તી પત્રકારિત્તતો. ઇતિહાસ 


ત્રાહક તોંધાયા. લેખ લખવાનું, પ્રક સુધારવાનું અતે અ ક તેયાર થતાં ટપાલ 
ચેટઢીમાં નાંખી આવવા સુધીનું બધું જ કામ ભગુભાઈ ને જતે કરવું પડતુ 

“પ્રન્નબ'ુ”ના પહેલા અ કમાં ભગુભાઈ એ “પ્રારંભ” લેખમાં પ્રશ્ન 
કષ છે: “કહો જન્મ ધરી શી કરી દેશની સેવા?” એ સેવા કાજે પોતે 
આગળ આવ્યા છે ગએમ જણાવતાં ભગુભાઈ લખે છે: “આ પત્ર નૂતન 
છે-તે નૂતન લોહીનું છે, પણુ ઉચ્છેદક વિચારનું નથી; તે નતનપહૃતિતુ 
છે પણુ થોગ્યાયોગ્ય વિચાર નિર્ણયનો એટલે વિવેકબ્ત્તિતો કદી પણુ ત્યાગ 
કરનાર નથી; તે નૂતન પ્રારંભનું છે પણુ “ આરભે શર” અની પછીથી 
નર ગુમાવવા માટે કાઈ નિમ્યું” નથી ”. 

આપણે આંગણે વેપાર, હન્તર, સાહસ, સપ, સત્તા, સ'પત્તિ, પેય , 
હિંમત રહ્યાં નથી. તેતે સ્થાને જણાય છે નિરૃધમ અને આળસ, ઝ્ુસ'પ, 
અતે કુથલી, અનીતિ અને ભૂખમરો, પરાધીનતા અને અજ્ઞાન. એ માટે 
અડ્સેસ કરીતે ત્રી કહે છે કે “કરવાનું બહુ છે પણુ કરનારા થોડા છે” 
“રાજ્જીય સુધારણા થયા વિના ખીજી અધી સુધારણા થવી મિથ્યા છે ” 
ગમેવો અભિપ્રાય જેમ આ પત્રના ષોજકતો નથી, તેમ “ જેઓ સાંસારિકે 
-સુધાર્ણા કરી શકતા નથી તેએ રાજ૪ીય સુધારણા કરવાને લાયક નથી * 
એવા અભિત્રાયતે પણુ તેમના તરક્ધી આદર મળી શકે તેમ નથી. સસાર, 
વ્યવહાર અને રાન્વય-આદિ હરકોઈ પ્રકારની સુધારણા થવાનો આધાર સ્તાન, 
નિશ્ચય, પ્રયત્ન અને શુદ્ધ છુદ્ધિ ઉપર જ રહેલે છે અને તેથી પોતાના 
-દેશબાંધવો હરેક ઉપાષ્રે સવ બાબતનું સતાન મેળવતા થાય, સ્તાન મેળવીને 
નિશ્રયવાળા-નીડર બતીતે પ્રયત્નશીલ થાય, તેવા પ્રકારના લેખો આ નૂતન 
પત્રમાં તેના ષ્રોજક સદા પ્રકટ કરતા રહેશે." 

“« પ્રન્નબધુ ”એ પ્રારંભમાં દાપખ્પવેલા ઉમળકા સાથ નીવડ્યા છે. તેણે 
પ દશામાં પ્રજનની સંગીન સેવા કરીને “ પ્રજનબંધુ ”નતા નામને સાથ ક 
કયું” છે તે ગૂજરાતી પત્રકાર્ત્વિના ક્લેત્રમાં પ્રથમ પડિતિનું સ્થાન મેળન્યુ છે. 


નનન... 





૧ પ્રન્તખધુ, તા. ૬-૩-૧૮૯૮ 


પ્રજાખધુ ૧૮ફ- 


* પ્રહ્તનબધુ “તો પ્રથમ અક ગાર પાનાનો હતો. પહેલે પાતે ઉપર 
નિર્દેશ કરેલ “પ્રારંભ ” નામફ તત્રી તરકતો લેખ છે, બીજે પાને. 
*ઝઅમદાવાલ્ની તવી મ્યુતિસિષલ ચુટણી ” અને ત્રીજે પાતે “છેવઃ 
આવ્યુ-ચાંપેકર ફાંસાએ ! ” એ સબધી અગ્રલેખો છે. ચોથે પાને “ નવી 
_સ્‍્યુનિસિપલ ૨ ચુંટણીના સબંધમાં ફજેતીના કાળકા” ર્મજી રીતે અધ્યા. 

છે. પાંચમે અને હદ્ટેં પાને “ ચાલુ શ્રર્ચા” નન્ટરે પડે છે. સાતમાં સકા 
પર “ અઠવાડિક સમાચાર ” યુરોપ અને હિંદુસ્તાનના બે વિભાગમાં આપ્યા' 
છે. આઠમાં પૂછ પર “મુખઅધતી મરકી”તી ખખરો અને “ જાણુવાજેગ 5 
ખાબતો છે. નવમે પાતે “ સ્વામી વિવેકાત દતી વ્યાખ્યાનમાળા ” શર્‌ થાય છે «ટે 
તે પછીના અ“ક્રામાં ચાલુ રડી છે. અગીઆરમાં પૃષ્ઠ પર બનાવરી નાણાંને 
લગતો “ હ €૦11૯ાતરત ” તરફનો લેખ છે અતે બારમે પાતે માત્ર 
જ“હેરખબરે છે. ખીત્ત અક્યી “ 8૧૦૬૯૩ વ્વાતેં ૯૦ 101લાઇડ “તો 
અ'ગ્રેજ ફલા નિયમિત દેખા દે છે, જે ધીમે ધીમે ખૂખ લે!કપ્રિય થયો, 

ભગુભાઈ કારભારી સાહસિક હતા પણુ તેમનામાં કાર્યદક્ષતા નહેતી.. 
એમણે લગભગ દ્દઢ વર્ષ “પ્રજબ'ધુ ” ચલાવ્યા પછી તે ડૉકારલાલ 
પરમેદરાય ઠાકોરને સોપ્યું અતે તેમતા હાથે ગએ પત્તો ઉદ્ય ને વિકાસ 
થવો. ૧૯૦૫માં કાકારલાલે પોતાતું સ્વતત્ર “ પ્રનબધુ પ્રિન્ટિંગ વકસ ' 
સ્થાપ્યું અને ત્યારથી “પ્રન્નખધુ ” પોતાના જ છાપખાનામાંથી ૭પાઈ ને. 
બહાર પડતું રચું છે 

* જાબૂધુ “તા પહેલા જ અકમાં સ્થાનિક સ્વરાજની બાબતને 
સારું મહત્તત મળ્યું. ખીશ્ન અકમાં એ બાબત વિસ્તારથી ચર્ચાઈ અતે તે 
પછી પણુ એ પ્રશ્નને એ પત્રે પોતાનો જ બતાવી લીધો. સત ૧૯૦૮ની 
અમદવાદ સુધરાધતી ચૂટણી અગે મત મેળવવા એક ઉમેદવારે કબૂતર્ખાના 
સાટે બાન્ટ્રી ખરીદી આધી. તેતી આ દાનવદૃત્તિથો ખુશા ચએલા એક 
મોરી પોળના મતદારોએ તેતે આ લાયકાત પર ચૂ?રીતે સુધરાઈમાં મોકલી 
આપ્યો, અતે તેમ થતાં તે પોળમાંયી ચુંટાતો એક પ્રતિષ્તિત સેવક * 
ગયો. સમજુ વર્ગમાં આ પરિણામથી ખળભળાટ મચ્યો. એ ખળજ 


"5૯૦ બ્ૂજરાતી પત્રકારિત્વતેો! ઇતિહાસ 


જાહેરમાં મૂક્યા અને ચૂટણી, પ્રસગે ચાલતી ગેરરીતિએ સામે પ્રહાર કરવા 
“ પ્રનબધુ ” આગળ પડ્યું. તે વેળાએ દમદાટી અને ધાકધમજીની એના 
પર્‌ અસર નહોતી થઈ અને નિર્ભયપણે એણે પ્રજ્નહિતાથે ટીકા ફરવી 
“ચાલુ જ રાખેલી. 

“ પ્રનખધુ તના આરંભે અમદાવાદતે સ્થાનિક સ્વરાજ્યેતો હક મળી 
-ચૂડ્ષ્રો હતો. તાં પ્રન્નહકનું રહ્ષણુ કરે અતે પ્રજ્નલાભાર્થેઃ રચનાત્મક 
કાર્ય આદરે એવા સભ્યોની સખ્યા સુધરાઈમાં ઓછી હતી. શહેરનું હિત 
'હેડે ચાહનારા પરતુ મધ્યમ સ્થિતિના સમાજસેવકોતે સ્થાતે, માલેતુજારોના 
મિત્રો અતે પ્રતિનિધિઓ સુધરાઈમાં ઘૂસી જતા. ચૂ ટણીનું ખામીભરેલું 
ધ્વરોરણુ એ માટે કારણુભૂત હતું. રૂપિયા ત્રીસ યા તેથી વધુતો પગાર 
મેળવનાર મિલન્નૅબરતે સુધરાષ્ની ચૂંટણીમાં મત આપવાતો અધિકાર હતો; 
પરંતુ એટલો જ પગાર અને કેળવણીની વધારે લાયકાત ધરાવનાર શહેરીને 
એ હક નહોતો. અમદાવાદમાં શિલેતી સખ્યા મોટી એટલે રૂપિયા ત્રીસતો 
પગાર્‌ પામનારા શખસેતે હાથમાં લઈ 1મિલમાલિકો પોતાની તર્રેણુની 
વ્યડ્તિઓતે સુધરાઈમાં બેસાડી શકતા, સમાજસેવાની ધગશ ધરાવનારા 
સેવકો બહાર રડી જતા તે પ્રજ્નની ફૂરીઆદ મોટે ભાગે વણુસ ભળાએલી 
રહેતી. “ પ્રજ્નબ'ધુ ” પત્રે આ પહ્દિ સામે શરૂથી મોરચા માંડ્યા અને 
ગ્રજજનતોતે પોતાનો પ્રતિનિધિ ચૂંટવાતો હક સ્પણ્પગે મળે એ સાટે સારુ 
ગ્રચારકાર્ય ડયુ. 

અમદાવાદમાં એક વેળા ઊભરાઈ પડેલી ધૂત પ્રોવિડન્ટ સોસાયટીઓ 
સામે પણુ આ અખખારે મોરચા માંડેલા. એવી સડળીમાં વાર્ષિક લવાજમ 
આપનાર સભ્યનું અવસાન થતાં તેના વાર્સને લવાજમના પ્રમાણુમાં નાણુ 
“મળતુ. વહેલું મરણુ નીપજતાં વારસોતે નાણાં વધારે પ્રમાણુમાં મળતાં 
'અને પરિણામે મોટી વયના આસામીઓ આવી મડળીના સભ્ય થવા પડાપડી 
કરતા. જુવાતોતે સભ્ય થતાં અતેક મુશ્કેલી નડતી. “ પ્રશ્તખધુ “એ એ પ્રશ્ન 
'હાથમાં લીધો તે આવી મડળીઓનાં ભોપાળાં ખહાર્‌ પાડતાં તે પડી ભાંગી. 


જુળવણીના ક્ષેત્રમાં પણુ “ પ્રનનખ'ધુ “એ સારો ભાગ ભજવ્યો છે. 


તજાબલુ ૧૯૧ 
ગએ દ્શિામાં ચર્ચા કરતાં તે ગૂજરાતના કેળવણી ખાતાના અધિકારીઓની 
ખમકૂગીતે પાત્ર બન્યું હતું. અભ્યાસક્રમ, પાઠય પુસ્તકો, રશિક્ષક્રાતે થતા 
અન્યાય, વડાઓતું તેમના પ્રબેનું તાક વર્તન વગેરે સબધી તેણે સારું 
પ્રચારકાર્ય કરેલું. કેળવણી ખાતાના વડા અધિકારી મિ. શાર્ષે શિક્ષકમાં 
"દાખલ કરેલી “માર્કસ સિસ્ટમ' સામે પણુ તેણે લડત ચલાવી અતે કેળવણી 
ખાતાની ધણીક ખામીએ દૂર કરાવી. 

જ ્રજબધુ” પ્રજ્નકલ્યાણુ કરી શક્યુ' એનું સુખ્ય કારણુ તેને 
સુભાગ્યે મળેલા વિઠ્દાન, તીડર અતે કર્તવ્યપ્રાયણુ લેખકમિત્રો હતા. 
:જીવણુલાલ ત્રજરાય દેસાઈ વૈધ જટાશ કર લીલાધર, ગિરધરલાલ પ્રમોદરાય; 
કૃષ્ણુલાલ નરસિંહલાલ દેસાઈ કૃખ્ણુલાલ ગોર્વિદરામ દેવાશ્રયી, પ્રાણલાલ 
.ીરપારામ દેસાઈ વગેરે એમાં સુખ્ય હતા. પરતુ અગ્રે કટારો ઠ્રારા અનેક 
સમકાલીન પ્રેશ્નોની વિદ્તતાભરી અને નિખાલસ ચર્ચા કરી ગ્રત્ન અતે સરકાર 
અત્તેનું ભારે લક્ષ ખે.ચનાર દીવાન બહાદુર અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈએ 
આપેલો કાળા અન્ેડ લેખારે. વડોદરા રાજ્યના વરિષ્ડે ન્યાયાધીરાના સ્થાનેથી 
નિવૃત્ત થઈને એ પોતાતે વતત અમદાવાદ આવ્યા, ત્યારથી જ એમના 
સહકારતો લાભ “પ્રજબધુ”તે મળ્યો. 

જ ચપરા કેસ” નામના મરાઠ મુકદ્માતો ચુકાદો આવતાં દી. બ. 
“અબાલાલે તે પર પોતાની નીડર રૌલીએ ખે અત્રલેખ લખ્યા. ન્યાય અને 
કારોબારી ખાતાં એક હોવાથી ન્યાયને કેમ ખમવું પડે છે એ પ્રશ્નની 
ત્તેમણે દાખલાદ્લીલો સાથે છણાવટ કરી. એ છપાતાં જ સરકાર અને 
ગ્રજતે ખાતરી થઈ ગઈ કે “પ્રજબધુ ”ના અગ્રેછ લેખો પાછળ કોઈ 
વિદ્દાન વ્યક્તિતા હાથ છે. આર્ચિક વિષયોના સારા અભ્યાસતે લઈ એમણે. 
સ્વદેશીતી હિમાયતમાં જે લખાણુ કર્યા, કાપડ પરતી જકાત, ધારાસભાઓના 
અઆવકખર્ચના અડસટ્ટા વગેરે સબધી તેમણે જે લેખો લખ્યા તેણે 
પ્રજા અતે સરકારનું સારું લક્ષ ખેચ્ચું. 

મુંબાઈ ધારાસભામાં “ લૅન્ડ રેવન્યુ જિલ ” દાખલ થતાં એક 


રૂ 


ઝુળવણીકાર રા. બ. જેશીએ “ ]” ઉપનામે તે ધારા સામે મુંખાઈનાં 


ન્મ 


૨૯૨ ગુજરાતી પત્રકારિત્વને! ઇતિહાજ 


સ 


ચત્રેમાં ટીકા કરી. એ જ સમયે દી. ખબ. અખાલાલે “ પ્રન્નબધુ ”માં એ 
યારો ખેડૂતોને કેટલો તુકસાનકર્તા છે તે બતાવ્યું. મુંબાઈના “ધ ટાઈમ્સ 
આઓક્‌ ઇંડિયા ”માં “ ફણુખી “ની સત્તાયી ઉત્તર વિભાગના કમિશ્નર એક્‌. 
એસ. પી. લેલીએ મજકૂર ધારાની તર્ફેણુ કરતા કેટલાક પત્રો પ્રસિદ્ધ 
ઝુર્યા. એમના અતે અબાલાલના લેખો “ખે સમર્થ ચોહ્દાઓના દહ યુદ્ધ ” 
તરીકે પકાયા. * 

દી. ખબ. અબાલાલ દ્દેસાઈના લેખોનું પ્રધાન લક્ષણુ એ છતું 'કે 
તેમાં અગત હુમલા ન થતા. જે કાંઈ આક્ષેપ કે ટીકા થતાં તેના 
સમથનમાં દાખલા ને દલીલ આવતાં અને લખાણુની ધખારત સાદી અનેઃ 
સંક્ષિપ્ત રાખવાની કાળજ લેવાતી. અ ગ્રેજી ઉપરાંત ગૂજરાતીમાં પણુ દી. બ. 
અખબાલાલ કેઈ કોઇ પ્રસગે લખતા અતે તેમાં પણુ જેમ બતે તેમ સાદી. 
ભાષા વાપરતા. સરળ ભાષાના હિમાયતી તરીકે તેઓ ગાંધીજના પુરોગામી હતા. 

ધીમે ધીમે ** પ્રશ્નખધુ “ની પ્રતિષ્ઠા વધી. ૧૯૦૨માં છિડી 
દરઆર ભરાયો, ત્યારે સરકારે ગૂનરાતનાં તમામ વર્ત માનપત્રોમાંથી એક 
માત્ર “ પ્રન્નબધુ ”ને એ પ્રસગે હાજર રહેવાનું આમ-ત્રણુ મોકલી તેતુ” 
એક પ્રકારે ગૌરવ કરેલું. ૧૯૧૦થી દર વર્ષે: ગ્રાહકોને ભેટ પુસ્તક 
આપવાની પ્રથા શરૂ થતાં પત્રની લોકત્રિયતા સવિરોપ વધી. 

૧૯૨૦ પછીથી દેશતું સુકાન ગાંધીજના હાથમાં આવતાં અને 
ત્તેમણે ૧૯૩૦માં અસહકાર અને સવિનયભગનાં રાસ્ત્રો ઉપાડતાં “પ્રન્નબ'ધુ”એ 
સબળ રીતે તેમતી નીતિનું સમથન કયું”. પરિણામે સરકારે એને ચેતવણી 
આપી અતે ન્નમીનગીરી આપવાનું ફરમાન કર્યું. ગાંધીજની સલાહથી 
“મીનગીરી ન આપતાં તેણે પોતાનું પ્રકાશન મોકૂફ રાખ્યું. સરકાર અને 
ગાંધીજ વચ્ચે સમાધાન થતાં, છ માસ પછી, તા. ૧૬-૧૧-૧૯૩૦થી એ 
કરી ચાલુ થયું. દોઢેક વર્ષ રહીતે ૧૯૩૨્‌સાં સત્યાગ્રહ સગ્રામનો ખીન્ને 
જુવાળ આવતા સરકાર હુકમ કરે તે પહેલાં ૦૪ “ પ્રન્નબ લુ “ના સ ચાલકોએ 
ક્વેચ્છાથી તેને કાસચલાઉ બધ કર્યું” હતું. એ વેળા તેની સાડાચાર હનર 
નકલ નીકળતી હતી. ે 


ગ્રજાબલુ ક્લ્ડ 


“ન જ પ્રજ્નબધુ “તું પ્રકાશન તા. ૧૦-૧-૧૯૩૨યી તા. ૧૭-૬-૧૯૩૩ 


ન" 


સુધી ખીછ વેળા મોકૂફ રું, તે દરમિયાન જનતાતે સમાચાર જાણવાતે 
ખતી આવે તે માટે તેતા સંચાલકો સમાચારપૂર્તિઓ કાઢવા માંડી. એ 
પૂર્તિઓએ પ્રશ્નમાં જે અસર ફેલાવી તે પરથી, એક દૈનિક નિયમિત પ્રગટ 
કરવામાં આવે તો તે પણુ અમદાવદ્માં ડીક ચાલે અતે પ્રજાને કાયદો 
થાય એમ એ સંચાલકોને લાગ્યું. ૫૯૩૪માં સવિનયભ ગતો સત્રામ 
સ'કેથી લેવામાં આવ્યે, પણુ “ પ્રશ્નળ'ધુ ”તી સમાચાસ્પર્તિઓ દૈનિક પત્ર 
% ગુજરાત સમાચાર “તે રૂપે ચાલુ રહી. ા 

જૂન ૧૯૩૩માં “ પ્રજનબધુ ” કરી પ્રગટ થવા માંડયું ત્યારે તેતી 
અગ્રેછ કટારો બંધ ફરવામાં આવી હતી. 

“મરત્તબધુ ” અતે “ ગુજરાત સમાચાર ” બન્‍્તે રા“હય પત્રો! છે. 
ગૂઝરાત-કાક્યિવાકમાં જગ્ૃતિ આણુવામાં, હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાને 
આદેશ કેલ્ાવવામાં, તેમણે,-ખાસ કરી “પ્રજનધુ “એ અસાધારણુ ફાળે 
આધ્યો છે. બીજ બાબતોને ગૌયુ રાખીતે પણુ તેણે આ કાર્ય સારી 
સકળતાથી કર્યું” છે. સાથે સાથે એટલું કહેવું રહે છે જ પ્રક્નતી સ્વતત્રતી 
માટે લડતારું એ પત્ર હિંદી મહાસભાને આંધળા ટેકો આપતું રહે છે અતે 
તેવ કાઈ કૃત્ય એતે વિરોધ કરવા જેવું જણાતું તથી. સ્વતંત્ર પત્રકાસ્ત્વિ 
કાઈ પક્ષતું દાસ થઈ ન્નય તે ઈથટ નથી. 

ર!જકીય ક્ષેત્રમાં મોટા ફેરફાર માટે પહેલેથી પ્રચાર કરનારું આ 
અખમાર સમાજસુધારાના ક્ષેત્રમાં, ઝુંબાઈતા “ ગુજરાતી ” સાપ્તાહિક 
સાકક, તેની શરૂઆતથી ઘણી લાંબી મુદ્ત સુધી, બહુ સમાલી સમાલીતે 
કટ્ષ્મ ઉપાડતું અતે “કોઈ મોટે સુધારો ફરવાતી વાત આ્આગળ આવતાં તેતો 
સ્પષ્ટ વિરોધ કરવું. બસુ બિલતો તેણે વિરોધ કરલે. સમાજસુધારા 
પ્રિષલ્તી તેશૅ ડેકડી કરેલી. સધારક્રાતા પ્રયાસોને તેણે ઉચ્છેદક તરીકે 
ઉતારી પાડેલા. સમાજસુધારક ગડુલાલ ગોપીલાલ ધએ એ પત્રના રૌષ્ય 
મહોત્સવ પ્રસગે જણાવેલું કે “ ગુજરાતના સર્વા વર્તમાનપત્રો કરતાં જેતે 
સસારસુધારાના કાર્યતે ટેકા આપવાની અવુકૂળતા વધારે હતી ત્હેના 


વ૯્૪ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વને! ઇતિહાસ 


તરથી ત્હેમાં વિરોધ બતાવવાનું કાર્ય થયું એ ખરેખર દ્લિગીરી- 
ભરેલુ છે.” ૨ 

કેલ્લા બે દશકાથી “ પ્રજાબધુ “ની એ સકુચિત નીતિમાં ફેરફાર 
થવા છે અતે સમાજના હિતમાં આવશ્યક એવા ઘણાએક સુધારાના કાર્યને 
તેણે આવકાર આપ્યો છે. “ પ્રશ્નખ'ધુ “ની નીતિનું આવું પરિવર્તન ગાંધીજની 
અસરતે લીધે થયું હશે. બસુ બિલનો ભ્રતકાળમાં વિરોધ કરનાર ગએ 
અખબારે વિઠ્ઠલભાઈ પટેલના (૧૯૦૮) અને હરિસિંગ ગૌરના (૧૯૨૧) 
વર્ણાન્તર લગ્ત માટેના બિલને સમર્થન આપ્યું અતે સમાજતે લાભકારી 
ગવા સુધારાવધારા માટે તે આજે ય પ્રચાર કરતું રહયું છે. 

રાજકીય, સામાજિક અતે આર્થિક વિષયે પ્રત્યે “ પ્રક્નબધુ “એ 
પ્રારંભથી જ લક્ષ આવેલુ; પરતુ સાહિત્યની ચર્ચાને તેણે સ્થાન આપતાં 
તેતુ' મહત્ત્ત વધી ગયું છે. રાજજીય વિષયોને સહતત્ત આપીને પણુ તેણે 
સાહિત્ય અને કલાના વિષયમાં ઊંડો રસ લીધો છે અતે તેના વિકાસમાં 
સંગીન ફ્રાળા આપ્યો છે. એનો યશ તેના ઉપત-ત્રી ચુનીલાલ વર્ધમાન 
શાહને ઘટે છે. “ સાહિત્યાપ્રિય ”તી સંજ્ઞાથી તેમણે સાહિત્યતે લગતા વિષયોની 
“પ્રજ્નનધુ ”માં કરેલી ચર્ચા અને “ગ્ર'થાવલોકતે ” આપણા દ્રત્તવિવેચનમાં 
એક નવી દિશા ઉઘાડી અતે તેણે શિ“ટ સમાજમાં એટલે બધો આદર 
ઉપન્નવ્યો કે ત્યાર પછીથી અતેક પત્રોગ્એ તેતું અનુકરણુ કયુ” છે. 
ચુતીલાલ જેવા સાહિત્યકારના સબંધને લઈ “ પ્રજ્નબધુ “તે એક મેદો 
ફાયદ્દો એ થયો છે કે તેમાં ભાષાશુદ્ધિ જળવાતી રહી છે. સાહિત્યને લગતી 
ચચો કે ગ્રથાવલેકનથી માંડીને ટૂ'કા સમાચાર સુધીની વીગત શુદ્ધ ભાષામાં 
૭પાય છે એ આ અખબારતા સચાલકા માટે ગર્વનો વિષય છે. ચુનીલાલ 
શાહતી એ પત્રમાં પ્રસિદ્ધ થએલી નવલકથાઓને સરસ આવકાર મળ્યો 
છે અને એ કુશળ લેખકની શક્તિતે પ્રકાશમાં આણુવામાં તેમ તેને ખીલ- 
વવામાં એ અખખાર મદદરૂપ બન્યું છે. નવલકથાકાર તરકે રમણુલાલ 
વસતલાલ દેસાઈને પ્રકાશમાં આણુવાતુ' માન નેમ વડોદરાના “ સયાજી 











ઈલ જે ક ક 
૨ પ્રજાબધુનો રોપ્ય મહોત્સવને! વિરોષાંક (૧૯૨૩), પૃ. ૪૬ 


સનબ'લુ જ્લ્પ 


વિજ્ય “તે જય છે તેમ એતિહાસિક નતવલકથાએના સફળ લેખક તરક્ટિ 
ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહતે બહાર આણુવાતું' માત અમદાવાદના આ 
“ પ્રજબધુ ”તે ઘટે છે 

ચુનીલાલ શાક “ પ્રળબધુ “તા પ્રાણુ બતીતે રહ્યા છે ૧૪૦૯મૉં 
એ પત્ર સાથતો એમનતો સંબધ થયો તારથી આજપર્યત એકધારે 
ચાલુ રહ્યા છે અતે એ લાંખી સૃદ્ત દરમિયાન ક ગે અખમારની 
સંગીન સેવા કરી છે. એસની વિવિધ લાયકાતની કદર કરીતે ૧૪૪૧માં 
ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદના અધેરીમાં ભરાયેલા સિર પત્રકાર 
વિભાગના પ્રમૃખ તરીકે એમની વરી કરવામાં આવી હતી. 

ગએએમ જણાય છે કે ડૉકોરલાલના વખતથી એવી નીતિ અખત્યાર 
કરવામાં આવી છે કે પ્રજબધુ કાર્યાલયમાં જે ક પ્રાણુસમી હોય એને 
તત્રીપદ ન આપશું. “ પ્રજનળધુ ” અતે “ ગુજરાત સમાચાર ” ગળ્ીય 
અખખારો છે. દેશના હિત અથે સરકાર સામે લખતાં કાઈ પૃણુ વેળા તગરી 
સૃછલીમાં સુકાય તે વેળા એ પત્રોતું સંચાલન ખોરવાઈ ન કય તે સાટે 
ગઆ નીતિ રાખી છે. ભભઈ કારભારી પાસેથી ડદોર્લાલે એ વત્તપત્ર 
“ખરીદી તેતું તત્રીપદ પોતે સ્વીકાર્યુ" પરતુ પાઠળથી, પોતે સંચાલક 
તરી%ેતી વ્યવસ્થાનું કામ ઉપાડી, ત-્રીસ્થાન જેઠાલાલ ઉમેદરામ મેવાયાને 
નામે ચઢાવેલું, જેમના હાથ હેઠળ એ લગભગ આડ વષ ર્યું. ત્યાર પછી 
આશરે એક વર્ષ તેના નામતત્રી તરરીકે અખાશ કર જેશવજ શુકલ આવી 
ગયા. તેમના પછી લગભગ અગિયાર વર્ષ જ્ગજવનદાસ શિવશા કર ત્રિવેદી 
ત્તેના તત્રીપદે આવ્યા. એ પછી છ સાસ દેરુરીપ્રસાદ ડાદોર અતે આશરે 
સાત સાલ ચીમનલાલ સોદી રહ્યા. તા. ૧૮-૬૨-૧૯૨૪૭થી એ પત્રનદ 
ત'ત્રીસ્થાતે ઇન્દ્રવદન બળવતરાય ડૉક્ેર છે. આમ આ પત્રતી અર્ધી 
સદીતી ઉંમરમાં તેના તત્રોસ્થાને ઘણાક સન્‍ત્જતાો આવી ગયા છે, પરતુ 
ઉષર્‌ જણાવ્યું તેય એના સ'ચાલનમાં જેટલે! અવાજ એ તત્રીઓનતો નહિ 
તેટલો કકારલ!લ ડકોરતેો, બળવતરય ડકોરતો કે ચુતીલાલ શાણનેદ 
હતા,-છે 


૧૯૨ ગૂજરાતી પત્રફારિત્વનેપ ઇતિહાસ 


% પ્રજ્નખધુ “તા ઈતિહાસમાં ત્રણુ તારીખો મહત્ત્વની છે : તા. ફુ 
માર્ચ ૧૮૯૮, તા. ૧૬ જનન્યુઆરી ૧૯૩૨ અતે તા. ૧ ડિસેમ્બર ૧૯૪૦- 
તા. ૬-૩-૧૮૯૮ને દિને એ રાર થયું. તા. ૧૬-૧-૧૯૩રતે દિતિયી 
“ ગુજરાત સમાચાર ” (દૈનિક)તો આરંભ થયો અતે તા. ૧-૧૨-૧૯૪૦ને 
દિતે એ ખન્ને પત્રો અતે ગજબ ધુ છાપખાતું જહેર કપતીતે સોંપાઈ 
ગયાં. ત્યારથી એ ત્રણે “ લોકપ્રકાશન લિમિટેડ ”તે હસ્તક છે. ૧૯૪૭યીઃ 
“લેોફનાદ ” નામે સાંજતુ દૈનિક પણુ તેના તરફ્થી અમદાવાદમાં પ્રગટ થાય છે. 

જ પ્રન્નબધુ ” પ્રગતિ કરતું જ રહયું છે. તેના રાજજીય, સામાન્#િક, 
આર્થિક અને સાહિત્યવિષયક લેખો વધુ ને વધુ પ્રાણવાન બનતા ન્ય છે; 
તેમાં આવતાં ઉપહાસચિત્રો ઊંચી પડિતનાં છે; પ્રજ્નમાં તેના અવાજની 
અસર વધતી ન્નય છે; અને એમ કહી શકાય કે આજે “ પ્રન્નબધુ ” 
આપણું સર્વશ્રેષ્ઠ ગૂજરાતી સાપ્તાહિક છે. ગૂજરાતી સાહિત્ય સ મેલનના- 
આર્મા અધિવેશનના પત્રકારિત્વ વિભાગના પ્રમુખપદેથી મહાદેવ હરિભાઈ 
દેસાઈએ પણુ આ અખખારતી ક્ષુલક્તાયી પર્‌ રહેનાર પત્ર તરીકે વિશિષ્ટ 
પશંસા કરી હતી.”3 


3 પૃત્તવિવેિચન અને ૬ત્તવિવેચકે।, પૃ. ૨? 


૧૬ : ગુજરાતી પચ 


“અસહકાર યુગમાં અમે વિનાશાત્મક બાજુનો હમેશા 
વિરોધ કર્ય છે અને પ્રશ્નને હિતકારી રચનાત્મક કાર્યક્રમને પુછ 
આપી છે; પણુ તેમાંય ષોકળ રચનાત્મક કાર્યક્રમતી ડુગઠગી 
અમે બનવી શકયા નથી. અસહકારના રચનાત્મક કાર્યક્રમમાં જે 
અસ્પૃશ્યતાની બાબત છે તે દાખલ થવી જેઇતી ત હતી એમ 
કશું કે અતે એ પ્રશ્નમાં અમે હેધ્યની અસ્પૃશ્યતા દૂર્‌ કરવા દેશ- 
ખાંધવોને આમ્રદ કર્યા છે... ... અસ્પૃશ્યતા દૂર કરાવવા માગનારાઓની 
"ચળવળમાં ખામી છે. એક કરોડના મોથ રાષ્ટ્રીય ફડમાંયા 
અતનજેતે ફાળે બઠુ જ ફમતી નાણું ગયું છે......અત્યારતો 
(કોંગ્રેસનો) રચનાત્મક કાર્યક્રમ અવ્યવહારિક છે......”પ 

ઉપરના શળબ્રોમાં પોતાની નીતિ સ્પટટ કરતારું પત્ર હિંદી મટાસભાયું 
“બર વિરોધી શે એમ કાઈ તે પ્રથમ દણિએ લાગે. ગજરાતના પાટનગરમાં, 
હિંઢીી મહાસભાના આત્મા સમા ગાંધીજના ધામમાં જ આવાં વચન લપ્ખનાર 
ચત્રકાર ગાંધીજતો અતે તેમની રાન્ત્યતી(તેનો કટર દુસ્મત હશે એમ કાઈ 
માની લે. એવી માન્યતા સેવવાને પ્રેરે એવાં એ વચત છે. પરતુ એ માત્યતા 
સાથી નથી. જે પત્રમાં એ રાજો લખાયાં છે એતે તો સાથું સરકાર 
તરફથી “બેવષ્ા પત્ર'ું બિરુદ મળ્યું છે. લોકમાન્ય ટીળકને થએલી સજાને 
"તેણે અયોગ્ય જણાવેલી, કઝનની રાજનીતિતો વિરોધ કરેલે!, પ્રેસ એકટ સામે, 
રલેટ એકટ સામે, એની ખેસ-2 અતે ગાંધીજીની ધરપકડ સામે તેણે પોકાર 








૬ ગુજરાતી પંચ રજત મહોત્સવ ખાસ અંક (3૯૨૧), પૃ. ૩. 


૧૯ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વનેોપ ઇતિહાસ 


કરેલો અને એવા ખબીન્ત પ્રસ ગોએ પ્રે્નપક્ષે લડત ચલાવેલી. એ અખબાર 
તે અમદ્વાદ્નું “ ગુજરાતી પંચ ” સાપ્તાહિક- સોમાલાલ મંગળદાસ શાહે. 
તા. ૨૦-૫-૧૯૦૧ને દિતે એ શરૂ કર્યું. ી 

તે વેળા મુંબાઈમાં બરન્નેરઈજ આપઅખત્યારતું સુવિખ્યાત “ હિંદી. 
પચ” નીકળતું હતું. એ પત્ર તેનાં ઠંઠ્રાચિત્રો-વ્યગચિત્રે માટે ભારે મશદ્દર 
હેતું. સોમાલાક્ષે પણુ પોતાના પત્રમાં એવાં ચિત્રા આપવાતું નડકી ફરેયું 
અને તેથી “હિંદી પચ ”તું અનુકરણુ કરી “ગુજરાતી પંચ” નામ 
આપવાતે એ પ્રેરાયા હોય. ગમે તેમ પણુ રરૂૃશરૂમાં એમાં વ્યંગચિત્રો. 
અપાયેલાં ખરાં.૨ 


“ ગુજરાતી પચ” માટે વ્યંગચિત્રો તૈયાર કસ્વામાં ડાલાભાઈ 
નણારામ પુરોહિતે સામાલાલને નિઃસ્વાર્થ સારી સહાયતા કરેલી. થોડો સમય-- 
ખે અઢી વર્ષ-આવાં ચિત્રો પ્રગટ થતાં રહેલાં. પરંતુ તેમાં પ્રન્નતે ઝાઝો 
રસ નહોતો પડ્યો. કાં તો એ ચિત્રોની કક્ષા સાધારણુ હોય, યા એની કદર 
કરવા જેવી વાચકવર્ગની સ્થિતિ ન હોય. વળી અમદાવાદમાં એવાં ચિત્રો 
તૈયાર કરાવવાની અતે ખ્લોક વગેરે બનાવવાની ભારે મુશ્કેલી પડતી હતી, 
તેથી એ પ્રથા પડતી મૂકવા તંત્રીને ફરજ પડી. 

“ ગુજરાતી પંચ ”માં વ્યંગચિત્રે-હેઠ્ાચિત્રો પ્રગટ થતાં ખંધ થયાં 
ને એતે સ્થાને રમ લેખો આવવા લાગ્યા. “ લાલ કિતાબ ”, “ પ'ચનાદ ”.. 
“પચકી લકડી” વગેરે મથાળાં હેઠળ લખાતા લેખો વાચકવગમાં 





૨ ૧૯૪૬માં અમદાવાદમાં થએલ હુલ્લડ પ્રસગે * ગ્રજરાતી પ'ચ “તું. 

કરાર્ચાલતલ આગમાં સપડાયુ' અને તેમાં એ પત્રના શર્ના અ'કેો બળી ગયા. કેઈ 
પાસે એ અકે હોચ તો તે સારી કિ'મતે ખરીદી લેવાને ત'ત્રીએ ઈચ્છા ન્તહેર 
કરી પરતુ એ ઉમેદ કળી નહિ, એટ્લે “ગુજરાતી પ'સ “માંનો વ્યગચિત્રેો 
જેવાની તક મળતી નથી. પરતુ એ પત્રના રજત મહોત્સવ અ'કના પૂઠા પર ચાર 
જૂના ઠડ્ડાચિત્રો છપાયેલાં છે. એ ચિત્રો ખરોખર્‌ ઊડેલાં ન હોવાથી તે માટે 
“ચોક્સ મત આપી રાકાતે! નથી, પરતુ, એક દરે એ ઘણી સાધારણ કક્ષાના 
«ણય છે. 


ગુજરાતી પચ ૧૯૯ 


લોકપ્રિય થએલા અને તેમાં ય “ ભીખા ગોદરશા ”તા નામે આવતાં લખાણેએ 
તો વણુ' લહ્ન ખેચેલું. એના લખનાર મુંબાધના “ ગુજરાતી ” સાકાહિકમાં 
“ ભૂર કટોરા રંગ ”તી કટારો લખીતે મશટ્ટર થએલા “ ખીરઅલ ” યાને 
ખરશેદઈ બમનજ ક્રાસરોજ હતા. રશૂજી લખાણો આપવાતી આ પથા 
“ ગુજરાતી પચે ” લાંબા સમય સુધી ચાલુ રાખેલી. 


તે સમયતી પ્રથા સુજલ “પચ “માં ગૃન્ટરાતી ભેગો અગ્રેઈનો 
વિભાગ પણુ રાખવામાં આવેલો. રામપ્રસાદ મગનલાલ મહેતા, શિવાભાઈ 
વકીલ, સાકળચ દ જેઠાલાલ, રામમોહતરાય જશવ'તરય, મગનભાઈ ચતુરભાઈ 
વગેરે એ પત્રના અગ્રેછ વિભાગના શરૂના લેખદ્રા હતા. ગૂજરાતી વિભાગમાં 
“ખીરબલ” ઉપરાંત ચતુજુંજ ભદ, ડાલાભાઈઈ લદ્મણુલાઈ પટેલ, 
ચુતીલાલ વર્ધમાન શાહ, સીતારામ ન્ટ. શર્મા, કશવ હ. ગેઠ, ધતશકર 
હીરાશ'કર ત્રિપાદી, અમદાવાદ સુધરાદતા માછ મંત્રી ચીમતલાલ મોતીલાલ 
મુતશી વગેરે નતણીતા લેખકો મેટે ભાગે લખતા અને એમાંતા કેટલાક 
એ પત્રમાં જ તોકરીએ પણુ રહેલા. 


“ ગુજરાતી પચ” શરમાં દર સોમવારે પ્રગડ થતું અને તેનું 
લવાજમ માત્ર દોઢ રૂપિયો રાખેલું. આ થ્રોય લવાજમમાં તેના તંત્રીએ 
વાચકવર્ગતે જે આપ્યું તે હીંક કહેવાય. ગજરાતના ગૂન્ટરાતી પત્રકારિત્વિમાં 
જેટલીક મ્રથા શમણે જ શર કરી. ચાલુ વાતા આપવાતી શરૂઆત 
ગૂજરાતમાં ( “ ગજરાતી “તે સુગાદને' પત્ર ગણીએ તો ) “ ગુજરાતી પે * 
કરેલી. યાહકાતે પ્રાતિવષે પુસ્તક બેટ આપવાની પથા ગૂજરાતમાં તેણે જ 
શર્‌ કરી અને સૌથી પહેલો દીષાત્સવી અક ગૂઝરાતતે આપનાર 
પત્ર પણુ એ ૦. 

એ પત્રના સ'ચાલદ્દા જણાવે છે કે “ગુજરાતી પચ ”તો જત્સ 
નીચેના ત્રણુ ઉદ્દશોથી થયે હતે!ઃ 

« (૧) હિંદતી રાજકીય પ્રલત્તિઓમાં સાષ્યની નજદિક ગ્રજન સમહને- 
જવામાં કિંચિત્‌ પણુ સાધનભૂત થવું, 


૨૦૦ ] ગૂજરાતી પતકારિત્વને! ઇતિહાસ 


(૨) અમદાવાદ અતે ગુજરાતને એ પ્રવૃત્તિઓમાં તેનું સ્થાન 
અપાવવું, અતે 
(૩) સંસારિક કુરિવાજે દૂર્‌ કરવા; જનતાતે ધર્મ માગે પ્રવૃત્ત રાખવા 
અતે આપણાં નૈતિક, ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક શ્રેય સાધવામાં 
લોકસમૂહતે સસ્તુ' વાંચન પૂરું પાડીને કિંચિત્‌ પણુ સહાયભુત 
થવુ.” 3 
“ગુજરાતી પચે” આ ઉદ્દેશ કેટલે અ'શે અમલમાં મૂકયા છે ? રાજજીય 
ક્ષેત્રમાં પ્રજાની દોરવણી કરવામાં તેણે આપેલ સહાયની બાબત લક્ષમાં 
લેતાં એટલું યાદ રાખવાની જરૂર છે કે વીસમી સદીની શરૃઆતમાં ન્યારે 
એ પત્ર શરૂ થયુ ત્યારે ગૂજરાતતી પ્રજ્નમાં આજના જેટલી રાજદ્દારી 
જાગૃતિ નહોતી. તેને જગ્રત કરવાના પ્રયત્તો ત્યારે થઈ રહ્યાં હતા 
ખરા અતે તેમાં “ગુજરાતી પચે ” પોતા તરફનો સહકાર આપ્યો. હિંદી 
રાષ્ટ્રીય મહાસભાના એક હિતેચ્છુ અતે તેને ટેકો આપતાર્‌ પત્ર તરીકે જ 
તેનો જન્મ થએલો. 
ગૂજરાતમાં રાજજીય જાગૃતિ સારા પ્રમાણુમાં આવે, સાતૃભૂમિતી 
મુક્તિ માટે ગૂજરાતલીએ કમર કસવા ખબરદાર રહે તે માટે મહાસભાનાં 
અધિવેશન ગૂજરાતમાં પણુ ભરવાં જેઈ એ એવે! પોકાર તેણે પોતાના ઉદ્ભવ 
સાથે જ કરેલો. “ ગુજરાતી પચે” ઉપાડેલી :આ લડતે પ્રન્નનું પ્યાન 
ખેચ્યું, ઈલાકાનાં બીન પત્રોએ એતું સમર્થન કર્યું, દેશનાં ખીન્ન' ૭ાપાંએ 
ગૂજરાતની માંગણી સતોષવાની જરૂરિયાત દર્શાવી. પરિણામે, કલકત્તાની 
કોંગ્રેસમાં ફિરાઝશા મહેતાએ સૂચના કરી કે સહાસભાનું સન ૧૯૦૨નું 
અધિવેશન ગજરાતમાં ભરવું. 
હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાનું અધિવેશન ૧૯૦૨માં અમદાવાદમાં મળ્યું, 
તેને કફ્સોહમ'દ બનાવવામાં ખીન્તએ ભેગા “ ગુજરાતી પંચે” પણુ સહકાર 
આપ્યો. એતે લઈ પ્રજમમાં રાજદ્દારી ખાખતો વિષે વધારે જાગ્રતિ આવી, 


3 ગુજરાતી પચ રજત ચહોત્સત્ર ખાસ અક, "દૃ. ૧ 








જીજરાતી પચ ૨૦૧. 


પણુ એ જ કારણે સરકારતી ખોફ-તજર “ ઝુજરાતો પંચ ” પર ડરી. 
સત ૧૯૦૮તા સરકારી અહેવાલમાં “ ગજરાતી ” પત્ર ભેગું “ ગુજરાતી 
પચ ”તે પણુ પ્રમાણપત્ર મળ્યું કે અમદાવાલ્નું “ ગુજરાતી પંચ ” અતે 
મુંખાઇતું “ ગુજરાતી ” સુંબાઇ ધક્ષિકાનાં ખે બેવષ્ટા પત્રો છે. આ અખખાર 
પૃર સરકારતી આમ *તિરાજી ઊતરતાં તેના તરફ્થી મળતી જાહેરખબરો 
બંધ થઈ, તેની આર્થિક સ્થિતિતે તેથી અસર થઈ અતે પત્રતી પ્રતો પણુ 
ઝોછી થઈ મહાસભાતો “વનિ ગૂજરાતમાં ફેલાવતાં સોમાલાલ મુશ્કેલીમાં 
સુકાયા. ઝાપખાનામાં આગ, સરકારતી ઇતિરાક, સાંદમીની સુસીભતો, ખીશ્ન 
પત્રોતી હરીફાઈ વગેરે મૃશ્ક્લીઓગ ચારે બાજુથી સોમાલાલ પર હલ્લો 
કથી, પરતુ એની સામે એ ટકી રહા; તોકાતી દરિયામાંથી “ ગુજરાતી 
પૂ'ચ “તી નાવતે એ તારવી ગયા. 

વીસમી સદીના પહેલા બે દશકા દરામિયાનતી મહાસભાની પ્રવૃત્તિને 
“ગુજરાતી પચે ” સંગીન રેકા આપયો, પરંતુ ૧૯૧૯માં ગાંધીજના 
નેતૃત્ત નીચે અસહકારતાં મડાણુ થતાં, અસહકારના ખડક તત્ત્વોથી ચમકી 
એણે પ્રથમ વાર મહાસભાની પલશાયેલી નીતિનો વિરોધ કર્યો. એતા એ 
વિરેધ સાથે સમત થનાર યા ન થનાર સૌ સ્વીકારશે “દે શજ્ટ્ટીય મદાસભાતે 
કાજે ભોગ આપ્યા પછી, સક્કેલીમાં મૃકાયા પછી, તેના નવા સુકાની 
ગાંધીજની નીતિયી જુદ્લ પડતાં, ખૂદ એ જ સુકાનીના રાહેરમાં રહીતે, 
હિંમતથી તેતો વિશેધ કરવામાં સોમાલાલે માનસિક બળ દાખવ્યું હતું. 


ગાંધીજની ચળવળનો વિરોધ કરીને “ ચુજ્શતી પચે ” ષોતાતી 

નીતિ પલટાવી છે એવા તેની સામે થએલા આક્ષેપમાં તથ્ય નથી, કારણુ 

નીતિ તો મહાસભાની પલટાઈ હતી. “ગુજરાતી પંચ “તો મુદ્રાલેખ 
જીદ્દોજ હતો : 

« “ ગુજરાતી પ'ચ ” મૃળથી દેશના એ જ મૃદ્રાલેખને 

પસંદ કરે છે કે જે ઝુદ્રોલેખ બિિટિશિ સાત્રાન્યની અદર 

સર્થાતોના જેવા સ્વરાજ્યતો છે. એ મુદ્રાલેખ સ્વ. ફ્િરિજશા 


૨૦૨ ગૂજરાતી પત્રકારિત્યને ઈતિહાસ: 


મહેતાની કોંગ્રેસનો, સ્વ. દોદાભાઈ નવરોજી અને ૧૯૨૦ પહેલાંના 

કોંગ્રેસના મોઢા ભાગના હિંદી નેતાઓનો હતો. 7”? 

મહાસભાને કાર્યક્રમ વ્યવહારુ નથી એમ જણાવીને એ માટેના 
પોતાના વિચાર પ્રદશિંત કરતાં તેણે રજત મહોત્સવ ટાણે જણાવેલું કે : 

“ ખરે! વ્યાવર્ારિક કાર્યકમ વિશુદ્ધ રાષ્ટ્રીય શાળાઓ 
સ્થાપવા, ઔવેગિક સસ્થાએ ખીલવવા, અંગખળતી તાલીમ 
દેશનાં યુવક-યુવતીઓને આપવા, સ્ત્રીઓ માટે વિદ્યાલયો, પતિત 
સ્ત્રીઓના ઉદ્દાર અર્થે. આશ્રમો, મઘનિપેધ માટે જનતામાં 
ત્રચારકાર્ય અતે તમામ રાજ્કીય દુ:ખો માટે ધારાસભાઓમાં 
કૂરિયાદ્ તેમજ ન્નહેર જનસમૂહનો એકસામટા અતે એડ- 
સ'પીલે સાવંત્રિક પોકાર અને છેક છેલ્લે દરેક દેશી જતતી. 
આત્મિક વિશુદ્ધિ-વ્યક્તિગત ત્યાગ, નીતિ અતે ધર્મ'માગનુ 
અવલ બન અને આત્મસૃધારણાના સખળ પ્રયત્ત ”પ તો મહાસભાએ, 
અમલમાં મેલવે। જેઈ એ. 

જ ગુજરાતી પચ ”તે રાષ્ટ્રાય મહાસભાના હાલના મોવડીઓ સાથે 
ગોદા મતભેદ તો ધમંતી ખાખતમાં હતો. ખાસ કરીને ગાંધીજની 
અસ્ષૃસ્યતાનિવારણુની ચળવળ સામે તેને ઉત્ર વિરોધ હતો. “ હિંદુ ધર્મ માં 
અસ્પસ્યતા કલંક છે એકું માનનારાઓમાંતા અમે નથી 7” આવું સ્પષ્ટ 
વિધાન કર્યા પછી તે ખબીન્ત જ વાફયમાં ગમ પણુ જણાવે છે કરે 
“અસ્પૃશ્યોને તિરસ્કાર્વાના અભિપ્રાયના પણુ નથી.” વિશેષમાં તે ટીકા કરે 
છે કે અલબ્નેને માટે ગાંધીજને-મહાસભાને લાગણી હતી તો એક કરોડના 
કૂડમાંથી તેમનામાં “ સ્વચ્ઠતા પ્રસરાવવા, તેમનાં માંસાદિ ખોરાક તનનવવા 
અને તેમને વ્યસતોથી મુક્ત ડરી માણુસાઈમાં લાવવા અને દેશના એકેકેએક 
અજજને વણુકર તરીકેનો ધંધા કરાવવામાં ” નાણું ખચોવું જ્નેધ્ું હતુ- 
અત્યન્ેદ્દારને લગતી આ પત્રની આવી ગોળગેળ વાતો સ્વાત-્યપ્રેમી 

૪ ગુજરાતી પચ રજત મહોત્સવ ખાસ અક, "પૃ. ? 
પ ગુજરાતી પચ રજત મહોત્સવ ખાસ અક, 'પૃ. ૩. 


ગુજરાતી પ'ચ , ૨૦૩ 


માનવીઓને ગળે ઊતરે એમ નથી, પૃણુ અમુક વર્ગને તે ગમતી અને 
હ% પણુ ગમે છે. 

શહેરી સમાજને સ્પશતી બાબતમાં “ગુજરાતી પચે” ડીક 
ઉત્સાહ લીધા છે, પર'તુ એ દિશમાં તેના કરતાં તેના અમદાવાદી ભાધળ'લ 
“પ્રજાબકણુ “એ વધારે સ ગીન કાર્ય ફર્યું” છે. 

“ ગુજરાતી પંચ” ગુજરાતનું જૂનું પત્ર છે. કાલના વહન સાથે 
એ પત ગ્રેગતિ કરી શકયું નહિ, તેના ભઈમધો કે હરીફો તેના કરતાં 
આગળ વધી ગયા છે. ઉકાવમાં, ભાષાશુદ્ધિમાં, ચિત્રો, ઠદ્ાચિત્રો વગેરેતી 
વાનમીં પીરસવામાં તેમસે ગના ફરતાં વધારે પ્રગતિ કરી છે એમ સ્પ 
લાગે છે. 

૧૯૪૩તી આખરીંમાં એતી માલિકી બદલાઈ ગઈ એ “સેર 
લિમિટેડ “ને સોંપાઈ ગયુ. એતા તત્રીસ્થાતે નંદલાલ ચુતીલાલ બોડીવાળા 
આવ્યા. એમના તત્રીપદ્દે પહેલો અક તા, ૧૯-૯-૧૯૪૩તો પ્રગટ થયે 
અને ત્યારથી એના રપરગ ફર્યાં છે, અતે એતી નીતિ પણુ હવે સ્યછ્પણે 
રાષ્ટ્રવાદી ખતી છે. 


સાંજ વર્તમાન ૨૦%- 


પત્રકાર તરીકેના પોતાના લાંબા અતુભવ પર મુસ્તાક હતા. કફ્રિઝરા 
પોતાની કેળવણી માટે મુસ્તાક હતા. બન્નેના વિચારોમાં મતભેદ પડવો અન્ટે 
અરદેશર પટેલે “જામે”થી છૂટા થઇ એક નવું પત્ર પ્રગટ કરવાનો વિચાર. 
ક્ષ. પોતાના છાપખાના સાથેનુ' પ્રથમ પક્તિનું દૈનિક શરૂ કરવા માટે 
પાંચ લાખ રાપેયાતી આજે આવસ્યકતા રહે છે. વીસમી સદીની શરઓઆતમરદ 
એટલી નહોતી, પરંતુ અરદેશર પાસે તો કેવળ પાંચ (હકર રૂપિયા હતા.. 
હતાં એમણે ભાગીદાર શોધી કહાડીને હિંમતથી ઝંપલાવ્યું. પરિણામે 
“ સાંજ વર્તમાન “છાપખાનું” .અને-જૃત્તપત્ર તા. ૧-૫-૧૪૦૨તે દિતે.સ્થપાયાં.. 
ન્-“ઝ્સ્ઝ્ડ:--[-. -..-- ઝડ: ફર 
તે વેળા ગૂજરાતી ભોષોમોં કાઈ પતે સૉજિ પ્રકટ નહોતું થતું. 
અગ્રેજમાં પણુ એક જ પત્ર “ધ એડવોકેટ ઓક ઈન્ડીઆ ” પ્રગટ થું 
તુ. ખાકીનાં સઘળાં અ ગ્રેછ અને ગૂજરાતી અખખાર સવારે પ્રગટ થતાં. એટલે. 
અર્દેશરે દીર્ધટણિ દાખવી પોતાનું નવું પત્ર સાંજે બહાર પાડવાતે નિર્ણય 
ડથી અને તેતું' નામ “ સાંજ વર્તમાન” રાખ્યું. એમતી સાથે ભાગીદ્દાર 
તરીક જેડાયેલા નશરવાનછ બમનજી જશાવાળાએ વીસ દિવિસમાં જ પોતાનેઇ 
ભાગ છૂટો કરી નાખતાં પહેલે 7 માસે મોટરી આફત આવી પડી. પરતુ: 
“ સાંજ વર્તમાન ”ના સુભાગ્યે રુસ્તમ તશરવાનજછ વાચ્છાગાંધી ૧લી જૂતા: 
વૃદ૦રયી અરદેશર પટેલ સાથે “ સાંજ ”ની ભાગીદારીમાં સામેલ થયા. 
કટમાં આજના “ કિતાબમહાલ ” સામે રા. ૫૦ના ભાડાથી રાખેલી 
એક જૂની ઈમારતના ભૉંયતળિયેયી “ સાંજ વર્તમાન “તો પ્રથમ અક 
ખાર પડવો. એ વત્તપત્ર શરૂ કરવામાં અરદેરાર પટેલનો મુખ્ય હેતુ પજાને/ 
સસ્તા દરે સમાચાર આપવાનો અને ત્તાનને ફ્રેલાવો કરવાનો હતો. પોતાનુ” 
પત્ર સહેલાઈથી પ્રચાર પામે અતે પ્રશ્નના ખહોળા મોટા વર્ગમાં પહોંચી 
શકે તે માટે “ સાંજ વર્ત માન”તી કિંમત માત્ર રોજના ખે પૈસા રાખી હતી;. 
સમાંથી અર્ધા પૈસો તો વેચનાર ડ્રેરિયાને કાળે જતો. માત્ર દોઢ પૈસામાં છાપું 
આપવાનું સાહસ અરદેશર પટેલે ઉઠાવ્યું. એસના એ સાહસની અને એમણે 
કરેલી ગણતરીની ત્યારે ઠેકડી થતી, પરતુ પદર વરસ સુધી “ સાંજ ”તી. 
ગેજ કિંમત ચાલુ રડી અને તાર પછી જ તેમાં વધારો થયે. 


સ્ક 


દે. 


૧૪ : સાંજ વતમાન 


ગૂજરાતી જૃત્તવિવેચનના ઈતિહાસમાં આ નોંધનીય છે કે કેટલાંક 
“અગત્યનાં પત્રોએ રાજ્કારણુમાં ઉદ્દાસ વલણુ અને સમસાજસુધારામાં 
-એષુવધતું સ્થિતિરક્ષક વલણુ અખત્યાર કર્યું” છે. ઊલટ પક્ષે કેટલાંક 
ઉદ્દામ સુધારક અખબારે! રાજકારણુમાં વિનીત હતાં. રાજકારણુમાં પ્ર્ગાતિવાત 
અતે સમાજસુધારામાં સ્થિતિરક્ષક નીતિ અખત્યાર કરનારું એક આગેવાન 


ન 


ગૂજરાતી અખખાર તે “સાંજ વર્ત માન. ” 


અરદેશર ખેરામજ પટેલે “ નમે જમશેદ “ની ત્રીસ વર્ષ સુધી 
સેવા કરી, તેની 'ખિલવણીમાં અગત્યનો હિસ્સો આપ્યો હતો. એ એકધારી 
સેવાને અતે એમતે મળતો મુસારો માસિક રંપિયા દોઢસોતો હતો. તે 
દિવસોનો ને તે વેળા ચાલતા અથ તંત્રનો વિચાર કરતાં એ પગાર સારો 
“હતો, પરંતુ ખરી રીતે એ “ ન્નમે “તા વસ્તુતઃ તંત્રી હતા તે તે ન્નેતાં 
તેમને મળતો પુરસ્કાર ધણો મોટો નહેોતે. 

૧૯૦૨માં ક્રિરાઝશા મર્ઝબાન એમ. એ.ની પરીક્ષામાં ઉત્તીણું થઈ 
“ «મે “ના કામમાં નનેડાયા. “ ન્નમે “ના માલિક જેહાંગીર સર્ઝબાનના એ 
પુત્ર હતા. તે સમયે “જૂજ પત્રકારોએ લીધી હોય એવી ઊંચી કેળવણી 
એમણે સ'પાદન કરી હતી તે લેખનકલાતો વારસો એમતે પિતા તરફથી 
મળ્યો હતો; એટલે જેહાંગીર મર્ઝબાતે પોતાના એ પુત્રને પત્રનું સુકાન 
સોંપી દેવા નિરધાર કર્યો. 

“તમે “ના એક વેળાના ખરા (“ડી ફ્ેકટો') ત'ત્રી અરદેશર પટેલને 
“હવે નવા જુવાન તત્રીના હાથ તીચે કામ કરવાનો સમો આવ્યો. અરદેશર 


સાંજ વર્તમાન ર્ગ્પ્ઃ 


પત્રકાર તરીકેના પોતાના લાંબા અનુભવ પર મુસ્તાક હતા. ફ્રિરાઝશા 
પોતાતી કેળવણી માટે મુસ્તાક હતા. બન્નેના વિચારોમાં મતભેદ પડયો અને 
અરદેશર પટેલે “જામે*થી છૂટા થઇ એક નું પત્ર પ્રગટ ફરવાનો વિચારઃ 
કર્યો. પોતાના છાપખાના સાથેનું પ્રથમ પક્તિતું દૈનિક શરૂ કરવા માટે 
પાંચ લાખ ર્‌પિયાતી આજે આવલ્યકતા રહે છે. વીસમી સદીતી શરઆતમર્દ 
એટલી નહોતી, પરંતુ અરદેશર પાસે તો કેવળ પાંચ 'દક્ળર રૂપિયા હતા.. 
છતાં એમણે ભાગીદાર શોધી ફકહાડીને હિંમતથી ઝંપલાવ્યું. પોરેણામે. 
“ સાંજ વર્તમાન ”છાપખાનું'અને-કૃત્તપત્ર તા. ૧-૫-૧૪૦૨તે દિતે.સ્થ્રપાયાં: 
“તે વેળા ગૂજરાતી લોષામાં કાઈ પતે સજ મકટ નહોતું થતું. 
અંગ્રેઈમાં પણુ એક જ પત્ર “ધ એવોકેટ ઓક્‌ ઈન્ડીઆ ” પ્રગટ થળું 
હતુ. બાકીનાં સઘળાં અ ગ્રેજ અને ગૂજરાતી અખખાર સવારે પ્રગટ થતાં. એટલે. 
અર્દેશરે દીર્ધટણ્િ દાખવી પોતાનું નવું પત્ર સાંજે બહાર પાડવાતે નિર્ણું ય 
કર્ય, અને તેનું નામ “ સાંજ વર્તમાન ” રાખ્યું. એમની સાથે ભાગીદાર 
તરીકે નનેડાયેલા નશરવાતછી બમતજી જશાવાળાગ વીસ દિવસમાં જ પોતાને? 
ભાગ છૂટા કરી નાખતાં પહેલે જ માસે મેરી આક્ત આવી પડી. પરતુઃ 
“ સાંજ વર્તમાન ”ના સુભાગ્યે રુસ્તમ નશરવાનજી વાચ્છાગાંધી ૧લી જૂતઃ 
૧૯૦૨થી અરદેશર પટેલ સાથે “ સાંજ ”તી ભાગીદારીમાં સામેલ થયા. 
કટમાં આજના “ કિતાબમહાલ ” સામે રા. ૫૦ના ભાડાથી રાખેલી” 
. એક જૂની ઈમારતના ભૉંયતળિયેયી “ સાંજ વર્તમાન “તો પ્રથમ અક 
ખહાર પડ્યો. એ જૃત્તપત્ર શરૃ કરવામાં અરદેશર પટેલનો મુખ્ય હેતુ પ્રજાને 
સસ્તા દરે સમાચાર આપવાનો અતે સાનતો ફેલાવો કરવાતો હતો. પોતાનુ 
પત્ર સહેલાઈથી પ્રચાર પામે અતે પ્રજ્નના બહોળા મોટા વગમાં પહેોંચી' 
શક તે માટે “ સાંજ વર્તમાન”તી કિંમત માત્ર રોજના ખે પૈસા રાખી હતીં;. 
ત્તમાંયા અર્ધા પેસો તો વેચનાર કેર્યાતે ફાળ જતો. માત્ર દોઢ પૈસામાં છાયું 
આપવાનુ' સાહસ અરદેશર પટેલે ઉઠાવ્યું. એમના એ સાહસની અતે એમણે. 
કરેલી ગણુતરીતી' ત્યારે દેકડી થતી, પરંતુ પદર વરસ સુધી “સાંજ “તી. 
ગે # કિંમત ચાલુ રહી અને તયાર પછી જ તેમાં વધારો થયો. 


“જ્વ્કુ ગૂજરાતી પષકારિત્વસેો ઇતિહાસ 


પત્ર શરૂ થયા પછી સાત્ર ત્રણુ માસમાં તા. ૧૬-૮-૧૯ન૦૨ને દિને 
અરદેશર અવસાન પામ્યા અતે “ સાંજ વર્તમાન “નતી સઘળી જુમ્મેદારી 
રસ્તમ વાસ્છાગાંધીને માથે આવી પડી. ત્રણુ દશકા સુધી એમણે એતે 
ચલાવ્યું તે પ્રસિદ્ધિયાં આણ્યું. પ્રથમ સાત વર્ષ સોરી મુસ્‍્કેલીમાં ગયાં. 
ગૃત્રતું લવાજમ નામતું હતુ; જ્નહેરખબરની આવક નહિ નેવી હતી, 
ટારણુ ન્નહેરખબરની કલા તથા જહેરખખર કરવાની વૃત્તિ તે વેળા આજ 
જેટલી ખીલેલી નહેતી; પ્રજ્નતો વાંચવાનો શોખ ઝાઝો પીલેલે નહોતો; 
ગેટલે દર વષ હજારો રૃપિયાની ખોટ વાચ્છાગાંધીને ભોગવવી પડતી. 

પારસી કેસમાં તે સમયે “ ન્‍નમે જમશેદે” જમાવેલો કાળૂ બીન્ન 
પત્રકારો માટે કર્ષાતું કારણુ થઈ પડ્યે! હતો. સુધારક્રોના માગમાં તે તે 
કાંટાની વાડ સમો હતે. “ સાંજ વર્તમાન “તે પારસી સમાજમાં ગ્રવેરાસ્થાન 
જમાવવા સાટે સ્વાભાવિક રીતે “ જમે ” સાથે હરીફા'માં ઊતરવાનું હતુ. 
પારસી કોમને લગતા પ્રશ્નોમાં તેણે *' જનમે “ની જ નીતિ અખત્યાર કરી. 
તે જમાનામાં “કોમમાં જૂના વિચારવાળાઓની જગી ખહમતી હતી અને 
“કમે” સાથે “સાંજ” પણુ જૂનવટની હમાયત કરનારા પક્ષનું વઝીલ 
બન્યું, “ જીદ્દીનો”-અન્યધર્મીએને પારસી કોમમાં દાખલ કરવાના પ્રશ્ન 
વેળા, પારસી પંચાયતના ટ્રસ્ટી મંડળનું બંધારણુ ઘડવાની બાબતમાં, 
પાર્સીએને મરણુ પછી દુખ્મેનશીત કરવા કે તેસના શરીરોને અગ્નિદાહ 
રેવા કે દગ્વાં એતે લગતી તકરારમાં અતે એવા ખીન્ન પ્રશ્નો વેળા તે 
%્રાસના બહુમતી પક્ષમાં જ ખડું રહું: બેલા સુકદ્મામાં ૫ “ તમે જસશેદ ” 
સાથે તેતે પણુ રંગૂતનતી અદ્દાલતને આંગણે જવું પડયું હતુ. 





૬ અન્યપ્ર્મીએને, બિતપારસી મા કે ખાપતા ફરજ દને, જરથેોસ્તી 
દ્ર્મમાં લેવાના પ્રશ્ને ૨૯૦૨માં પારસી સમા«સાં સકચાર જગાડી હતી. ૨૯૨૪માં 
૨ગૂનમાં બેલાકુટુંબમાં એવી “નવન્તેત' થઈ. “ન્તસે નમરદ ”” અને “ સાન 
વર્તમાને” એ નવતતેત સાસે જખબ્ખર વિરોધ કર્યો. એ ખન્તે પતે! સામે 
-રઝૂતની અદાલતયાં ખેલાએ ફરીઆદ નોંધાવી, “ બેલા કેસ “ને તામે એ સુકદ્મેદ 
-નનણીતો થયો. આખરે તો એમાં માંડવાળ જ થઈ હતી. 


સાંજ વર્તમાત ૨૬૭ 

“સાંજ વર્તમાન” ધીમે ધીમે આગેકદમ ભરતું ઠું. તેતી સાથે 
સરસાઈ કરવા પહેલા અખતરા તરીક સાંજનું “ જમે જમશેદ” બહાર 
પાડવામાં આવ્યું પરતુ તે સકળ તીવડ્યું નહિ. ત્યાર પછી “ સમી સાંજ ” 
નામું પત્ર ડસ્તીમાં આવ્છું. તેનો ત્રી “હિદુ સેડયુે? અધિપતિ “” હતો, 
પરતુ અધિપતિ તો “ જમે જમશેદ “ના તંત્રી ફ્રિઝશા મર્કગાન જ હતા 
એમ લોરાળછી કાપડીઆ* જણાવે છે અતે ષોતાતા એ વિધાનતા સમથનમાં 
“સમી સાંજ “તા પહેલા ૦૮ અ કમાંના અત્રલેખતી ભાધા અને શૈલી ફ્રિઝરા 
મઝંબાતતી છે એમ પુરવાર ફરવા મથે છે. તેઓ એ અશ્રલેખમાંથી તીચેતો 
ભાગ ગાંકી બતાવે છે : 

“તા ભાઈ આપણી સહનશક્તિ કોઈ એટલી વોચી 
નથી. મેં તો પહેલાંથી જ શરત કરી છે કે જે કોઈ મતે વહેંત 
નમશે તેને હુ ગજ નમીશ; અને જે કોઈ ત્રણુપાંચની વ્યાધી 
પ્રદ્શેત કરશે તેતે એવુ' તો ડાપું મારીશ કે તેતા બાપ, પિતા કે 
મોમાદાદાએ એવા અણીયાલા દાંત જ્નેયા ન હેય. મારા હાથ બાંધવા 
દઈતે પાટલીમદાસ ગહાદુર મલેતે હાથે જું ધબ્બા ખાવા સરને 
નથી. મારી પ્રકૃતિ ધળ્બાતા મણુકા લગાવવાની છે. 

જેતે લાગેવળગે છે તેએ સાંભળા-(એરલે “ સાન 

વર્તમાન “ને કહે છે) હ પહેલાંથી ગાઈ વગાડીને કહુ છું કે હુ 

નર્‌ “ હાંગ માસ્તર” છું, અને લખાણુમાજની ચોપરદાસીમાં 

ભાભચ્ભુ એથી ખાંત્રો જઉં એવે! તથી. જે મહાન ગર્‌ 

ક્ષેખકનું મતે શીક્ષણ મળ્યું છે તે ૪ મારા શીક્ષાઝર છે-અને 

ટકારખાજ કે તોપળાઈ, મૃડ્કાળાછ ક શાકીબાકીબાજના રણ્ષેતરમાં 

તમારો દાસ ગર્જના હાથ તળે કાંઈકે કુસ્તીતા દાવપેચ શીખ્યો 

છેં. સર્યાદાભરી ચુપકીદી મતે રચતી તથી-અતે મે' જેયું છે કે 

2 સોરાબજી પાલણછ કાપડીઆ ડિસેમ્બર ૨૯૦૭માં “સાંજ વર્તમાન”ના 

ઉપત'ગી તરીકે જેડાયા. ચોટ વર્ષ સાંજની નોકરીમાં રરી એએ “ઝુંબઈ સમાચ.ર”માં 
ગયા અને તેતા ત'ત્રીસ્થાને આજપર્ચ'ત ચાકુ છે. 


ર૨૦૮ ગુજરાતી પત્રકારિત્તનેપ ઇતિહાસઃ 


તે નિષ્ફળ ગઈ છે. કોણીને ખદલે હોૉંસો-એક અપમાનને ખબદ્લે. 

ચાર ગાળો દઈ તે ઊભું રહેવું એ મારો ઠેરાવ છે.” 

આ અવતરણુમાં “ સમી સાંજ “તા ત-ત્રી પત્રની નીતિ માટે જે 
વચન સગરૂરીથી ઉચ્ચારે છે તે શિષ્ટ પત્રકારિત્વને ૭ાજે એવાં નથી. 
એક અપમાનના બદલામાં ચાર ગાળા દેનારું અખખાર ગ્રન્નની કશી સેવા. 
ન કરી શકે. એવું પત્ર લાંષ્ુ છવન ન જવે. છ માસ સુધી 'ખૂબ. 
કૂદ્કાભૂસકા મારી તા. ૩૦-૧૦-૧૯૦૯ને દિતે “ સમી સાંજ ” બંધ થયુ. 

પારસી “કામના જૂના વિચારના પહ્ષતે પપાળવા ઉપરાંત ખીન્ન પણ્‌ 
કારણુ “ સાંજ વર્તમાન ”ની લોકપ્રિયતા અતે પ્રર્ગાતે માટે હતાં. તેના 
સારા ફેલાવાનું મુખ્ય કાર્ણુ તેની અતિ સસ્તી કિંમત હતું. એની લોકપ્રિયતાનું 
ઔજીુ કારણુ તાજા સમાચાર આપવાની પહેલ હતુ. “ સાંજ ” શરૂ થયુ 
દ્વારે મુંબાઇ બહારના ગમે તેવા મહત્ત્વના સમાચાર તુરતાતુરત પગટ થતાઃ 
નહિ. વ!ચ્છાગાંધીએ તાર મારક્તે હિંદુસ્તાનના જુદા જુદા ભાગમાંથી. 
સમાચાર મેળવી તે તરત પ્રસિદ્ધ કરવાનું સાહસ ક્યુ. 

*સાંજ વર્તમાન ”ના પતેતી અ_કો પણુ એ પત્રની લેકશ્રિયતાનું 
એક કારણુ છે. પારસીઓના નવા વર્ષ પ્રસગે “ન્નમે જમશેદ ” તરફથી 
સચિત્ર વધારો બહાર પડતો; પરતુ તેમાં રોજિદા અક સિવાય ખીજ: 
વિરેષતા નહોતી. સન ૧૯૦૮થી “સાંજ ”ના પતેતી અંક બહાર પડ્તા 
ગૂજરાતી વૃત્તવિવેચનના ક્ષેત્રમાં ખાસ અકાતી એક નવી દિશા શરૂ થઈ 
એમ કહી શકાય, કારણુ “સાંજ ”ના એ પતેતી અ કો લેખો, ચિત્રો, 
ઉઠાવ વગેરે ધણી બાખતમાં તે સમયે આપણે ત્યાં અન્તૅડ હતા, પારસી. 
નવા વર્ષના પવે' એ અક બહાર પડતો, ૭તાં તેમાં દરેક કોમના લેખક. 
જુદી જુદી વાનગી પીરસતા અને હિંદ બહારના લેખકોની કૃતિઓ પણુ 
ત્રકટ થતી. 

પરતુ “ સાંજ વર્તમાન ”ની પ્રગતિ અતે તેણુ પ્રાપ્ત કરેલી: 





૩ સાંજ વતમાન રજત મહોત્સવ અ'ક (૬૯૨૭), પૃ. ૭ 


સાજ વર્તમાત ૪ 


પ્રતિષ્ાતું મોટું કારણુ તો તેતી રાજકારણુની નીતિ છે. “ સાંજ ” સદ્ય 
મ્રનતો પક્ષ ખેચતું આવ્યું છે અતે હિંદની મુક્તિ માટેની ચળવળોને ટેકા 
આપતું રહું હતું. પારસી કોમતે લગતા પ્રશ્નોમાં જૂનવટતી હિમાયત કરવા 
હતાં રાજડ્ારી ક્ષેત્રમાં આગળ ધપવાની નીતિની તે હિમાયત કરતું રહું 
છે અને હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાનાં ફરમાતોને માથે ચઢાવવાને પ્રજ્નને હાકલ 
કરતું રહયું છે. જનવટતી હિમાયતે તેતે પાર્સીઓમાં પગપેસારો કરવામાં મદદ 
કરી અને તેની સ્વતત્ર રાજદારી વલે હિંદૂએ માં તેતે દીક પ્રિય બતાવ્યુ”. 

જ સાંજ “ના આશિક અને શજફીય વિષયો પરતા અગ્રેછી લેખોએ 
એક વેળા સામાન્ય પ્રેજનતું જ નહિ પરતું ક્રિઝશા મહેતા અતે દીતશા 
વાચ્ઠા જેવા રાજ્દ્દારીએતું' પણુ લક્ષ ખેંચેલું. એ લેખા રુસ્તમક 
હીરછભાઈ અપ્યુ લખતા. આથિંક અને રાજકીય ઉપરાંત દેશના સામાન્ઝિક 
સવાલોની ચર્ચા તેઓએ વખતોવખત “ સાંજ વર્તમાન ”માં જગાડી 
પ્રજાનાં દિલિ જત્યાં હતાં. 7 

૧૯૨૬માં મળેલી આંતરરાષ્ટ્રીય પત્રકાર પરિપિદમાં “ સાંજ “તા 
તત્રી રુસ્તમ વાસ્છાગાંધીને હિંદી પત્રકારોના પ્રતિનિધિ તરીકે હાજરી 
આપવાનું માત મળ્યું હતું. હિંદના ભાઈયધ પત્રકારો પર એમણે કેવી 
સારી છાપ પાડી હશે અને એમનામાં તેમને કેટલો વિશ્વાસ હશે તે તેમતી 
આ પસંદગી પરથી સમજાય છે. સરકાર તરફ્થી એમતે “પબ્લીસિટી ખોડ”ના 
એક સભ્ય પણુ નીમવામાં આવ્યા હતા. વર્ષો સુધી “ સાંજ વર્તમાન *તુ 
સુકાન સારી રીતે સંભાળી, તેતે મમ પાયા પર મૂજી તેઓ ૧૪૩૦માં 
સ્વર્ગવાસી થયા. તેમના પુત્ર જેહાંગીર્‌ “ સાંન# ”તા તત્રી થયા. દશ વર્ષ 
એ સ્થાત જાળવી તેએ ૧૯૪૦માં અવસાન પામતાં ફરેદુન રુસ્તમજ 
મહેતા એના તત્રી બન્યા. 

૪ સાંજ વર્તમાતે” પારસી અને બીન્ત પ્રશ્નો પરત્વે તેના ઊગમ 
વેળા અખત્યાર કરેલી અને ઉપર વર્ણવેધી વલણુ આજ પરય'ત ચાલુ 





જ સાંજ વર્તમાન, તા, ૨૫-૭-૨૯૪૨ 


૨૧૦ સૂજરાતી પત્રકારત્વનો ઇતિહપ્સ 


રખી છે. ધીમે ધીમે એ પત્ર ખીન્ન' પત્રોની સરખામણીમાં ઊતરતું થયું, 
પરતુ ૧૪૪૪થી એમાં “કેટલાક આવકાર્લાયક સુધારા મોટા ખર્ચે: થયા છે 
તે હાલમાં તે ફરી ખીન્ન' આગેવાન અખબારોની હરોળમાં આવવાને સફળ 
પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. 

જસાંજ”તા સંચાલકોએ તા. ૧-૯-૧૪૪રથી સવારે પ્રગટ થતુ 
% મુબઈ વર્તમાન ” નામતું નવું દૈૌનેક શર્‌ કયું. ગએ નવા પત્રની નીતિ 
પણુ “સાંજ વર્તમાન” જેવી હતી. એમાં પારસી સમાજને ઉપયોગી 
એવા સમાચાર--માહિતી આપવાને ખાસ કાળજી લેવાતી તે પરથી એમ 
લાગતું કે એના સ ચાલક્રાએ “ સુબઈ વર્તમાન “તે પારસી કોમ માટેનુ 
પત્ર રાખી, “ સાંજ વર્તમાન “તે સમગ્ર ગૂજરાતી જનતા માટેનું અખખાર 
બનાવવાનો નિરધાર કર્યો છે. પરતુ ૧૯૪૭માં તેમણે એ નવું પત્ર “રાસ્ત 
રાહબર ”ના અધિપતિ હોરમઝધ્યાર સોરાબજી માદનને વેચી નાખ્યું અને 
ત્યારથી “ સુંબઈ વર્તમાન” ર્‌ાજજીય, સામાનિક અતે ધાર્મિક એમ 
સધળી જ દ્શામાં પારસી સમાજને પ્રગતિશીલ બનવાની હિમાયત કરતું 
અન્યું છે. પ 


ય ૨૯૪૭માં “રાસ્ત રાહબર” સાપ્તાહિક “સુ'બઈ વતમાન” સાથે નેડાઇ ગયુ 


૧૮ ? હિંદુસ્તાન જૂથ 


સન ૧૯૧૨ની શરૂઆતમાં “ આર્યન ભ્રધરહુડ “ના ઉપકમથી 
્ુઓાઈા કાશીબાગમાં હિંદુઓને કામભેદ વિતાના સહભોજનતો સમારંભ 
ગ્ચયો હતો. એ સમારભ હિંદુ સમાજમાં ભારે ઊઠાપાહ તે ખળભળાટનું 
કારણુ બન્યો. એ બોજનમાં બાહ્મણુથી માંડીને મહાર સાતિતા માણસોએ 
એકસાથે ખેસીતે ભાગ લીધો હતો તે કેટલાક તો પોતાના કટુબપરિવાર 
“સાથે પધાર્યા હતા. આશરે અઢીસો માણસોએ એ સમારભતે સફળ 
ખનતાવવામાં સહકાર આપ્યો હતો. સાતિભેદ ટાળવાને એ પ્રસંગ યોજયેલે, 
ગેટ્લે આગેવાન સુધારકોએ એવો વિચાર દર્શાવ્યો જ એમાં ભાગ લેતારનાં 
-નામ, તેમતી ઈચ્છા હોય તો, જહેર છાપામાં પ્રગટ કરાવવાં. 

સુધારક છેવાના દાવા રૂપે એ ભોજનસમાર'ભમાં હાન#રી આપનાર 
અને જમનારા ઘણાએક માણુસ આ વાત સાંભળીને ગભરાઈ ગયા. નહેરમાં 
પોતાનાં નામ ૭પાય, પોતે જૂના વિચારતા માણસોતી**ટીકાતો વિષય બને 
અતે ન્યાતના કારડાના ભોગ બનતું પડે એ એમને પરવડે તેમ નહેળું. 
ભોજનસમારભમાં ભાગ લેતાર અઢીસો માણસોમાંથી માત્ર પોણાસોએકે 
પોતાનાં નામ પ્રગટ કરાવવરાતે સંમતિ આપી. સુખાધનાં કેટલાંક દૈનિકમાં 
બીજે દ્િવિસે સવારે એ યાદી પ્રગટ થઈ. ત્યાયમર્તિઓ ચ'દાવરકર અતે 
લલ્લુભાઈ શા, સોલિસીટરો #ીસતલાલ દફતરી, દેવીદાસ દેસાઈ અતે દીવાન, 
લીલાધર રાયસપત, લોકપ્રિય ક્રિકેટર બાલુ, પ્રસિદ્ધ પત્રકાર રણછોડદાસ 
લેટવાળા વગેરેનાં નામ એ યાદીને મોખરે હતાં. 

આ વીમત છાપા દ્વારા ગ્રેસિદ્ થતાં જ હિંદૂ સમાજમાં ખળભળાટ 


2૨૨ ગૂજરાતી પત્રકારેત્વનનો ઇતિહાસ 


સચ્ચો. સમારંભ, તેના ચોજકો અને ભાગ લેનારા ચર્ચાતો વિષય બન્યા, 
તેમાં ય જેમનાં નામ પ્રસિદ્ટ થએલાં એ તો ટુપાઈ જ ગયા! નામો પ્રગટ 
થયાં તે સાંજે જ લગભગ દરેક સતાતિતું પચ મળ્યું અને ત્યાં, સાતિભેદ 
અમાન્ય કરી ગમે તે સાથે જમવાનો ગુનો કરવા બદલ, એ સન્જનોને. 
સતિ બહાર મૂકવાના ઠૅરાવ થયા. 

% ગુજરાતી” પત્રે સુધારકાને ખૂબ જ ઝાટક્યા. ખીન્ન હિંદુ 
સાલિકીનાં પત્ોએ તેનું અનુકરણ કર્ઝુ”. સાથે સાથે અનેક પારસી માલિફીનાં 
છાપાંએ પણુ સુધારકોનાં પગલાંનો વિરોધ કર્યો. જે વર્તમાનપત્રો તરફથી 
ચોતાને ટેકો મળવાની આશા રહે એવાં પારસી માલિકીનાં ૭ાપાંને પણુ 
પોતા વરદ પ્રચાર કરતા નઈ સુધારકો ઝુંઝાયા અને તેમની સ્થિતિ 
કફોડી થઇ. 


ર્ણુછોડદાસ ભવાન લોટવાળા તે વેળા “ આર્ય ગક કાશ ” નામતું પત્ર. 
ચલાવતા હતા. મોતીલાલ દલાલ તેતા તત્રી હતા. એ પત્રમાં લેોટવાળા- 
સુધાર્ઠાતી સામે થતા આક્ષેપોનો જવાબ આપતા, પરંતુ તેનો ફેલાવો 
મર્યાદ્તિ હતો, સુધારકો અને આર્યસમાજીએ જ તે ઝુખ્યત્વે વાંચતા, એટલે. 
એમાં આવતી ચર્ચાથી આમ વગ મોટે ભાગે બિનમાહિતગાર્‌ રહેતો અને. 
સુધારકોના દષ્ટિબિદુનો પ્રસાર કરવામાં એ ઝાઝું ઉપયોગી નહોતું બનતુ. 


આથી એકાદ દૈનિકની આવશ્યકતા સુધારકોને સમન્નઈ. પત્ર શરૂ 
કરવાના સનેગો પણુ તે અરસામાં ઉપસ્થવિત થયા. ર્‌ણુછોડદાસ લોટવાળાને 
* આર્ય પ્રકાર ”ના લેખોમાં રતનલાલ શાહની સારી મદદ હતી. નાનાભાઈ 
શચીચગરની માલિકીના * અખખારે સોદાગર” નામના દૈનિકમાં રતનલાલ 
કામ કરતા. “ અખબારે સોદ્દાગર ” સુધારાવાદી પત્ર હેતું. પારસીઓનો તેને 
ઝાઝો ટેકો નહોતો અને તે ખોટમાં કામ કરતું. નાનાભાધ ચીચગરે રતનલાલ. 
શાહતે જણાવ્યું કે ““ અખખારે સોદાગર “ની સુધારક નીતિ ચાલુ રાખવાની 
“માતરી આપો તો એ પત્ર અને છાપખાતું તમને તામની કિંમતે આપી 
દ્ઉં ને ૬હ્દાવસ્થાને કારણે હું હવે નિજૃત્ત થાઉ.” 


હિ'ુસ્તાત જૂથ ૨૧૩ 


રતનલાલની સચનાથી લોટવાળાએ ૧૯૧૩માં રૂપિયા ચાર હ”્નરમાં 
* અખબારે સોદાગર” પત્ર અતે છાપખાનું ખરીદી લીધાં. રતનલાલ શાહ 
નવા ત્રી બન્યા. એ વેળા પત્રતો ફેલાવો ત્રણસો નકલતો હતો. છ મહિના 
સુધી એ જ નામે ચાલુ રાખી પછી પત્રતું નામ બદ્લીતે “ હિંદુસ્તાન ” 
રાખ્યું, દૈનિક કાઢવાનું હિંદ્ઓતે હાથે થએલું આ પહેલું જ સાહસ અતે 
તે સુધારાવાદી, એટલે રેકાને અભાવે લેણટવાળા એને ખોટમાં નભાવતા. છ 
વર્ષ પછી તેતી લિમિટેડ કપની કરી. 

૧૯૧૫-૧૬માં એતી ખેસટે હોમર્લ ચળવળ શર કરી. ખેસ ટ 
પકડાયાં. “ હિંદ્સ્તાન “ના તંત્રી નૃસિંહ વિભાકર પણુ ભાષણો કરતા કરવા 
લાગ્યા. ચળવળે જેર પકડતાં પત્રતી ખપત વધીને લગભગ ચાર હન્નરતી શઈ 
પણુ પછી, ગાંધીજની રાજકીય નીતિનો વિરોધ કરવાને કારણે પત્રતી ખપત 
શ્રકીતે દોઢ દજ્નરતી થઈ ગ્ય 

આ સઘળાં વરસો દરસિયાન “હિંદુસ્તાન” પત્ર દરરોજ સવારે 
પ્રસિદ્ધ થતું હતું પરતુ અસહકારની ચળવળ ન્નેરમાં આવતાં તેતે સાંજનું 
પૂત્ર બનાવ્યું, તેમાં સુધારવધારા કર્યા અતે પરિણામે ફરી ચાર હનર 
ગ્રત ખપવા માંડી. પહેલી કપતીતું' વિસર્જન કરી લે.વાળાએ નવી ફપતી 
કાઢી તે એમાં તેમણે કોઈનાં જ નાણાં લીધાં નહિ. પ્રચારક દષ્ટિએ કાર્ય 
કરતુ' એ વૃત્તપત્ર નફો નહિ કરે, એટલે પોતે જ રૂપિયા એક લાખ રેકયા. 
ખીન્નનાં નાણાં લેવાયી નડે કરવાતી ૬ૃત્તિ રહે અને પત્રનું પ્રચારક તત્ત્વ 
દૂર થઈ ધંધાદારી દણિ દાખલ થાય. એસ કરવાનો તેમનો મનસે! નહોતો. 

તયાર પછી “એડવે[કેટ ઓફ પ્ત્ડિંયા” નામતું' અગ્રે પત્ર તથા 
છાપખાનું રણુછોડદાસ લેથ્વાળાએ રૂપિયા એક લાખ વીસ હજારમાં 
ખૂરીદી લીધાં અતે ઈન્દુલાલ યાસ્રિકેતે એ અગ્રેછ અખખારના તંત્રી 
અનાવ્યા. ત્યારે “ હિંદુસ્તાન ”ના તંત્રી પણુ એ જ હતા. “એ ડવૉકેટ ઓક 
ન્ડિયા “ના સંચાલનમાં લેટવાળાને ઘણી ખોટ ગઈ પણુ એમની સાહસલૃત્તિ 
અતે ઉત્સાહતે અસર ન થઈ ઊલડું એમણૅ એક વધુ પત્ર ખરીઘું. તાતા 
“ કપનીનું' “ પ્રજમિત્ર અને પારસી ” વેચાતું લઈ નવરોજી બેલગામવાળાએ. 


સૂ ગૂજરાતી પતફારિત્વનેદ ઇતિહ 1ર 


થોડોક વખત ચલાવી પાછું વેચવા કાઢેલું. લોટ્વાળાએ રૂપિયા પાંચ ઢન્નરતી 
પાધડી આપી સત ૧૯૨૬માં તે પણુ ખરીદી લીધું. એ ખરીદતી વેળા 
તેમણે ખેલગામવાળાતે વચન આપેલું કે પારસી સમાજમાં સુધારક 
વાતાવરણુ પ્રસરાવવાની “ પ્રજનમિત્ર અતે પારસી “ની નીતિ પોતે ચાલુ 
રાખશે. “પ્રજમિત્ર અતે પારસી” દરરોજ સવારે ખહાર્‌ પડતું, 
“હિંદુસ્તાન ” સાંજે પ્રસિદ્ધ થતું. આમ લોટવાળાના એડવોકેટ ઔક્‌ ઈન્ડિયા 
હાપખાનામાંથી સવારે અને સાંજે એમ ખે ગૂજરાતી દૈનિક બહાર્‌ પડતાં. 
આ સાહસ છતું અને તેમાં મુશ્કેલી પણુ ઘણી હતી. ન્નહેરખખર્‌ ખત્તૅ 
પત્રો માટે એકના એક વેપારીઓ તર્કથી જુદી જુદી મળતી નહિ અને 
પરિણામે બન્ને પત્રોને અસર થતી. એ કારણે એકાદ માસ જેટલી ટૂક 
મુદ્ત આ પત્વો છૂટાં છૂટાં ચલાવ્યા પછી તેમણે ન્નેડી દીધાં અને 
૬ હિંદુસ્તાન-પ્રજામિત્ર “તું નામ આપ્યું. 

“ હિંદુસ્તાન” ચાલુ થયા પછી પાંચેક વર્ષે” રણછોડદાસ લોટવાળાએ 
*પ્રન્નમિત્ર ” નામતું સાપ્તાહિક કાઢેલું. પાછળથી તેમાં “ ગુજરાતી. 
“સરી ” ખરીદી ખેને જેડી દીધેલાં અને એ સાપ્તાહિક “ પ્રજ્નમિત્ર-કેસરી ” 
નામે ઓળખાવા લાગ્યું.૧ “કેસરી ”માં આવતા લેખોનો અતુવાદ પણુ 
એમાં પ્રગટ થતો. પાછળયી હિંદુસ્તાન કંપતીએ “ હિન્દ-પ્રન્ન” નામતું 
એક ખીજીુ સાંજતું દૈનિક શરૂ કયું, પણુ કેટલાક સમય પછી તેને 
સાપ્તાહિકમાં ફેરવી નાખ્યું. 

આમ રણછોડદાસ લોટવાળાએ કેટલાંએ નવાં પત્રો કાઢયાં, જૂતાં 
ખરીઘાં, કોઈને જેડી દીધાં, કોઇને બંધ કર્યાં અને એ બધી પ્રદૃત્તિ 
પાછળ તેમણે બહુ મોટી રકમનો ભોગ આપ્યો. લોટવાળાએ છાપાને કદી. 
નશાનું સાધન માન્યું નથી. વર્તમાનપત્ર સબળ હથિયાર છે અને એને ઉપ્યોગ 
શ્રન્નના માનસિક વિકાસ અર્થે, પ્રન્‍્નજવનનાં પ્રાગતિક બળાને સમર્થન. 


# 


૧ એને લાંખો ઇતિહાસ છે. એ “ કેસરી * નામતું પત્ર કોઈ ચ'ટ્લાલે મરાઠી. 
ઝેસરીના તરજૂમારૂષે કાહેલુ'. પછી તે નટવરલાલ ઈચ્છારામ દેસાઈએ ખરીઘુ 
તેમનાથી ન ચલાવાયુ' એટલે તેમણ્‌ુ તે રણુછોડટ્દાસ લોટવાળાને આપી દીધુ 


આપવાના ઉદ્દેશથી કરવે। જેઈએ એ એમની માન્યતા હતી. એ માન્યતાને ખાતર 
એમણે લાખો રપિયા હોમ્યા, પરતુ એ માન્યતાનો ત્યાગ એમણે કદી ન કર્યો. 
લોટવાળાનાં વર્તઃમાનપત્રોને જબ્બર ખોટ જવાનું કારણુ સું ? 


મ 


એતું મુખ્ય કારણુ એ અખખારોની રાજકીય નીતિ છે અતે તે 
કાંધ્કક વિસ્તૃત ચર્ચા માગી લે છે. 


૧૩૧૫માં મુંબાઈના મારવાડી વિદ્યાલયમાં ગાંધીજ અને લેટવાળાતો 
પ્રથમ પરિચય થયે. તે વેળા ક્રંગ્રેસમાં ક્રિઝશા મહેતા, દીનશા વાચ્છા 
અતે ગોખલેના અવાન૮ ગાજતા હતા, પરતુ તેમતું જેર દિન પર દિત 
કમી થતું જણાતું હતુ. જુવાનોને લાગતું “કે મહાસભાતું અધિવેશન 'કેવળ 
ત્રણુ દિનિતો તમાશો થઈ પડે છે અને ત્યાર પછી બાર માસ આળસમાં 
નતય છે, ર્થનાત્મક કાર્ય તો ડશું થતું નથી. એ માટે મહાસભાની 
નેતામીરીમાં ફેરફાર કરવાની તેમતે જરૂર જણાતી. ગાંધીજની વલણુ ત્યારે 
તટસ્થ હતી, પરતુ તેએ પણુ વધારે રચનાત્મક કાર્ય કરી બતાવવાતે ઉત્સુક 
હતા. શરૂઆત રૂપે સાબર્મતીને કંડિ એક આશ્રમ શર્‌ કરવાનુ તેઓ વિચારી 
રહ્યા દતા. એતા ખર્ચ પેટે રૂપિયા એક હજર આપવા તેમણે લેટવાળાતે 
જણાવ્યું. હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભા વધારે સંગીન કાર્ય કરતી થાય, હિંદના 
રાજય ક્ષેત્રમાં પલટો આવે એવી લેટવાળાતી - ઈચ્છા હોવાથી તેમણે 
એ રકમ તરત કાઢી આપી અને «જણાવ્યું કે મારાં પત્રો તમતે તમારા 
કાર્યમાં સંગીત સાથસહકાર આપશે. 

પળના હત્યાકાંડ પછી ગાંધીજએ મુંબાઈમાં સત્યાત્રહસત્રામ શર 
કયો તારે તેમાં “ હિદુસ્તાન-પ્રજ્નમિત્ર ”ના તંત્રી રતતલાલ શાહ પણુ 
નેડાયેલા. વડી ધારાસભામાં વિદ્લભાઈ પટેલે “ પટેલ બીલ “ના નામે પ્રસિદ્ધિ 
પામેલું “બીલ' રજ્‌ કરતાં “ગુજરાતી” સાપ્તાહિદિ તેનો સખત સામનો 
કષ, એ વેળા “હિંદુસ્તાન-પ્રજ્નમિત્ર” તેમની મદદે આવ્યું અતે “ગુજરાતીના 
ગ્રચાર્તે #બબર જવાબ આપ્યો તે ત્યાર પછીયી એ પત્ર વિદ્ઠલભાઈની 
નીતિની જ વકીલાત કરતું. 


“ ૨૬૧ ગ્રજરાતી પત્રકારિત્વનો. ઈતિહાસ 


૬ હિંદુસ્તાન ” પસ્ના શરૂમાં ગાંધીજીની નીતિના હિમાયતી બન્યાં; 
પરતુ અમદાવાદની મહાસભાની ખેઠેક નજીક આવતાં તેમાં અ'તરાય પડ્યો. 
સુઝફ્ફરાખાદમાં મળેલી હિંદી મહાસભાની મહાસમિતિની બેઠકમાં ગાંધીજએ 
જણાવ્યું કે અમદ્દવાદની બેઠક મળે ત્યાં સધીમાં હિંદે સ્વરાજ પ્રાપ્ત ક્યુ” 
છેશે અને એ મહાસભાને મોખરે સ્વરાજ વાવટો ફ્રેકતો હશે. અમદાવાદમાં 
મહાસભા મળી અતે વાવટો પૂરકયો પરતુ સ્વરાજ નહોતું મળ્યું. ગાંધીજને 
માગે* ભાવિષ્યમાં પણુ સ્વરાજ નહિ મળે એમ લેટવાળાને લાગ્યું, એટ્લે 
તેમણે પત્રની નીતિ પલટવાને તત્રીને સૂચના કરી. તત્રી રતનલાલ શાહે 
ના પાડી એટલે લેટ્વાળાએ પોતે પોતાનાં પત્રોમાં એક લેખમાળા રાર 
કરી. એ લેખોતો સાર એ હતો કે ગાંધીજના પ્રયાસો છતાં ષિટ્શિ 
તોકરશાહીનાં સદ્ળાં ખાતાં આખાદ હતાં, મહેસલ અતે કરતી વસુલાતમાં 
વાંધો આવતો નહોતો, દેશપરદેશમાં તેતી પ્રતિદાતે અળવળ આવી નહોતી, 
હિધ્ને કશો! નકકર ફાયદ્દો થયો નહોતો અતે છતાં પ્રજ્નને કહેતું કે સ્વરાજ 
મળ્યું છે એ દભ છે, અપ્રમાણિકતા છે, લેક્રોને ઊ'ધે રસ્તે હ્વોરવવા નેવું છે. 
ગાંધીજીના "ખાદી, ચરખો, અહિંસા વગેરેને લગતા વિચારો અતિરાયોક્તિભર્યા 
છે ને એથી હિંદ સુક્તિને માર્ગે ધપે એ અસ ભવિત છે. યાર પછીથી 
એજ ધોરણુ ૫ર ગાંધીજ સબધી સ્વતત્ર રીકા એ પત્રોમાં આવવા લાગી. 

ધારાસભાઓનો હિંદી મહાસભાએ પોકારેલો બહિષ્કાર નિષ્ફળ ગયે, 
દેશબધુ દાસ, મોતીલાલ નહેરુ અને વિઠ્ઠલભાઇ પટેલે નિષ્ફળ નીવડેલી એ 
નીતિ સામે અવાજ કાઢયો યારે “ હિંદુસ્તાન ” પત્રે તેમને ટેકા આપ્યો. 
સાયમન કમિશન આવ્યું, ૧૯૨૯ના ડિસેમ્બરમાં ગાંધી-અરવિન મુલાકાત 
થ૪, વિલાયતમાં નિષ્ફળ ગોળમેજી પરિષદ ભરાઈ ૧૯૩૧ના માર્ચમાં 
ગાંધી-અરવિન કરાર થયા ને ગોળમેજી પરિષદમાં ભાગ લેવા ગાંધીજી 
વિલાયત ગયા. એ ગ્રેસગોએ પણુ “ હિંદુસ્તાન ” પત્રે પ્રન્નલાગણી પોતાની 
વિરુદ્ધ જશે એની પરવા વિના સમાધાનની નીતિ સામે વિરોધ કર્યો. . 

ગાંધીજીનાં વિરોધી ખનતાં આ પત્રો પ્ર્નની અવગણુના પામ્યાં. કેટલાક 
ગાંધીવાદીએએ એ પત્રોને “ ગૂજરાતી ટાઈમ્સ ઓફ પ્ન્ડીઆ” કહાં. 


પહેદુસ્તાન જૂથ -૨૧૭ 


લેક સ્થળે “ હિંદુસ્તાત “વી હોળીઓ પણુ થઈ આ પત્રાંમાં ગાંધીજની 
નીતિની થતી ચર્ચા એક દરે ઊંચી કક્ષાની હોઈ સામાન્ય જનતાને ઝટ પચે 
તેવી નહોતી. “હિંદ્સ્તાન” અખબારોની લોકપ્રિયતા દ્તિ પર દ્તિ એસરવા 
લાગી, વૈચાણુ ઘટી ગયું તે જાહેરખબરો બંધ થઈ ગઈ પત્રો વધારે ને 
વધારે ખોટના ખાડામાં ઊતરવા લાગ્યાં. ઃ 

જ હિંદુસ્તાન” પત્રોના સથાલક્રો માતતા કે ગાંધીવાદી કાર્યકમ 
શ્ાડીવાદ્ના ટેકા વિના શક્ય તથી બતે ગાંધીવાદ ફ્રેલાતાં શાહીવાદના પાયા 
મજ્બૂત થશે. એ વિચારે તેમણે ગાંધીજછતો સામતો કર્યો. રાષ્ટ્રીય 
મહાસભાતી તીતિ સૂરણ સ્વત'ત્રતાવાદી હોવી જેઈએ એમ ભાર મૂજી 
મૂકીને તેણું જણાવ્યું. ા 

ઉપરાંત “ હિંદુસ્તાન” પત્રોએ શ્રમછવીઓતે પક્ષ તાણ્યો, પોતાને 
સમાજવાદી વિચારોનું વાજિત્ર બતાવ્યું તે મૂડીવાડીઓ અતે માલેતુક્નરોતો 
“શેષ વહોરી લીધો. ધર્મગુરુએતેો દ્તેર તોડવાને, ધર્મતે નામે ચાલી રહેલાં 
.અનિદ્દો અતે પાખડોતે ઉખેડી નાંખવાતે પડકાર કરી એણે શક્તિશાળી 
'ધ્મગુરુગો અતે અધશ્રદ્ધાવાળા મોટા સમાજને દુસ્મન બનાવ્યા. અથ 
.વિનાના જના રીતરિવાજેને તિલાંજલી આપી મગતિમાન જવન જવવાને 
પ્રજતે શીખ આપી તેણે સમાજની દ્લિસોજી ગુમાવી. 


ગૂજરાતી* પત્રકારત્વના ઇતિહાસમાં અજેડ એવા એ' પચ્ચીસ 
વર્ષના પ્રચારક પત્રકારિત્વતું પરિણામ લોટવાળાએ જ આંકયું છે : “ આજે 
“પચ્ચીસ વર્ષતે અતે સરવાયુ' માંઠુ તો આંકડા અતે હિસાબોથી પુરવાર 
કરવાતું' મતે શકય લાગે છે કે આ પ્રકારના પ્રચારકાર્યતે માટે મેં. ૨૦૦૦૦૦ 
રૂપિયાતી ખેદ સહન કરી છે”.૨ આ ભોગ તકામો ગયો હોય એમ તથી 
“લાગતું. દશકા-દોઢ દરાકા પૂર્વે રાજકીય પ્રચારબાઈ પ્રશ્નને આંજી નાખતી. 
'અગત રીતે વિચાર કર્યા વિનતા મનન દેરાનેતાએનાં કથનકદમમાં સપૂર્ણું 
ભરોસો મૂકતી અતે તે મુજબે પોતાથી અમલ કરવાતું ત બને તોપણુ 


૨ હિંન્ટુસ્તાન-પ્રન્તમિત્ર રત મહોત્સવ અંક (1૯૩૮), પૃ. ૫૮. 





૨૧૮ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વનો ઇતિહાસ 


એ કથન તો સર્વાશે સત્ય છે અને તેને અતુસરવામાં જ દેશ અને પ્રજનતે. 
કાયદો છે એમ માતતી. આજે એ દ્શિામાં પરિવર્તન આવ્યું છે. વિરોધી 
ટૃણ્િની સતત રજૂઆતે ડ્ેજ્નના એક ભાગને કેળવ્યો છે, વિચાર કરતો કર્યે. 
છે. અંધશ્રદ્ધા અગાઉ જેટલા પ્રમાણમાં રડી નથી. ૭ઠણાવટ, ચર્ચા અતે 
વિરોધ પણ હવે ઝામે છે-ગમે તેવી લોકપ્રિય કે માનનીય વ્યક્તિની તે 
સામે હોય છતાં. ૨1%કીય ક્ષેત્રમાં સહિષ્ણુતા વધી છે. પ્રન્‍્નતો એક્‌ 
ભાગ-અલખત્ત તે નાનો છે-વિરોધી વિચાર ધરાવનારતું ટૃણ્બિન્દુ સમજવાની. 
પરવા કરતો બન્યો છે. વિશેષ કચડાયેલો શ્રમજવી વર્ગ પણુ જગ્રત થયે॥ 
છે. સમાજવાદના વિચારોએ જુવાન મગન્ને સર કર્યા છે. આ પરિવર્તન 


અ 


લાવવામાં “ હિંદુસ્તાન” પત્રેએએ સારો ફાળા આપ્યો છે. 


૬ હિંદુસ્તાન ” પત્રોની નીતિના બચાવ તેના એફ તત્રી ર્વિશ કર 
વિ. મહેતાએ “ હિંદુસ્તાન-પ્રજ્નમિત્ર ”ના રજત મહોત્સવ પ્રસગે કર્યો છે, 
તેતો નિદેશ આવશ્યક છે. એ પત્રતી લાક્ષણિક પ્રચારક શૈલીમાં જ 
રવિશ'કર મહેતા જણાવે છે : 

“સામાજજક સુધારકોને આ પત્રોએ પીઠબળ આપ્યુ'; 
પણુ સધારાને નામે સ્વચ્છંદ આચરનારાઓની ઝડતી લેવામાં 
ખાકી નથી રાખી. ગાંધીજને સહુથી પ્રથમ આ પત્રોએ અપનાવી. 
લીધા; પણુ ગાંધીવાદી કાર્ય ક્મનાં ને તત્ત્વો એમને (“ હિંદુસ્તાન” 
પત્રોને) અનિષ્ર લાગ્યાં તેમની ઝાટકણી કાઢવામાં પણુ કમી ન 
રાખી, સોવિએટ સ્શીઆતે બિરદાવવામાં એમણે અસ ખ્ય કોલમો. 
રોકયાં, પણુ જ્યારે સ્ટાલીનશાડીની નાલાયઝીની એમતે પ્રતીતિ 
થઈ ગઈ ત્યારે તેનો વિરોધ કરવામાં પણુ પાછાં નથી પડ્યાં. 
હિન્દી સામ્યવાદીઓને એમણે સહારો આપ્યો પણુ તેની બાલિશ 

ક ઉદ્દામતા અતે મેસ્ક્રોપરસ્તી સામે પ્રહારો કરવામાં કચાશ ન 
રાખી. મહાસભામાં સમાજવાદી પક્ષ ઊભો કરવાની જરૂરીઆત 
એમણું કાપરે ચઢી પોકારી, પણુ સમાજવાદીઓએ જ્યારે 
પોતાનો વાડો ખાંધી લીધો ત્યારે તેમની ભૂલને ઉઘાડી પાડવામાં 


હિદ્સ્તાત જ્ય ર૧૯- 


પણુ એમણે આગેવાની લીધી, કાકીઆવાડ રાજકીય પરિષદની 
પૂર્વભૂમિકા સર્જવામાં અતે એ પરિપધ્તે લોકપ્રિય ખનાવવામાં 
સ્વ. મનસુખલાલ રવજછલભાઈ મહેતાને સંપૂણ સાથ આપ્યો;- 
સરદાર વલભભાઈની રાહબરી નીચે એ પરિષદ પ્રત્યાઘાતી બની 
ગઈ ત્યારે તેની ઝડતી પણુ લેવા માંડી. રાષ્ટ્રીય મહાસભા પ્રતયે 
એમનો અનન્ય અનુરાગ હોવા છતાં તેની પ્રત્યાઘાતી નેતાગીરીતે. 
ઉદ્રાડી પાડવામાં એ પાછું વળી નેતાં નથી... 

* ,,હિન્ડુસ્તાન પત્રોને મતયી વ્યાક્તઓ અને સસ્યાએનું 
મહત્ત નથી; એ મ્તિઓતે મંદિરે એમની પૂત્ત નયી; તેએ તો 
સિદ્ધાંતો અતે એ સિદ્ધાંતાતે પામવાના સાચા સાર્ગૌને જ પિછાણે 
છે, એ સિદ્ધિ અતે એ સાચી સાધનાને જ તેએ અર્|્ધ આપે. 
છે. તેમતો એ દ્વોષ છે ક્રે તેમણે કોઇની કડી બાંધી તથી; તેમને 
એ અપરાધ છે કે અધશ્રદ્ધા તેમને ખપતી નથી; તેમતું એ 
અક્ષમ્ય પાપ છે કે પાખડ તેમતે પોસાતું નથી; તેમની એ 
ગુન્ડેગારી છે કે કડવું સત્ય ન કહેવાની કાયરતા તેઓ કેળવી રાક્તા . 
નથી; તેમની એ ખતા છે કે ટાળાંતે અતુસરવાની તત્પરતા તેમણે . 
અપનાવી નથી. હિન્દુસ્તાન પત્રોની એ ગુન્હેગારી અમર રહો !” ૩ 

ગાંધીજની તીતિ સંકુચિત છે, એમના માર્ગે જવાથી હિંદતો દી. 
કરશે નહિ એવા વિચારોના સમર્થનમાં “ ડિંદુસ્તાન' પત્રો જગતના રાજ- 
કારણુમાં બતી રહેલા બનાવો પ્રતો આંગળી ચીંધતા. ૧૯૧૪ના યુદ્ી 
રશપરદેશના રાજ્કીય સમારો તેણે મોઢા પ્રમાણુમાં આપ્યો. પ્રશ્નનો રસ 
સમસ્ત વિશ્વના શજકીય તખ્તા ઉપર ભજવાઈ રહેલા બનાવોમાં નાત્રત 
કર્યો અતેં તેને એ બનાવોથી પરિચિત કરી. આજે કૉંગ્રેસના આગેવાતે . 
હિંદતી રાજકીય સ્થિતિ સમન્નવતાં પરદેશમાં બતેલા અતે બતતા બનાવોતેદ 
ખૂખ ઉલ્લેખ કરે છે, પરતુ આંતરરાષ્ટ્રોય રાજકારણુમાં ગૂજરાતી પ્રશ્નને 





૩ હિન્દુર્તાન-પ્રન્નમિત્ર ર7ત મહોત્સવ અક, પૃ. ૨. 


- ૨૨૦ ગૂજરાતી પત્રફારિત્વનેપ ઇતિહાસ 


દીક્ષિત કરનારા “ હિંદુસ્તાન” પત્તો જ હતાં એગ કહેવું જેઇરો. પાછળયી 
“ખીનન' પત્રોએ પણુ એ નીતિ ગ્રહણુ કરી. 

ગૂજરાતમાં સમાજવાદ-સામ્યવાદતો પ્રચાર કરવામાં આ અખખારેોએ 
અગત્યનો ફાળા આપ્યો છે. વૈજ્ઞાનિક સમાજવાદની ગૂજરાતી પરિભાષા આ 
પસ્ોએ તૈયાર કરી છે અતે એતો યશ તેના કુશળ લેખકો છેલશ કર્‌ વ્યાસ 
" અને ચતુ્જીુ જ દોશીને ધટે છે. 

* હિંદુસ્તાન” પત્રાએ આડકતરી રીતે બન્નવેલી યા તેનાથી 
આકસ્મિક થઈ ગએલી સેવા તે તેણે તૈયાર કરેલા, પાછળથી ગૂજરાતી 
તૃત્તવિવેચનના ક્ષેત્રમાં નામના પામનારા પત્રકારો છે. “ હિંદુસ્તાન ”ની 
કચેરીમાં કલમ દ્વારા કામ કરવાતો કોડ સેવનારા, તેમ ખીન્ને ધધો ન 
મળવાથી કલમને પનારે પડેલા પણુ પછી તેમાં ઝળકી આવનારા અનેક 
યુવાનો ખેઠા હતા, જેમણે ત્યાં તાલીમ લીધી છે, ત્યાં જ અડગ રહીતે યા 
“ખીજે સ્થળે જઈ તે એ ક્ષેત્રમાં કાર્ય કયું” છે વા કરે છે. લેટવાળાતું એ 
કથન ખરુ છે કે “ હિંદુસ્તાન ”ની કચેરી વૃત્તવિવેચનની શાળા જેવી બની 
છે. સુ'ખાઈનાં ઘણાં ય દૈનિકો અતે સાપ્તાહિકોમાં કામ કરતા પ્રવીણુ પત્રકારો 
પત્રકાર્ત્વિના પ્રથમ પાઠ “ હિંદુસ્તાન “માં જ ભણ્યા છે. ₹ 


પત્ર લેકતિય ન થયું અને તેની મુશ્કેલીઓ વધવાથી ૧૯૪માં 
દ્વનેક “ હિ'દુસ્તાન અને પ્રન્નમિત્ર ” અંધ કરવુ પડયું. 


“« હિંદુસ્તાન” પત્રોની નીતિ ફેરવી, મહાસભા અને તેના મહારથી- 
એતો વિરોધ તજી દઈ એ પત્રો સપૃહ્દ જીવન જીવી શકયાં હોત, પરતુ 
તેના સંચાલક્રેએ પચ્ચીસ પચ્ચીસ વર્ષો સુધી કાપરે ચઢીને પોકારેલા 
' સિદ્ધાંતોનો ત્યાગ તેમતે કરવો પડત. ગૂજરાતી પત્રકારિત્વતી તવારીખમાં 
તેનું સ્થાન એશ્રી નીચુ” પડત. તેમ ન કરતાં તેમણે પોતાનાં દૈનિક પત્તાની 
લીલા સ કેલી લીધી અને તેમ કરીને “ હિંદુસ્તાન પત્રો જીવશે તો પોતાની 
“નિષ્ઠાતે વળગી રહીને જ; એ નિષ્ઠાના અવસાન કરતાં તેએ પોતાનુ 


#------------------------- 
૪ હિન્ડુસ્તાન-પ્રન્તમિત્ર રજત મહોત્સવ અક, પૃ- ૫૮ 





હિદ્સ્તાન જ્ય ૨૨૨. 
અવસાત જ વધુ પસદ કરશે ' એવું પત્રોના રૈપ્ય મહોત્સવ ટાશે તેમણે 
ગકારોલં સૂત્ર આચરી બતાવ્યું. 

* હિદુસ્તાત-પ્રજામિત્ર ”તા પુતઈવનતો કમ ( અકવાડિક આજૃત્તિ )- 
તા. ૩-૧૧-૧૯૪૦યી નરહરે ભટ્ટતા તત્રીપદ્દે શર થયો. એની નીતિમાં 
ફ્રેરફાર ન થયો. તત્રીએ જણાવ્યું % “ હિંદુસ્તાન ” અખબારોએ છેલ્લાં 
છવ્વીસ વર્ષયા લોકસેવાતો જે કાંટાળા રસ્તો સ્વીકાર્યો છે તેના પર મુસાફરી . 
કરવાનું તેતે ચાલુ રાખવાનું છે. એક રીતે તેશે નવું જીવન મેળવ્યું છે, . 
પરતુ તેના લોકસેવાના આદશો એના એ જ રહલા છે.પ 

એ પછીથી એક અઠવાડિયું રહીતે રણછોડદાસ લોટવાળાએ એમાં . 
જ હિંદુસ્તાન પત્રોતું દૈનિક પ્રકાશત “મ બંધ કર્યું?” એ ક પોતા 
તરકતું નિવેદત પ્રગટ કર્યું" છે. “હિ'દુસ્તાન” પત્રોતો “ આદશ ” એમાં 
એમણે સમનવ્યો છે તે મુજજ આ અખખારોની નીતિ ઉ દો. છઠ 

અતે જવતતા જુદ્દાં જુદા અગમાં એકધારી રડી છે. આ પત્રેએ મૂડીવાદ, - 
સાત્રાન્યવાદ, ગાંધીવાદ, કોમવાદ તેમ જ સામ્યવાદી ફાસીસ્ટ અથવા દ 
સરમુખત્યારીનો સામનો કર્યો છે. ગાંધીવાદ સામે એ જ લેખમાં કહ્યું છે “ક 
૬% આ દ્રેશ વાસ્તે ગાંધીવાદ ઘણો દુષ્કર અનેં ભયજતક છે, કારણુ 'ે તે 
હિંકી પ્રજ્નની જેટલી માતસિક નબળાઈ એ છે તેતે તે પોષે છે. ગાંધીવાદ. 
ગે એક હિંદ વાસ્તે હ્ય શોમ સમાત છે અને આજે હિંદતી નિર્માલ્ય, 
કંગાલ, પાદાક્રાંત અને અન સ્થિતિ જેવામાં આવે છે તેમાં ગાંધીવાલતો 
કઈ નાતોસતો હીસ્સો નથી ”-5 

ગાંધીજ સાથે મતભેદ ધરાવનાર વ્યક્તિ પણુ એટલું તો જરર 
ઝહેશે કૅ ઉપરનો અભિપ્રાય અવૃથિત છે. “ ગાંધીવાદ હિંદ વાસ્તે ક્ય ગેગ 
સમાન છે” એ અભિપ્રાય વસ્તુસ્થિતિયી સાવ વિરુદ્દ છે. ચરખો, ખાદી,. 
સતય, અહિસા વગેરે વાતોને ગાંધીજએ વધારેપ્ડતું વજન આપ્યુ છે 

















પ. હિન્દુસ્તાન-પ્રનમિત્ર, તા. 2-૧૨-૬૯૪૦. 
૬ હિન્ડ્સ્તાન-પ્રશ્તમિત્ર, તા, ૨૦-8૨-૨૯૪૦. 


-ક૨૨ ગૂજરાતી પત્રફારિત્વને ઇતિહાસ 


-એમ 'કોઇ વ્યક્તિતે પ્રમાણિકપણે લાગે તો તે સમજી રાકાય એમ છે, પરતુ 
“હિંદ્તા રાજકારણના અને જીવનના વિવિધ ક્ષેત્ર પરની ગાંધીજની અસર. 
વડે હિંદ નિર્માલ્ય, પાછળ પડતુ' અતે અજ્ઞાન રહું છે, બન્યું છે, એ વિધાન 
“અવશ્ય ખોટું છે. આધારવિહોણા એવા અભિપ્રાય વાંચીને પ્રન્ન આવાં 
પસ્ેતે ટેકા ન આપે અતે દેશ અને પ્રજનનાં નામ તેમનાં નામો સાથે. 
સાથે સકળાએલાં હોવા છતાં તે પત્રો પ્રજ્નસ્ાં ઝાઝી લાગવગ ધરાવ્યા 
શવેના કૈ અસર ફેલાવ્યા વિતા અલ્પ જવન જીવીને આથમી ન્ય એ. 
:સ્વાભાવિક છે. 


૧૯ : પ્રકીર્ણું પત્ર 


ગૂજરાતી પત્રકારિત્વની શરૂઆતથી તે ગાંધીજએ એ ક્ષેત્રમાં પગલાં 
ભર્યા તે મુદ્ત દરમિયાનનાં અગત્યનાં વર્તમાનપત્ર! સબ'ધી પકરણુ રથી 
૧૮ સુધીમાં વીગતવાર ઉદ્ેખ કર્યો છે. એ મુદતમાં એ ઉપરાંત ખીજ” 
અતેક પતો! શરૂ થએલાં અતે લાંછું યા ટૂંકું જવન જવી બંધ પડેલાં. 
એમાંના ઘણાં પત્તેના એકાદ અક પણુ આજે ન્નેવા મળતો નથી; પરતુ 
“કાઈકેનો અહીં તહીં જેવા મળે છે અતે કેટલાંક સબધી જુદે જુદે સ્થળે 
ઉલ્લેખ ધએલે નજરે પડે છે. પારસીઓએ શર કરેલાં વૃત્તપત્રો સબધી 
એકદરે ડીક માહિતી “ પારસી પ્રકાશ “નાં દફતરોમાંથી મળી રહે છે. જેમના 
સબંધી થોડીક પણ્‌ હકીકત મળી છે, તેમતો આ પ્રકરણમાં નિર્દેશ કર્યો 
છે, ખીજ કેટલાંક અખખાર જેમનાં નામમાત્ર જ્નણુવા મળે છે, તેમતો 
ઉલ્લેખ પરિશિણ્માં કર્યા છે. 

“ગુ ચાણુક “તા તત્રી નવરોજી દોરાબજ ચાનદારએ “કરી ચેસ” 
ઊં પ્રેસ) નામે વર્તમાનપત્ર માર્ચ ૧૮૩૫માં રાર્‌ કર્યું” હતું. એ પત્ર બે જ 
સાસ ચાલીને ખંધ પડ્યું હતું. ૫ 

નશર્વાનજી ટેમુલછ દુરખીને તા. ૧૩-૧૨-૧૮૩૬ને દિને 
૯ ઝુંબઈ દુરખીત્ર” નામે શિલા છાપખાનું કાઢયું હતુ. એમાંથી એક વર્ષ 
રહીને તા. ૧૫-૧૨-૧૮૩૭થી ગ જ નામતું વર્તમાનપત્ર પણુ શરૂ કરી 
શ્રોતે તેના તત્ર થયા હતા. એ પત્ર આઠ વષ ચાલી તા. ૭-૧૦-૧૮૪૬ને 
દિનથી બધ પડ્યુ' હતુ. 

કૃ પારસી પ્રકારા, દફતર ર, જ્ઞાગ ૪ (૨૮૮૦), પૃ. ર૮૨ 
2, નમે જમરોદ સાપ્તાહિક તા. ૨૪-૯-૨૯૪૨, પૃ. ૨૨ 


ખ્------ 


૨૨૪ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વનો ઈતિહાસ 


નવરોજી દ્વોરાબજ ગાય, દસ્તૂર કૅકોબાદ મચેરજ મુલ્લાંફ્રિઝ અને. 
દસ્તૂર અસ્પંદીઆરજી ફરામજી ર્આડીએ, ખુરશેદ્છ નશર્વાનછ કામાજતી. 
સહાયથી ૧લી ઓગસ્ટ ૧૮૪૯થી “સસાચાર દરપણુ” નામે દોનેક પ્રગટ 
કરવા માંડયું હતુ. નવરોજી ગાય એના પ્રથમ તત્રી થયા અને પાંચ વર્ષ 
તે સ્થાન સંભાળ્યું. “એમના પછી ડોસાભાઈ ફૂરામજ ફરાકા, બેરામજી 
“ખૂરશેદ્જ ગાંધી, ફરામજી માણેકજ માસ્તર, પેસ્તનજ દાજભાઈ ઊનવાળા,. 
દાદાભાઈ ખેરામછી ચોધરી અને જવણૂજ હોર્મસજી માસ્તર એક પછી એક 
તત્રીસ્થાને આવ્યા. ૧૮૬ ૮માં એ પત્ર તેના છેલ્લા માલેક ફરામજ' ખરશેદ' 
ષિન્ટરે મુખાઈથી પ્રગટ થતા “ અખખારે સોદાગર ” સાથે જેડી દીધુ- 


એ પત્રે અઢારમા વર્ષમાં પ્રવેશ કરતાં એના તત્રીએ લખ્યુ હુ 
"ક્ર “ગાંમદી રેજનદા પત્રોમાં ( દેશી દ્વેતેકોમાં ) “ દરપણુ ” શઊથી પહેલું. 
છી અતે ખબીન્ન પતરોતે રોજ દ્વ બાહેર પાડવાને દરપણે ૨ીખાડીઉં છે, તે 
વાત કોઈથી નાસુતકર જવાવાની નથી. ”૩ 

એ અખખાર સબંધી એક રમૂજ કિસ્સો બતેલેો તેની અતે નોંધ 
લેવી યોગ્ય થશે. નવરોજ દોરાખછ ગાય એ પત્રના પહેલા અને “ મુંબઈ 
સમાચાર “ના આઠમા તંત્રી હતા. એમણું ૧૮૩૯યથી ૧૮૪૭ સુધી. 
જગુંખઇ સમાચાર ”તું' અને ૧૮૪૯થી ૧૮૫૪ સુધી “ સમાચાર દર્પણુ “તું 
ત-ત્રીપદ સાચવ્યું હતું. સુંબાઈની પાંજરાપોળના વહીવટ માટે “ સમાચાર 
દર્પણુ ”માં ટીકા કરતાં તેના એક કાર્યવાહક ખીમચદ મોતીચદ સાછે 
ખેવફૂફ, અનસમજ વગેરે શખ્દ્ત લખ્યા હતા. ખીમચદે એ સાટે એમતીં 
સામે ફરીઆદ તોૉંધાવી હતી. એનો ચુકાદો રમૂજી હતો. ન્યાયમૂર્તિ સર 
અર્સ્કીત પેરીએ તા. ૨૫-૨-૧૮૫૨નતે દિતે ચુકાદો આપતાં એક પાઈ 
ખૂચંતી અને એક પાઈ “ડેમેજ'તી પ્રતિવાદીને આપવા વાદીને ફરમાવ્યું 
હતુ, પરંતુ એ વેળા તેમતી પાસે ખે પાઈ છૂટી ન હોવાથી એમના 


ન્ડ 


, થારાશાસ્ત્રીના વડા કારકુન નવરોજી હોરમસક પેઆચે ખે પાઈ પોતાના 





૩. સમાચાર દર્પણ, તા. ૬-૬-૬૮૬૬ 


રરપ 


ગજવામાંથી કાકી આપી વાદી વતી તે અદ્દલતમાં રજુ કરી હતી. ₹ સર 
અરસ્ઝીને પોતાના ચુકાદામાં જણાવ્યું” હતું કે : “ એક ન્નહેર માણુસતી 
આખર્‌ તથા ગુણુ વિષે કાંઈપણુ છલકપટ વગર લખવુ અથવા છાપવુ' તે 
કાંઈ લાયબલ ગણાય નહિ.” પ 

કાવસજી બરત્તેરછી સનન્‍્નણાએ ૧૮૪૪માં “સુબઇ વરતમાંન ” 
નામે સાષ્તાહિક રર કર્યું” હતું. ૧૮૪૫ની આખરી સુધી એમણે એ પત્ર 
ચલાવી પછીથી નવરોજી રુસ્તમછી લોડ અતે મેરવાનછ હોરમસજ મહેતાને 
તે સૉંપ્યું' હતું, જેશ્નાએ સન ૧૮૪૭ સુધી તે ચાલુ રાખ્યું હતુ.* 

“સુમબઇ શ'“મરોરે કેઆંની” નામનું વર્તમાનપત્ર, ગૂજરાતી 
પત્રકારિત્તની શરઆતનાં વર્ષોમાં પ્રસિદ્ થતુ હોવાના ઈશારા કેટલેક સ્થળે 
મળે છે. પરતુ એ રારે અતે બંધ થયાની ચોક્ક્સ તારીખ મળતી નયી. 
એ પત્રના અ કો પણુ જેવા મળતા નથી પરતુ તેતું' એક પૂછ “નમે જમશેદ” 
કાર્યાલયમાંના “ શે કૅસ 'માં છે. તા* ૧૨-૧૧-૧૮૪૯ના અકતું એ પાતું 
છે, એટલે ૧૮૪૪ના અરસામાં એ પત્ર પ્રગટ યતુ' હોવાનું સ્પણ્ટ થાય છે. 

પત્રતું' નામ “ શંમશેરે કેથમાંની ” (શમશેરે કયાની) અથ સચક છે. 
નામ પ્રમાણે તેણે સમશેર ખૂબ વીઝેલી એમ આ એક જ પૃ પરથી પણુ 
સમન્નય છે. એમાંની ભ્રણ ભાષા વાંચી સતને કલેશ થાય છે. તે «માનામાં 
વર્તમાનપત્રો એકમેક સામે હુમલા કરવામાં પવીણુ હતાં, “ ચાણુક ” જેવા 
પત્રે પોતાના વિરેધીએને ગાળગળાચ કરવામાં પાછું ન્નેયું' નહોતું, પરતુ 
“શ'મરેરે કેઆંતી” તા “ચાભુક”નેઃપણુ વટાવી “નય છે. તાન ૨૮-૧૦-૧૮૪૯ના 
જ્રાઈએક વર્તમાનપત્રમાં, ઘણું કરી “ ચાણુક ”માં, મુબાધવી પારસી 
પ'ચાયતના કારોબાર સામે ફરિયાદ થઈ હરો, તેનો રદીઓ “ દીનદાર “નામનો 
તખલ્લુસધારી ચર્ચાપત્રી “ શ મશેરે કેઆંની “માં આપે છેઃ 





૪ પારસી પ્રકાશ, દફતર ૩ (૬૯૨૦), પૃ- ?૨૨ 
પ પારસી પ્રકાર, દફતર ૬, જ્ઞાગ ૭ (૬૮૮૨), હૃ. ૫૯૧ 
૬ પારસી પ્રકાશ, દફતર ૨, શાગ ૩ (૨૮૯૪), પૃ. ૨૩૪ 


ર૨5 


સુજરાતી પત્રફારિત્વનો ઇતિહાસ 


“તારીખ ૨૮મી અક્ટોખબરનાં ચીથરામો પેલે કમળ્નત 
અતે લુનહરામ અને ચશમચોર પોતાના તાઈ તમોલી વાંચનારાવોને 
પૂરેબમો નાંખી પોતાતું હોજર ભરલા (ભરવા) સાર્‌ એક રારકૂ 
ખોટી ખીનાં લખી, ગરીખોને વેમમો નાંખી તેઓનાં ગજવાં ખાલી 
કરવાતો ઊદીઓગ શેધેઓચ તે જેઈ મહને નીશચઅ (નિશ્ચય) 
અચરતી લાગેચ કારણ કે એ નીલાંજરા પતરવાલો ૨| તરેહથી 
પોતાનાં વાંચનારાએને ઊલતુ' શહમન્નવેચ......હવે ગએ આંખના 
આંધલા અને છઈડંનાં ફુટાને હું પુછઠુચ કે કીએ તારો ખાપ 
અનધેવી મરી ગીઓ કે તેને પનચાતનાં ખખરચથી નથી ઊચકા- 
એવે-કેઈ તારી છીનાલ માએ મસમાઈ ઈઆ છોકરીઓને પ'નચાતનાં 
ધરમ ખાતાંમોથી પરનાવી આપવા શેડીઆઓએ નાં કેઈ (કહી)-ઝીઓ 
તારો ભાઈ આંધલેો થાએઓ છે કે તેહેતી પરવરશી શેઠીઆએઓએ 
નહી ફીધી......હું એ ઝુતરીનાં ધાવેલાને પ્રુછુચ કે તારા કીઆ 
ખેટીચોડ બાપે પ્ુઆ તારા સુરાલેમાંત ભાઈ તે અથવા તું ડાંતરા 
ખવીશે તમારી આખી ઊમરમો કેટલા રૂપીઆ ફડ ભરેઊંચ તે તું 
જે તારે બાપનો ખરા બુતનો (અહીં એકાદ બે શખ્દ રહી ગયા 
લાગે છે) ઊધાડું ફરી દેખાડજે,.....” 


“ દીનદાર્‌ “નું સંદર્‌ તખલ્લુસ ધારણુ કરનાર આ કેઈ નોચ 


મતોશત્તિના લેખક ખીજી સખ્યાબ'ધ ગાળ પોતાના વિરોધી પર વરસાવે 
છે, એટલું ઓછું હોય તેમ “ શ શેરે કેઆંતી “તો તંત્રી એ ચર્ચાપત્રને 
છેડે પોતા તરકતી તાંધ મારી, વિરોધીને વધુમાં “ લુચ્ચો ”, “ બકબકારો 
કરનાર 7 વગેરે વિશેષશ્નાથી નવાજે છે અતે * દીનદાર “તું ચર્ચાપત્ર 
પ્યાનથી વાંચવાને વાચકોને આગ્રહ ડરે છે ! 


૧૮૫નમાં ફોર્બસસાહેબની અમદાવાદથી સરત બદલી થઈ અને 


----- 


એ વર્ષમાં કેટલાક મિત્રોનો સહકાર મેળવી તેમણે “ સુરત સમાચાર 7 


૭ સુમખઇ સમસેરે કેઆંની, તા? ૨૨-૨૨-૨૮૪૯ 


--કીણ પન્દો ર ૨૧૭ 


નામે પત્ર શર કર્યું” હતુ.“ સરતતું એ પહેલવહેલું વર્તમાનપત્ર હતુ. “ પારસી 
પ્રકાશ “માં “ સુરતના સમાચાર્‌ ” માટે ઉલ્શેખ મળે છે : 

“ ખેજનછગે ( મરતના તે સમયના કોટવાળ બેજતજી 
પાલણુજી ) સુર્તવાળા ન્નણીતા મહેતાજી દુરગારાંમ મછારાંમતી 
સાથે મલી “ સુરતના સમાચાર ” નૉમે અઠવાડીઆંમાં બે વાર" 
નીકળતુ એક વર્ત્ત માંતપત્ર સ્થાપવાની ગેઠવણુ કીધી હતી, અને 
તેતો પેહલા આંક તા. ૧૦મી અકટોબર ૧૮૫નને દીતે નીકલ્યો 
હતો, પણુ તે પત્ર ખી ધેદુક સુધી ચાલી બંધ પડ્યું હતું.”* 

૧ «1૧માં ડવિ નર્મદરા'કરે “સ્વદેશ હિતેચ્છુ” નામતી મળી સ્થાપેલી, 
એ મંડળી તરકયી “સ્નાન સાગર ” નામનું સાપ્તાહિક પણુ એકાદ વ પ્રસિદ્ધ 
થતુ' ર્યું. એતે લગતી વીગત કવિતા જ શબ્દોમાં ટાંકી રસિક થઈ પડશે : 

“ મેં મારી ગમતને સારં એક મંડળી ઉભી કરવી ધારી 
તે પછી તે વાત મેં મારા સગા દોલતરામને કહી, એણે મંડળીની 
સાથે એક છાપખાનું કહાડવાનું કહયું અતે પછી હમે ભાગીદારો 
કરી “ સ્વદેશ હિતેચ્છુ ” એ નામતી મંડળી ઉભી કરી. એક 
સાસથી છાપખાતામાં “ જ્ઞાન સાગર ” નામતું ન્યુસપેપર 
અ'વાડિયે એક વાર નિકળવા સાંક્યું તે ખીજ પાસથી ભાષણો 
ચવા માંશ્ચાં. તાનસાગર કહાકવાતી દ્ોલતરામની મતલખ દુર્ગારામ 
મહેતાછની “કટલીક નરસી ચાલ જહેરમાં આણૂવાની હતી પણ 
તે મારા જાણ્યામાં પછવાડેથી આવી. પ્હેકું ભાણું મેં મંડળી 
મળવાધી થતા લાભ વિધે લખીને તા. ૪થી જીલાઈયે ક્યું”' 
છુતુ'. એ સાનસાગર આસરે ૧ વરસ ચાલ્યું. પછી તે મડળી 
ભાંગી ગઈ તે સઘળું' અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયુ ...“ન્તાન સાગર 'માં 
મેં કંઈજ લખ્યું નથી; તે દોલતરામ લખતા.” ૧૦ 

૮ અર્વાચીન ગુજરાતનુ” રેખાદર્સન, ખ"“ડ ૨ (૯૩૬), પૃ. ૬૯૬ 
૯ પારસી પ્રકાશ, દફતર ર, જ્ઞાગ ૬ (૨૮૮૨), પ્ર. ૫૩૯ 
૬૦ મારી હકીકત, જાગ ? (૨૯૩૩), પૃ- ૩૫ અતે ૩૯ 


૨૨૮ ગૂજરાતી પકારિત્વને ઇતિહાસ 


વ્યાપાર્વસુજને લગતા સમાચાર આપતુ “અખખારે સોદાગર” 
નામનું” અકેવાડેયાના ત્રણુ દિવસ-મંગળ, ગુરુ, અને રાનિએ પ્રસિદ્ધ થતુ 
વર્તમાનપત્ર દાદાભાઈ કાવસજી દાઢીવાળાએ તા. ૧-૬-૧૮૫રતે દ્વિસયી 
પગટ કરવું શરૂ કર્યું” હતુ. એના શરૂઆતના અકરા મોટા કદનાં ચાર 
પાનાંના છે અતે તેમાં જહેરખખરેોતું' પમાણુ મોટું છે. વેપારીવગ માઢેતુ 
એ પત્ર હોઈ તેમાં મુખ્યત્વે વેપારીઓને ઉપચોગી માહિતી છે. 
એના મુખપૃષ્ઠ પર્‌ શરૂમાં આ સવાકંય છે : “ દુતીઆમાં વેપાર્થી દરવ 
(જ%વ્ય' હશે ) વધે છે અતે માણસોના સુખમાં વધારો થાએ છે-” 
તા. ૮-૧૧-૧૮૬૬ના અ કથી પત્રના મથાળાની ગોઠવણીમાં ફેરફાર થયે! 
છે અને પત્રને “ ૧1૯ કડેપદાંઝટ ળાલ લડ ઉત2૯0૯ ” 
તરીકે ઓળખાવ્યું છે. ર 

દાદાભાઈ દાઢીવાળાએ કેટલાંક વર્ષ પછી એ પત્ર દોરાબજી 
દીનશા કાપડિયાને વેચી નાંખ્યું, પાછળથી તેની સાલિકી નાનાભાઈ 
રતનજી ચીચમરના છાથમાં આવી. એ વેળા “જમે જસશેદ” 
પારસી કોમમાં સારો પ્રસાર પામી ચૂકયું હતું અને તેની જૂનવટની' 
હિમાયત કરનારી નીતિ સુધારકરોને ખૂખ ખૂ'ચતી હતી. ચીચગરે પોતાના 
પત્ર મારફતે “જમે”તુ” ન્નેર્‌ તોડવા પ્રયાસ કર્યા, પરતુ તેમ કરવામાં અતે 
યન્નમાં પોતાના પત્રની વગ વધારવામાં એ નિષ્કૂળ નીવડયા. એ પત્ર 
સાથે સબ'ધ ધરાવનાર સોરાબજી પાલણુજી કાપડિયા (“ સુંબઈ સમાચાર”નાઃ 
હાલના તત્રી) એ નિષ્ફળતાનાં કારણુ સમનનવતાં જણાવે છે કે ચીચગરતી 
એક મોટી ખામી હતી કે તેઓ “નનમે”ની રાજનીતિ ઉપર હુમલા કરવાને 
સ્થાને જેહાંગીર મર્ઝબાન (“ન્નમે”ના તે વેળાના માલિક) ઉપર અગત અને 
ક્ષભાવિક ટીકા અતે કટાક્ષ કરતા હતા, જેના પરિણામે તેઓને માફી. 
માંગવી પડી હતી. આસમાન અતે જમીત એક ડરવા છતાં “અખબારે 
સોદાગર” પારસી કોમમાં પ્રવેશી શકયું નહિ. એટ્લે એ ૭ાપાને પોતાતી 
હસ્તી માટે ખીજ 'ક્રોમા ઉપર આધાર રાખવાની કરજ પડી, પણુ તેમાં ય. 
તેને સદળતા વરી નહિ. કારણુ ચીચગરના રાજઠ્દારી વિચારો સાંકડા. 


અને કોંગ્રેસની વિરુદ્દ હતા. ૫૫ 

ચીચગર એ પત્રના ત્રી હતા, પરતુ તેના અગ્રલેખો મોટે ભાગે 
સોરાબજ કાવસજી ડૉકટર લખતા; અતે તેમના પછી સોરાબજી પાલણુજી 
કાપડિયાએ તેમતું સ્થાત સાચવ્યું હતું. ૧૯૦૭માં સોરાબછ “ સાંજ 
વર્તમાન “ના મદદનીશ ત-ત્રી થયા અતે “ અખબાર ”થી છૂટા પડયા. આગળ 
જયા પ્રમાસે ૧-૮-૧૮૬૮થી “સમાચાર દર્પણુ” દૈનિક “ અખખારે 
સોદાગર” સાથે ભળી ગયું અને તા. ૧૫-૩-૧૮૭રથી “ ચ્ાણુક ” પણુ 
એ ખે સાથે ન્નેડાઈ ગયુ હતું. ૧૨ ર 

૧૯૧૩માં રણછોડદાસ ભવાન લેોટવાળાએ રા. ૪,૦૦૦ માં “અખખાર” 
ખરીદી લીધું અતે તેતે “હેંદુસ્તાન” નામ આપીને દૈનિક બતાવ્યું. એનો 
એ પછીનો ઈતિહાસ “ હિંદુસ્તાન જથ “તા પ્રકરણુમાં સમાવ્યો છે. 

૧૮૫૩માં નસરવાનજ દોરાબઈ આપઅખત્યારે (દાવર) “શમરેહર 
રસુજ ” તામે નાના કદનું સાપ્તાહિક શર્‌ કરેલું, તે ચોદ માસ ચાલી બધ 
પડયું, એ પછીથી તા. ૬-૯-૧૮૫૪ને દિને એમણે “ આપઅખતીઆર?” 
નામતું છુધવારે નીકળતું સાપ્તાહિક શર કરેલું, તે ૧૮૬૫ સુધી ચલાવી 
૧૮૬૬ની પહેલી નત્યુઆરીયી “પારસી પંચ ” સાથે ન્નેડી દીધુંપ3 
“પારસી પંચ”, “હિંદી પંચ” વગેરેતે લગતી માહિતી દાસ્યરસિક 
ફટારોનતે લગતા પકરણુ ૨૨માં આપી છે. નસર્વાતજનતી મૂળી અથક 
“દવર” હતી, પરતુ “આપઅખત્યાર” પત્ર ચલાવવાને કારણે એએ પાછળયી 
નસર્વાનજી આપઅખમત્યારને નામે ઓળખાવા લાગ્યા હતા. ૫? 

તાન ૨ર-૧૦-૧૮૫૪થીપ્પ ફાવસજી સચેરજછ મોદીએ “બાગે 








૬૧ સાંજ વર્તમાન રજત મહેોત્વ અક (૨૯૨૭), પ્ર. છ 

રર પારસી પ્રેકારા, દફ્તર ૨, ભાગ ૯ (૨૮૮૪), પ- ૭૯૫ 
૧૩ પારસી પ્રકાશા, દફ્તર ૨, જ્ઞાગ ૮ (૨૮૮૩), પૃ. ૬૪૭ 
૧૪ પારસી પ્રકાસ, દકૃતર ર, જ્ઞાગ ૮ (૨૯૨૦૦. છ, ૬૩૫ 
૧પ પારસી પ્રકારો, દફ્તર ૨, દ્વાગ ૮, હૃ. ૬૪૯ 


2૨૩૦ ગૂજરાતી પગતકારિેત્વને। ઇતિહાસ 


નશીહત” નાસતું સાપ્તાહિક શર્‌ ક્યું” ને તે ૧૮૫૭ સુધી ચલાવ્યું. એ પછીથી 
તે પત્ર નવરોજી હોર્મસજછી કાખરાજીગ પ્મરીદી લીધુ. તા. ૩૧-૧-૧૮૫૯ 
સુધી ચલાવ્યા ખાદ તે બંધ કરવાની તેમને ફરજ પડી. એમણે એમાં હિંદુ 
મહારાન્નેની “ રાસ મંડળી” સામે સખત લખાણુ કરતાં તેમની સામે 
મુકદમો! મડાયો, જેમાં તેઓ હારી ગયા; બન્ને બાજુનો ખચ તેમને માથે 
પડ્યો તે નાદારી નોંધાવવી પડી. એ અતુભવ પછી તેમણે પત્રકારિત્વના 
ક્ષેત્રમાંથી હમેશા માટે વિદ્દાય લીધી. ૫ * 

પેસ્તનજી ધનજીભાઈ માસ્તરે તા. ૩-૧૨-૧૮૫૪થી “રાસતે પારસી 
ખપ્તુઆન?” નામતું દર રવિવારે બહાર પડતું સાપ્તાહિક રારૂ કર્યું” હતુ. 
એના નામ પરથી માનવાને કારણુ રહે છે કે તેમાં મુખ્યત્વે પારસી સ્ત્રીઓતે 
સ્પશતા સમાચાર યા વિષ્ય આવતા હશે. એના લેખકો તો પુરષો જ હતા. 
પેસ્તનજી માસ્તર ઉપરાંત દાદાભાઈ એદલજ પહોંચખાનાવાળા અને નાનાભાઈ 
પેસ્તનછી રાણા એમાં ઝુખ્યત્વે લખતા. એ પત્ર ૧૮૫૬ની આખરીએ 
અધ પડ્યું. ૫૭ 

“ સર જમરૈદ્છી જજીભાઈઈ પારસી ખેનીવાલન્ટ ઈ ન્સ્ટિટયૂશન ”તા 
કેટલાક પારસી શિક્ષક્રાએ તા. ર૪-૩-૧૮૫૫ને દિનથી “ પારસી મીતર” 
(પારસી મિત્ર) નામતું' શનિવારે પ્રગટ થતું સાપ્તાહિક શરૂ કર્યું” હતુ 
વિદ્યા, હુન્નર, ઈતિહાસ આદિ બાખતોને એમાં પ્રાધાન્ય અપાતું. એના જીદ્ા 
જુદ્લ વિભાગ તે તે ખાબતના અતુભવી શિક્ષકને સૉંપાયા હતા અને તેઓ 
દરેક અકે પોતપોતાને લગતા વિષય પર એકેક લેખ આપતા. ઈન્સ્ટિટયૂટના 
આચાર્ય ડૉન ફ્રેઝર તેમ જ કાવસજી એદ્લજ ખંખાતા ગ્રેકૃતિવિસાન 
(પદ્રાપત્ 5૦૯0૦૦૩) અને દ્રિલસૂફી પર્‌ અગ્રેજમાં લેખ આપતા; 
કૂરામજી માણે્‌કજી સાસ્તર ઇતિહાસને લગતા વિષય પર, નસરવાનજી બેરામજી 
પદાર્થવિસ્ાન સબ'ધી, પેસ્તનજી સોરાબજી ખરેઘાટ ગણિતશાસ્્ર સબધી, 
નસર્વાનજછી અને દાદાભાઈ ન્નમાસ્પજી કાપડિયા ર્સાયણુશાર્ત્ર સંખ ધી, 





હતય. 


૨૬ “સૌ ખાધ “ને! કાળરાજી સ્મારક અ'ક (૬૧૯૦૪); પૃ. ૪ . 
૧૭ પારસી પ્રકારા, હકૃતર ૧, ભાગ ૮, પૃ. ૬૫૧ ી 


પછીરણુ પચે 


માણેકછ રદોરાબજછી દીવેચા અરથવિઘા સબધી, જેહાંગીરજી મહેરવાન 
પ્લીડર ધર્મ સબધી ગૂડ્ટરાતીમાં લખતા હતા. તા. ૧-૧-૧૮૫૬ને દિત 
એ કી માક્ષિકી “જનમે જમશેદ”વાળા પેસ્તનછ માણેકજને હુર 
આવી. તેમણે એનું ત'ત્રીપદ ફરામજી માણેકઈ માસ્તરને સૉપ્યું. એક 
પછી નસરવાનજી બેરામજ, ને એમાં રરથી પદાર્થવિસાન વિભાઃ 
સંચાલન કરતા હતા, તેએ એના ત્રી થયા. જૂન ૧૮૫૮ સુધી એર 
તત્રીપદ સંભાળ્યું હતું અને યારથી તે તા. ૩૦-૧૦-૧૮૫૮નેૅ દિતિ 
અધ થયું યાં સુધી કેખરશર્‌ નવરાશ કાબરાજી એના તત્રીસ્થાને હતા.૧' 


કાવસજી મચેરછ મોદીએ તા. ૨૦-૧-૧૮૫૬ને દ્વિયી 
શનિવારે સાંજે પ્રસિદ્ધ યતું' “ સુરીઅ પરકાશ” ( સર્ય પ્રકાશ ) નાર 
સાસાહિક શર ક્યું” હતું. તે બે વર્ષ ચાલીતે બધ પડ્યું, પ૯ 

સન ૧૮૬૧માં પેસ્તનછ રુસ્તમજ ભરચા( વાંદરાના )એ રિ 
ગ્રેસ પર ૪પાતું “ ભરૂચ વર્તમાન ” નામનું સાપ્તાહિક ભરચમાં રાર કટ 
ને ૧૮૮૫ સુધી ચાલ્યું હતું. તેના ત-ત્રી તરીકે સોરાબશા દાદાભ 
મુનસક લાંબો સમય રહ્યા હતા. 

એેસ્તનઈ ભરૂચાએ ચોવીસ વેષ સુધી આ પત્ર ચલાવી દૃદ્ધાવસ્થ 
કારણે એક હિંદુ સજ્જનને વેચી નાંખ્યુ'.૨૦ 

% મુંબઈ સમાચાર “વાળા પીરોનશા મહેરછઝએ તા. ૧૦-૩- ૧૮૬5 
દિનથી રવિવારે પ્રગટ થતું “રાસ્તે હિંદ ” નામતું સાપ્તાહિક કાઢ્યું હ 
તેમણે પોતાના પત્રની નેમ “ પારશી, ખોન્ત, તથા ખીન્ન મીઓ 
હીમાએતી ” થવાની જણાવેલી. પીરાજશાએ એના પહેલા ત્રી તરી 
સાણેકછ બરજેરજછી મીતોચહેરહોમજનાનો નિમણૂક કરેલી. તેમની પછી ૮ 
૨૩-૬-૧૮૬૧થી ફ્રસસઈ? બમતજી માસ્તર તેના તત્રી થયા હતા. 

તા. ૧-૧-૧૮૬૨તે 1દિનથી એ પત્રનું નામ ફેરવી “ શુન્ટર 








૧૮ પારસી પ્રકારા, દક્તર૨ ?, ભાગ «૮, ૪. ૬૭૦ 
૧૯ પારસી પકાર, દફતર 9, ભાગ ૮, પૃ. ૬૯૭ 
ર૦ પારસી પ્રકાશ, દફ્તર ૩ (૧૯૨૦), પ. ?૯૬ 


ક્રશ ી ગૂજરાતી પત્રફારિત્વનેદ ઇતિહાસ 


રીવ્યુ” રાખવામાં આવ્યું અને ત્યારથી ગૂજરાતી ભેગા અગ્રેજ લેખો 
પણુ પ્રગટ થવા માંડ્યા હતા, પરંતુ પછીથી થોડા જ માસમાં પત્ર બંધ 
થઈ ગજું. ૨૧૫ 

તા. ૬-૭-૧૮૬૨્‌થી કરસનદાસ મૂછીજ અને નાનાભાઇ રુસ્તમજ 
રાણીનાએ “ સય દીપક” નામતું રવિવારે પ્રગટ થતું અઠવાડિક પ્રસિદ્ધ 
કરવા માંડ્યું હતુ. કરસતદાસ એ પત્રના પથસ તત્રી થયા. માર્ચ ૧૮૬૩માં 
એગ્મા વિલાયતને પ્રવાસે જતાં નાનાભાઈ રાણીનાએ એ પત્રતું તત્રીસ્થાન 
સાચવ્યું હતું. ૧૮૬૩ના જુલાઈયી એમાં એક વિષય અગ્રેજમાં આપવાની 
શરૃઆત કરવામાં આવી. રા. સા. વિશ્વનાથ નારાયણુ અતે કાવસજી 
ગએલ્લછી ખખાતા એ વિષય લખતા. ૧૮૬૬ના ન્નન્યુઆરીથી એ પત્ર 
રવિવારે સવારને બદ્લે સાંજે પ્રગટ થતું. એ સમયથી તેમાં આપવામાં 
આવતો અગ્રેજી વિષય બંધ કરવામાં આવ્યો, કારણુ “ સત્ય દીપક ” 
છપાતું હતું તે જ છાપખાનામાંથી “ તેરીવ ઓપીનીઅન ” નામતું 
સરાડી-અગ્રેજ પત્ર રારૂ થવાથી અગ્રેજ વિષય એ નવા પત્રમાં અપાતો. 
સાંડ ખે વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવીને “ દીપક “તું પ્રકાશન બંધ પડ્યું, ૨૨ 


“ ચાણુક ”ના તંત્રી નવરોજી દોરાખજી માફક એમના ભાઈ સોરાબજી 
ચાનદ્ારૂએ પણુ આખુ જીવન છાપામાં અને ૭ાપખાનાના કામમાં વિતાવ્યું 
હેતું. “ મુખઈ સમાચાર ”, “બોમ્ખે ફૂરિયર ” અતે “ જેન્ટલમેન્સ ગેઝેટ ” 
છાપખાનામાં કેટલોક સમય કામ કરી સન ૧૮૪૨માં એમણે “પ્રસ્તક 
પસિધ' નામતું ૭ાપખાતું વેચાતું લીધું. તા. ૧-૫-૧૮૫૨થી એમણે 
“પારસી રીફારમર” (તરડાં રિ૯1૦00૯૪) નામતું સાપ્તાહિક પ્રસિદ્ધ 
ઝુર્વા માંડયું. કેટલોક સમય પછી એ પત્ર અઠવાડિયામાં ખે વેળા બહાર 
પ્ચ્તુ. તા. ૧-૪-૧૮૨૬૩થી એ પત્ર બધ કરી સોરાબજી એમના ભાઈના 
“ મુંબઈ ચાણીક “માં જેડાયા હતા. ૨૨ 

૨૧ પારસી પ્રકાશ, દફતર ૨, ભાગ ૨ (૨૮૯૨); પૃ. ૯ 


૨૨ પારસી પ્રક્રારા, દફતર ૨, ભાગ ?, પ્ર. ૪૨ 
૨૩ પારસી મ્રકાશ, દકૃતર ર, જાગ ૨, પૃ. ૬૪ 


“પારસી રિફોર્મર્‌” એ નામ પરથી એમ માની લેવાય કે પારસી 
સમાજમાં સુધારા (રિ૦/૦૮15)ની હિસાયત કરનારું એ પ્રગતિવાદી પત્ર 
હરી; પરતુ સત્ય હકીકત એથી જુદી હોવાતુ' કાવસજી મચેરછ મતસુખના 
નીચેના લખાણુ પરધી જણાય છેઃ 


“ “પારસી રીફારમર' પોતાના નામ અતે દેખાવ ખેઉંમાં 
વીચાત્ર છે. પારસી પત્ર અને ઈંગ્રેજ નામ ! વલી સુધારાના 
એલકાબનો ડ કા વાગે, એટલે હાલતા વીચાર પમાણે કોઈ તે 
સમજે “ક છુટા બાલ સાથ હાથમાં '“વાયોલીન? લઈ વગાડતી 
ઉભેલી એકાદ “સુધરેલી' પારસી અબલાનું ચીત્ર સુખયા પર 
સુકાયું હશે ! પણ તેવું કાંઈ તહીં; ચીત્રમાં તો એક ખાજી હજરત 
જરથોસ્ત, ખીજ બાજુ મુલ્લાં ફીરાન અતે વચમાં આતશતાં 
પાતરાંતો દેખાવ આપેલોઇ નજરે પડે છે...”ચ્૪ 

તાન ૩-૧-૧૮૬૪યી “સુખાઈ સમાચાર”વાળા પીરોજરા મહેરછએ 
“સૂર્યોદય” નામતુ રવિવારે પ્રગટ થતું અઠવાડિક રારૂ કર્યું” હતુ. એ પત્રમાં 
રારૂના વર્ષ દરમિયાન દર અ કે એક અજ લેખ પણ આવતો હતો ને તે દીનશા 
અરદેશર તાલેયારખાન અતે રુસ્તમજી કાવસજ સરતી (ન્નખુલી) મેરે ભાગે 
'અવારનવાર્‌ લખતા હતા. એ પત્રના તંત્રી તરીકે માણૅકછી બરન્નેરજી 
મીતોચહેરડોમજનાની નિમણૂક થઈ હતી. સનત ૧૮૬૬ની આખરી સુધી 
એ ચાલુ રું હતું. * 

“ સર્ચાદ્ય “માં જરથોસ્તી ધમને લગતા ઘણાક મશ્ચૉની રસીલી ચર્ચા 
આવતી. ૧૮૬૫ની શરૂઆતયા સચેરજ હોરમસજ કામાએ એ ચર્ચા રાર 
કરી ઘુતી અને તેમ કરતાં “રસ્ત ગોકતાર ” પત્રની ધાર્મિક ટ્શિમાંની 
નીતિ સામે પણુ ઘણું લખ્યું હતું.૨૫ ી 

રાજકોટથી તા. ૭-૧૧-૧૮૬૪ (સવત ૧૪૨૧ના કારતક સુદ ૯)થી 





ર૪ એક નામવાર જ'૬ગીની ડુંક તવારીખ (૨૯૦૨), પ. ૪૯ 
૨૫ પારસી પ્રકાર, દફતર ર, લાગ ૨ (૨૮૯૨), પૃ. «ક 


૨૩૪ ગૂજરાતી પત્રફારિત્વનેપ ઇતિહાસ 


“ કાઠીયાવાડ સમાચાર ” નામતુ' સોમવારે પ્રસિદ્ધ થવું સાપ્તાહિક બહાર 
પડ્યું હતું, શમાં ઝ્ુખ્યત્વે કરીને કાઠિયાવાડના સમાચાર આવતા ને તે 
ઉપરાંત ચર્ચાપસ્રો, કાવ્યો, એજન્સી ગેઝેટના ઠરાવ વગેરે પણુ પ્રસિદ્ધ થતાં. 

“ મુંબઈ સસાચાર ”તા માલિકો નાનાભાઈ રુસ્તમજી રાણીના અને 
માણૅકજ બરત્તેરછ મીનોયહેરહોમજીનાએ “ મુંબઈ સમાચાર ” પત્રમાંથી 
આખા અઠવાડિયાના તારવેલા મહત્ત્વના સમાસાર આપડું “સ્ઞોર્ડામિગ 7 
નામનું સાપ્તાહિક પ્રગટ કરવું શર્‌ કરેલું. એ શરૂમાં ૬ર શનિવારે સાંજે 
પસિદ્દ થતું, પરંતુ પાછળથી તે રવિવારે ખહાર પડતું; અતે ૧૮૬ ૮થી ગુરૂ 
અને રવિ એમ અઠવાડિયાના ખે દિવસ પ્રસિદ્ધ થતું હતું, ૧૮૭૧ના 
અકટોબરમાં નાનાભાઈ રાણીનાએ “ મુંબઈ સમાચાર ”માંથી પોતાને. 
ભાગ છૂયો કરતાં માણૅકજી મીતોયહેરહોમજના “ લોકમિત્ર ”તા સ્વત'ત્ર 
માલિક થયા.૨5 

તા. ર્છી ન્નન્યુઆરી ૧૮૬૮થી સોરાબજી ખુરશેદજી ઈજનેરે 
“ સન્ડે રિવ્યુ” નામનું દર રવિવારે પ્રગટ થતું ગૂજરાતી વર્તમાનપત્ર શરૂ 
કયું હતું, તે સન ૧૮૭૧ સુધી ચાલુ રહીને પછીથી બંધ પડ્યું. ૨૭ 

“ આપઅખત્યાર ” અને “ પારસી પંચ ” પત્રેવાળા નસરવાનજી 
દોરાબજ આપઅખત્યારે તા. ૬-૨-૧૮૬૮થી “ઇઈએઅજટદાં પરસ્ત ” 
(યઝદાં પરસ્ત) નામનું દર ગુરુવારે પ્રકટ થતું પત્ર શરૂ કર્યું” હતું. એના 
નામ સુજ્બ એમાં જર્થોસ્તી ધર્મ અને ક્રોમની નીતિરીતિ સબધી 
વીગતો મુખ્યત્વે પ્રસિદ્ધ થતી. 

એમાં શરૂમાં કેટલેક સમય દસ્તૂર પેશોતનજ ખેરામજી સજ્નણાએ 
ધામિક વિષચો પર લેખો આપ્યા હતા; પરતુ નવેમ્બર ૧૮૬૯માં તેમણે 
ખીન્ન' વર્તમાનપત્રેપમાં એક પત્ર લખી ન્નહેર્‌ ક્યું” કે એ “ યઝદ્દાં પરસ્ત ” 
સાથે તેમને વણુ સમય સબધ રહ્યો નથી. એ પછીયી કેટલેક સમય. 





૨૬ પારસી પ્રકારા, દફ્તર ૨, ભાગ ૩ (૨૮૯૪), 'પૂ. ૨૪૨ 
૨૭ પારસી પ્રકાશ, દક્તર ર, ભાગ ૩, પ. ૨૪૫ 


શ્રછીરઈ પત્રેપ દ 


દસ્તૂર જમરોદજી સોરાબછી કુકાદારત એમાં ધાર્મિક વિષયો ચર્ય્યા હતા. 
મંચેરછ કાવસજી લ'ગડાના જેઓ “ મનસુખ “ના નાને વધારે જણીતા છે, 
તેમણે પણુ આ સાપ્તાહિકમાં નિર્યમિત લેખો આપયા હતા. 

« ઈએઅજદાં પરસ્ત ” પાછળથી ગુસ્વારતે બદલે રવિવારે પ્રગશ થતું 
હતું. તા. ૨૦-૬-૧૮૭૮ને દિતે નસર્લાનછ આપઅખત્યાર્તું અવસાન 
થતાં એ પત્ર તેમતા લર્ત્ાન્ન બરનેરજી નવરોજી આપઅખત્યારતા હાથમાં 
ગયું જેમણે તે દર વર્ષ ચલાવી તા. ૨૨-૬-૧૮૮૯થી બધ કર્યું.૨૬ 

યૂનિયત પ્રેસના માલિક્રા નાનાભાઈ રુઃ્તમજી રણીતા અને 
માણેકછ બજ્નેરછ માીતોચહેરહોમજતાએ “ધી યૂનિયન ગ્રેસ ” તામતું 
ગૂજરાતી દૈનિક તા. ૧૮-૪-૧૮$૬૯થી પગટ કરવા માંક્યું. એમાં મુખ્યત્વે 
કરીને વ્યાપાર્વણુજને લગતી વીગત પ્રસિદ્ધ થતી છતી. આશરે છ માસનું 
ટ્રંક છવન જછવીતે એ પત્ર ખંધ થઈ ગયું હતું.૨૯ 

કરામજછ કાવસજી ગોટલાએ તા. ૨૧-૮-૧૮૬૯યી “સુખાઇ રાસ્ત” 
નામતું અઠવાડિક પત્ર ચલાવેલું. એ પત્ર આશરે દશ વર્ષ નિયમિત પ્રસિદ્ધ 
થતું રથું હતુ ૨* 

જૂરામી કાવસજી માસ્તરે “ઈડેયત રીટીક અથવા લીડાકાર” 
એ નામનુ" અગ્રેજ-ગૂજરાતી વર્તમાનપત્ર તાન ૧૯મી અકરોળર ૧૫૮ન્ને 
દિનથી શર ક્યુ” હતું. એ દર શનિવારે પ્રસિદ્ થતું તે માત્ર છ માસ 
ચાલીને ખંધ પડ્યું હતું.૨ ૫ 

સત ૧૮ર૨માં મુંબાઈમાં “આર્યસિત” નામનું સાસ્તાહિક રાર થયું 

અને તે તેના ત-ત્રીની અવ્યવસ્થાતે કારણે ૧૮૮૧માં બંધ પડ્યું હતું.ગ૨ 





શ કક્કડ 
૨૮ પારસી પ્રકાર, દફ્તર ૨, ભાગ ૩, પૃ. 2૪૬ 
પારસી પ્રકારા, દફતર ૨ર, ભાગ ૪ (ર૮૬૧), સુ. ૨૮૭ 
૩૦ પારસી પ્રકાર, દફ્તર ર, લાગ ૪, ૪- ૩૦૬ 
કર પારસી પ્રદારા, દફ્તર, ર, લાગ ૪, પ. ર૫૦ 
૩૨ ગુજરાતી, તામ ૨-૭-૫૯૦૪ 


ઝિપી 


-૨૨૮ સૂજશતી ષષકારિત્વનો ઇતિહાસ . 


શરૂ કર્યું” હતુ. આ પત્ર નવસારીનું પ્રથમ બિનસરકારી વર્તમાનપત્ર હતુ. 
-રુસ્તમછી ૧૯૧૧ સુધી એ પત્રના માલિક અને અધિપતિ રહ્યા, અને ત્યાર 
આદ તેમતી નબળી તબિયતને કારણે તેમના પુત્ર દોરાખજએ તેમનું સ્થાન 
લીધું; પરતુ તે પછી થોડા માસમાં જ તે બંધ થઈ ગયું. 

રુસ્તમજી એ પત્રના તંત્રી હતા તે દરમિયાન તેની સામે બદનક્ષીના 
“દરેક મુકહ્મા નોંધાયા હતા અને લગભગ દરેકમાં એક યા ખીજ રીતે 
સમજ્‌ત થએલી. 

નગીનદાસ મારામ ધેલાભાઈએ મુંબાઈથી “ ગડગડાટ ” નામે 
સાપ્તાહિક શરૂ કર્યું હતુ. તેતી સ્થાપનાની ચોકકસ સાલ મળતી નથી, 
પરતુ ૧૮૯૮ના અરસામાં તીકળ્યું હૌય એમ જણાય છે. એ થોડો વ્રખત 
ચાલી બંધ પડ્યું, પરતુ નમીનદ્યસે ૧૯૨૩ના જાન્યુઆરીથી સરતથી એ જ 
નામે તે ફરી ચાલુ કર્યાનું જણાય છે. અલ્પ મુદ્દતમાં જ એવું પ્રકાશન 
પણુ બંધ પડ્યુ. એમાં આવેલાં વ્યંગ ચિત્રોને લઈ વાચકવગતુ તેણે 
-લંક્ષ ખેંચ્યું હું- 

૧૮૯૪માં “ પ'ચદાંડ ” નામે રમૂજી વાનમી પીરસવા પ્રત્યે સારું 
લક્ષ આપતું સાપ્તાહિક નીકળ્યું હતું. એના સાલિક હિંદુ હતા, પરતુ એનો 
સેખક્વર્ગ મુખ્યત્વે કરીને પારસી હતો, જેમાં ખુરરેદજ પ્રામરોજ 
( “ બીરબલ ” તો સમાવેશ થાય છે. એ પત્રનું પ્રકાશન સન ૧૯૦૪માં 


બંધ પડ્યું.₹૨ 
અરદેશર પેસ્તનજી કદ્ાકટરે ૧૯૦૧ના પ્રારંભથી “ તગરચર્ચા 
સાંજે પ્રસિદ્ધ થતું પત્ર શર્‌ ક્યું” હતું, જે માત્ર થોડા માસ 


72 


“નામે દરજ સ 
ચાલીને ખધ પડ્યુ છેલું- 
તા. ૨૫-૧-૧૪૦૫થી જહાંગીર સૌરાબજ તાલેયારખાતે “ધી પારસી” 
ન કન યજ મૂ ૬ મ્ય 
ગામે અગ્રેછ માસિક રર ક્યું હતું. એતો અત્રે દેશ એટલા માટે 


૪૨ વીસમી સદી, એ્રેલ ૨૯૨૭, પૃ ૩૪ 


ત પાન ગરમ; “ , “ ૧.૧૫ 


પ્રકીર્ણ પત્રો ૨3૦૭" 


“કાડિયાવાડ ટાઈમ્સ” શર્‌ થયું. એ પત્ર દર ખુધ અતે રવિવારે રાજકોટથી: 
ટી. એ. વઝીરાણીના ત'્રીપદે, આજ સુધી પ્રગટ થતું રહું છે. 


કરાંચીના “ફીનીક્ષ ” પ્રેસના મેનેજરે તા. ૭-૩-૧૮૯૧થી 
“પ્રજમિત્” નામતું' સાપ્નાહિક શરૂ કર્યું” હતું. ત્રણુ માસ પછી તા. 
૨૮-૬-૧૮૯૧ને દ્નિયી કરચીથી “સીંછ વરતમાંન” નામે શનિવારે પ્રગટ. 
થતું ખીજુ' એક અક્વાડિક પણુ નીકળ્યું હતું.૩૬ 
તા. ૧૬-૯-૧૮૯૨થી એદલઈ દોરાબજી તલાટીએ સરતથી' 
“તલાટી સમાચાર” નામે દર માસે પારસી રોજ અહુરમઝદ (પારસી- 
મહિનાનો પહેલે દ્વિસ)ને દિને પ્રસિદ્ર થતું પત્ર શર કર્યું” હતું. એ અખખાર 
માત્ર તલાટી કુટુંબના સભ્યો સારુ પ્રગટ થતું હતું. ** એક «૮ કટુ બનદ 
સભ્યોની વાકેફી માટે ખાસ સમાચારપત્ર ખહાર પડે એ બહુ નવાઈ જેવુ 
લાગે છે અને તેધી એ માસિક હોવા ૭તાં તેતો અત્રે ઉલ્લેખ ડર્યા છે. ₹૦ 
૧૮૯૪થી ૧૮૪૪ સુધી નગીનદાસ મારામ ઘેલાભાઈ એ મુબાઈથી. 
“ ભ્રીમસેત ” નામતું પત્ર પ્રસિદ્ધ ક્યું” હતુ. એનાં લખાણુ હળવી રૌલીનાં 
હતાં અને ઠંઠાચિત્રે પણુ એમાં આવતાં, તેયી તેણે લેટગ્રિયતા પ્રાસ કરી હતી. 
દાદાભાઈ નસરવાનજ 'ેળાંવાળાએ તા. ૧૪-૪-૧૮૯૫થી જસ્વત'ગ”' 
નામું દર રવિવારે પ્રગટ થતું અગ્રેજ-ગૂજરાતી સાપ્રહિક શર્‌ ક્યું” હતું.. 
એ પત્ર ડિસેમ્બર ૧૮૯૭ સુધી ચાલીતે બધ પડ્યું હતું.?૧ 
રુસ્તમજ જસાસ્પજ દસ્તર મહેરજરાણા।એ તા. ૧૪-૨-૧૮૯૪યી. 
નવસારીથી “તવસારી પ્રકાશ” નામતું રવિવારે મ્રગઢ થતું સાપ્તાહિક. 
૩૮ પારસી પ્રકારા, દફતર ૩, પૃ. ૩૬૭ અને 2૭૯ 
૩૯ પારસી. પ્રકારા, દફ્તર ૩, પૃ. ૪૨૦ અને ૪૨૩ 
૪૦ એને જુદી રીતે મળતુ' આવતું એક ખીઝુ' સામવિક્ તે કાઠિયાવાડથી 
૯૩૪ના અરસામાં પક્ટેલુ' “રવાણી બધુ”. એમાં માત્ર રવાણીકુટુંબના- 
સભ્યોએ લખેલા લેખ પ્રગટ થતા ને મે(ટે જાગે બાધપ્રદ હતા. 
૪૨ પારસી પ્રકારા, દકતર ૩, પૃ: ૫૩૯ 





4૨૩૬ ગૂજરાતી પત્રકારિત્તનો ઇતિહાસ 


માણેકજી ખરભ્નેરછ મીતોચહેરહોમજનાએ તાન ૧૨-૧૧-૧૮૭૪થી 
“* દાતરડુ' ” નામે ૬ર ગુરવારે પ્રગટ થતું સાપ્તાહિક શર્‌ કર્યું” હતુ. એમાં 
"સમાચાર ઉપરાંત ચિત્રો સાથે રમૂજી ટ્રચકા, નવલિકા, ચાલુ વાર્તા, 
કાવ્યા વગેરે પણુ પ્રગટ થતાં હતાં. ત-્રીસ્થાતે સાણેકછી મીતોચહેર- 
“ણમજીના પોતે હતા અને ધણા વિષયો પ્મરશેદછી બમનજી ફરામરોજ (બીરબલ), 
-નાનાભાઈ નશરવાનજી માસ્તર, એદલજ જમશેદજી ખોરી વગેરે લખતા 
છુતા. પદર વર્ષ ચાલી એ પત્ર સન ૧૮૮૯માં બંધ પડ્યું હતું.૩૩ 


૧૮૭૪માં ગિરધરલાલ લ્યાળદાસ કોડારીએ “ અબધૂત ” નામે 
પાક્ષિક પત્ર કાઢયું હતું, પરંતુ તેના માત્ર ખે અક પ્રગટ થયા હતા.૨૪ 


ઈચ્છારામ દેસાઈના જણાવવા સુજ્બ “ ભૂત ” અતે “ વર્તમાત 7 
“નામનાં ખે પત્રો એ અરસામાં હિંદુ માલિકી હેઠળ બહાર પડ્યાં હતાં અને 
થોડો સમય ચાલીતે બંધ થઇ ગયાં હતાં.૨૫ 


જીજીભાઈ ખરશેદજ કાપડિયાએ તા૦૧-૨-૧૮૫૫યી “પખવાડયાંની 
“જાણ” નામતું' પખવાડિક ચલાવવા માંડ્યું હતુ. ૧૮૮૮ના સાચથી એ 
પત્ર ન્નણીતા પારસી પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરનાર અને વેચનાર જેઢાંગીર ખ. 
કરાણીની માલિકીનું બન્યું હૂતુ.૨ * 


તા. ૬-૧-૧૮૮૬થી ખેજનતજી રુસ્તમછી દ૬ારોગાએે ભર્ચયી 
“ભરૃચ મિત્ર” નામનું બુધવારે બહાર પડતું સાપ્તાહિક શરૂ ક્યું” હતું.૩” 


રે 


“એ નાસનું પત્ર આજે પણુ ભરેચથી પ્રસિદ્ધ થાય છે. 


૧૮૮૮માં અંગ્રેજ નામ ધરાવતું ગૂજરાતી ભાષાનું ભૃત્તપત્ર 





૩૩ પારસી પ્રકારા, દકૃતર ર, ભાગ ૬ (૬૯૦૩), પૃ. ૫૦૯ 
૩૪ ગુજરાતી, તા. ૨-૭-૬૯૦૪ 

5૫ ઝુજરાતી, તા. ૨-૭-૨૯૦૪ 

૭૬ પારસી પ્રકાશ, દફતર ૩, પૃ. ૨૪૫ 

૩૭ પારસી પ્રકારા, દૃક્તર ૩, પ. ૨૭૨ 


પ્રરીજી પતે ૨૩૫૭ 


“કાઠિયાવાડ ટાઇમ્સ” શર થયું. એ પત્ર દર ખુધ અને રવિવારે રાજકેટર્યીદ: 
ઢી. એ. વજીરાણીના તત્રીપદે, આજ સુધી પ્રગટ ચતું રહ્યું છે. 


કરાંચીના “કીનીક્ષ ” પ્રેસના મેતેજરે તા. ૭-૩-૧૮૯૧થી 
“પ્રનામિષ” નામતું' સાપ્રાહિક શર કર્યું' હતું, ત્રણ માસ પછી તા. 
૨૮-૬-૧૮૯૧ને દિતિથી ડરાંચીથી “સીંઘ વરતમાંત” નામે શનિવારે પ્રગટ. 
થઈું ખીજુ એક અકૅવાડિક પણુ નીકળ્યું હતું.૨૧ 
તા. ૧૬-૯-૧૮૯રથી એલ્લછ દોરાબજી તલાટીએ સરતયી 
“તલાટી સમાચાર” નામે દર માસે પારસી રોજ અહુરમઝદ (પારસી. 
મહિનાનો પહેલો દિવિસ)તે દિતિ પ્રસિદ્ધ થતું પત્ર રર્‌ કર્યું” હતું. એ અખબાર 
માત્ર તલાટી કુટુધના સભ્યો સારુ પ્રગટ થતું હતું. ૨% એક જ કુટુબનદ 
સભ્યોની વાકેફી માટે ખાસ સમાચારપત્ર ખહાર પડે એ બહુ નવાઈ જેલુ” 
લાગે છે અતે તેથી એ માસિક હોવા ૭તાં તેતો અત્રે ઉલ્લેખ કર્યો છે. ૪૦ 
૧૮૯૪થી ૧૮૯૭ સુધી નગીનદાસ મારામ ઘેલાભાઈ એ મુબાધથી. 
“ ભ્રીમસેન ” નામતું પત્ર પ્રસિદ્ધ કર્યું હતું. એનાં લખાણુ હળવી શૈલીનાં 
હતાં અને ઠટ્ટાચિત્રો પયુ એમાં આવતાં, તેથી તેણે લેષપ્રિયતા પ્રાતત કરી હતી. 
દાદાભાઈ નસરવાતજ 'કેળાંવાળાએ તા. ૧૪-૭-૧૮૪૫થી “સ્વત'વર” 
નામનું દર રવિવારે પ્રગટ થઇુ' અગ્રેછ-ગૃજરાતી સાપ્તાહિક શરૂ કયું” હતું. 
એ પત્ર ડિસેમ્બર ૧૮૯૭ સુધી ચાલીતે બ'ધ પડ્યું હતું.₹* 
રુસ્તમજી ન્નમાસ્પછ દસ્તૂર મહેરછરાણાએ તા. ૬૪-૨-૧૮૯છયી. 
નવસારીથી “નવસારી પ્રકાશ” તામતું રવિવારે પ્રગટ થતું સાપ્તાહિક. 
૩૮ પારસી પ્રકારા, દકૃ્તર ૩, પૃ. ૩૧૭ અને 2૭૯ 
૩૯ પારસી પ્રકારા, દફતર ૩, પૃ. ૪૬૦ અને ૪૨૩ 
૪૦ એને જુદી રીતે મળતુ' આવતું એક ખીઝુ સામવિક તે કાઠિયાવાડયી 
૨૯૩૪ના અરસામાં ગ્રેક્ટેકુ' “રવાણી બ'ુ”. એમાં માત્ર રવાણીકુડુંબતા- 
સલ્યાએ લખેલા લેખ પ્રગટ થતા નૅ મેણટે ભાગે ખોધપ્રદ હતા. 
૪૨ પારસી પ્રકારા, દકૃતર ૩, પૂ; ૫૩૯ 





"ર૮ ગૂજશતી પત્રકારિત્વતેદ ઈતિહાસ . ' 


શરૂ કયું” હતુ. આ પત્ર નવસારીનું પ્રથમ બિનસરકારી વર્તમાનપત્ર હતુ, 
-ર્સ્તમજી ૧૯૧૧ સુધી એ પત્રના માલિક અને અધિપતિ રહ્યા, અને તાર 
ખાદ તેમતી નબળી તબિયતને કારણે તેમના પુત્ર દોરાબજએ તેમતું સ્થાન 
લીધુ; પરતુ તે પછી થોડા માસમાં જ તે બંધ થઈ ગયું. 

રુસ્તમજી એ પત્રના તત્રી હતા તે દરમિયાન તેની સામે બદનક્ષીના 
“દશેક સુકટ્મા નોંધાયા હતા અને લગભગ દરેકમાં એક યા ખીજ રીતે 
સમજત થએલી. 

નગીનદાસ મછારામ ઘેલાભાઈ એ સ્ખાધથી “ ગડગડાટ 7” નામે 
સાપ્તાહિક શર્‌ કયું” હતું. તેની સ્થાપનાની ચોકકસ સાલ મળતી નથી, 
પરતુ ૧૮૯૮તા અરસામાં નીકળ્યું હોય એમ જણાય છે. એ થોડા વખત 
-ચાલી બંધ પડ્યું, પરતુ નગીનદાસે ૧૯૨૩ના જ્નન્યુઆરીથી સરતથી એ જ 
નામે તે ફરી ચાલુ કર્યાનું જણાય છે. અલ્પ મુદ્દતમાં જ એનું પ્રકાશન 
પણુ ખધ પડયું. એમાં આવેલાં વ્યંગ ચિત્રોને લઈ વાચકવર્ગતું તેણે 
"લક્ષ ખેંચ્યું હતું. 

૧૮૯૪માં “પ'ચદાંડ ” તામે રમૂજ વાનગી પીરસવા પ્રત્યે સારુ 
લક્ષ આપતું સાપ્તાહિક નીકળ્યું હતું. એના માલિક હિંદુ હતા, પરતુ એનો 
લેખક્વગે સુખ્યત્વે કરીને પાસ્સી હતો, ન્ટેમાં ખુરશેદજી ફરામરોજ 
( “ ખીરઅલ ” )તો સમાવેશ થાય છે. એ પત્રતું પ્રકાશન સન ૧૯૦૪માં 
બંધ પડ્યુ .૨₹૨ 

અરદેશર પેસ્તનછી કટાકરરે ૧૯૦૧ના પ્રારંભથી “ નગરચર્ચા ” 
નામે દરરોજ સાંજે પ્રસિદ્દ થઝું પત્ર શર્‌ ક્યું” હતું, જે માત્ર થોડા માસ' 
ચાલીને બંધ પડયું હતું.:* 

તા. ૨૫-૧-૧૯૦૫થી જેહાંગીર સોરાખજ તાલેયારખાતે “ધી પારસી” 
-નામે અંગ્રેજ માસિક શર્‌ કર્યું” હતું. એનો અત્રે નિર્દેશ એટલા સાટે 





૪૨ વીસમી સરી, એપ્રિલ ૨૯૨૭, "દૃ. ૩૪ 
૪૩ પારસી પ્રકારા, દફતર ૪, ભાગ ૨ (૨૯૨૩), પૃ. ૬૫ 


હી. 


સરીણ 


પત્રો” ૨૨૩૯: 


આવશ્યક છે કે પાછળથી એમાં ગૂજરાતી વિભાગ પણુ શર થયે હતો, 
તેણે સાપ્તાહિક સ્વરૂપ લીધું હતુ' અતે અતે ખીત્ન ગૂજરાતી પત્ર સાથે તે 
ન્નેડાઈ ગયું' હતું. “ પારસી “તી નીતિ પારસી સમાજમાં સુધારક વિચારોનો 
પસાર કરવાતી હતી. 

જ્નન્યુઆરી ૧૯૦૬થી એ માચિક સાષ્તાહિકમાં ફેરવાઈ ગયું અને 
તેતા તત્રીસ્થાતે એરચશા રૂસ્‍્તમજી હીરજબહેદીન આવ્યા હતા, જે 
પાછળથી “ કયસરે હિન્દ” પત્રના ત'ત્રી તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામ્યા. ૧૪૦માં 
ઝમાં ગૂજરાતી વિભાગ શર થયો હતો. તાતા પબ્લિશિંગ કંપનીએ એ પત્ર 
પાઠળથી ખરીદી તેતે દૈનિકમાં ફેરવી નાખી “પ્રજ્સમિત્ર અને પારસી” યું 
નવું નામ આપ્યુ.₹ન એતા પહેલા તત્રી તરીકે મહેરજભાઈ પાલણુજી 
માદતતી નિમણૂક થઈ હતી. ૧૯૨૬માં “ હિન્દુસ્તાન ” પત્ર સાલે એ ન્નેડાઈ 
ગયું ને યારથી “હિન્ફ્સ્થાત અને ત્રજામિય”ને નામે સાંજે બહાર પડતું.₹૫ 

૧૯૧૬ના અરસામાં “રાજ્યમિત્ર” નામનું સા'્તાહિક અમદાવાદથી 
1૨ થયુ' હતું. એતી એક વિશિષ્ટતા એ હતી “કે તેના સંચાલકો ગ્રાહકને 
ર માસે એક ભેટ પુસ્તર આપતા. વાર્ષિક ર, ૪)તા લવાજમમાં પત 
ઉપરાંત બાર ભેટ પુસ્તક કેઈ બીન્ન ૬ૃત્તપત્રના સંચાલકે આપ્યાં નથી અને 
તેમ કરકું પાલવે પણુ નહિ. છાપખાતુ' બળી જવાતે કારણે “રત્ત્યમિત્ર” 
જટ્લાક સમય પછી ખંધ કરવું પડ્યું હતું. 

“અખખારે સોદાગર” અતે “તમે જમરેદ”ના કલકત્તાના ખબરપત્રી 
તર્રકિ એદ્લઈ નવરોજી કાંગા કામ ફરતા, તે પરથી કલકત્તામાં એક ગૂજશાતી 
સાપ્તાહિક શર્‌ કરવાતો વિચાર એમતે સ્કુર્યો. અલાદીના ચાંદુ નામના એક 
ખોજ સજ્જન અતે તેમતા એક ખંગાળી મિત્ર નાગેન્દ્રવાથ ધોપાલતી 


4૧ તદક 


૪૪ “પારસી પ્રકારા”%, દફતર ૪, ભાગ ૩ (૨૯૨૮), પૃ. ૨૦૪ (૩) 

૪૫ અત્રે ને'ધી લેવું યોગ્ય થશે કે નસરવાનછ માણેકછી ફપરે ૨૯૦૫માં 
« [2058 6/૧” નામતું અમૅઈ પત્ર છેક લ'ડનમાં પ્રગટ કરશુ શરૃ 
કયું” હતુ" 

(“પાક્સી પ્રકારા“, દફતર ૪,_લાગ ૩ (૨૯૨૮), પ્ર. ૨૬૨૩ (૯) 


“૩૮ ગૂજરાતી પતફારિત્વનેદ ઈતહાસ્. 


શશ્‌ કર્યું” હતું. આ પત્ર નવસારીતું પ્રથમ બિનસરકારી વર્તમાનપત્ર હતુ, 
[રુસ્તમછી ૧૪૧૧ સુધી એ પત્રના માલિક અતે અધિપતિ રહ્યા, અને ત્યાર 
આદ તેમતી નબળી તબિયતને કારણે તેમના પુત્ર દોરાખજએ તેસતું સ્થાન 
લીધુ; પરતુ તે પછી થાયા માસમાં જ તે બંધ થઈ ગયું. 

રુસ્તમછી એ પત્રના તંત્રી હતા તે દરમિયાન તેની સામે ખદતક્ષીના 
“દશેક સુકટ્મા નોંધાયા હતા અને લગભગ દરેકમાં એક યા ખીજ રીતે 
સમજત થએલી. 

નગીનદાસ મારામ ઘેલાભાઈ એ સુખાઈી “ ગડગડાટ 7 નામે 
સાપ્તાહિક શરૂ કર્યું” હતું. તેતી સ્થાપનાની ચોકક્સ સાલ મળતી નથી, 
પરતુ ૧૮૯૮ના અરસામાં નીકળ્યું હોય એમ જણાય છે. એ થોડો વખત 
-ચાલી બંધ પડ્યું, પરતુ તમીનદાસે ૧૯૨૩ના જ્નન્યુઆરીથી સરતથી એ જ 
નામે તે ફરી ચાલુ કર્યાતું જણાય છે. અલ્પ મુદ્દતમાં જ એતું પ્રકાશન 
પૃણુ ખંધ પડયું. એમાં આવેલાં વ્યંગ [ચિત્રોને લઈ વાચકવર્ગનુ તેણે 
લક્ષ ખેંચ્યું હતું. 

૧૮૯૪માં “પ'ચદાંડ ” નામે રમૂજી વાનગી પીરસવા પ્રત્યે સારુ 
લક્ષ આપતું સાપ્તાહિક નીકળ્યું હતું. એના માલિક હિંદુ હતા, પરતુ એનો 
લેખકવગ મુખ્યત્વે કરીને પરી હેતો, જેમાં ખુરરેદજછી ફ્રામરોજ 
( “ખીરઅલ ” )તો સમાવેશ થાય છે. એ પત્રનું પ્રકાશન સન ૧૯૦૪માં 
બધ પડ્યુ.₹૨ 

અરદેશર પેસ્તતજી કઢાકટરે ૧૯૦૧ના પ્રારંભથી “ તગરચર્ચા ” 
નામે દરરોજ સાંજે પ્રસિદ્ધ થતું પત્ર શર્‌ કયું” હતું, જે માત્ર થોડા માસ' 
ચાલીને બંધ પડયું હતું.:3 

તા. ૨૫-૧-૧૪૦૫થી જેહાંગીર સોરાબજી તાલેયારખાને “ધી પારસી” 
“નામે અંગ્રેજ માસિક શર્‌ ડરું” હતું. એનો અત્રે નિર્દેશ એટલા માટે 

૪૨ વીસમી સરી, એપ્રિલ ૨૯૨૭, "દૃ. ૩૪ ુ 
૪૩ પારસી પ્રકારા, દફતર ૪, ભાગ ૨ (૨૯૨૩), ". ૬૫ 


પ્રસીરણ પત્રો ૨૪% 


જતાં ત્યાંના વાતાવર્ણુમાં જે અવ્યવસ્થા આવી શેની અસરતે લઈ એ 
પત્ર બંધ પડયું છે, 

ઉપરતી વીગતો પરથી સમન્તય છે "કે ગૂજરાતી વૃત્તવિવેચનના 
ક્ષેત્રમાં, ખાસ કરીને તેની શરયતનાં વર્ષોમાં, પારસીએએ ભારે ઉત્સાહ 
દાખવ્યો હતો અતે સખ્યાળધ પત્રો પ્રગટ કર્યાં હતાં. એમાંનાં “કેટલાંક 
અગ્રેછ નામ ધરાવવા છતાં ગૂજરાતી ભાષામાં પ્રગટ થતાં અને કેટલાકમાં 
ગૂજરાતી ઉપરાંત અગ્રેજી વિભાગ પ્રસિદ્ધ થતો હતો. શર્‌ શારનાં કેટલાંક 
સાપ્તાહિક સમાચારપત્રો નહોતાં, પરતુ કેવળ ધાર્મિક અતે સામાજિક 
વિષયોની ચર્ચા કરતાં વિચારપત્રેો હતાં અને કોધકેમાં આજે સાહિત્યમાં 
સ્થાન મેળવી શંક્ટ એવી વાનગી પણુ પિરસાતી હતી. પરતુ. એક દરે, 
શું પત્રકારિતિતી દણિએ કે શું સાહિત્યતી કે વિચારસામર્ય્યતી દષ્ટિએ, આ 
બધાં પત્રો ગૂજરાતી વૃત્તવિવેચનના સમત્ર અવલોકનમાં સામાન્ય ઉલ્લેખ 
ઉપરાંત વધારે મહત્ત્વનાં અધિકારી નથી. 


ર૦? ગૂજરાતી વૃત્તવિવેચનમાં તૂતન જીવનને યુગ 


સન ૧૯૧૮માં ગૂજરાતી પત્રકારિત્વનતો એક યુગ પ્રરો થાય છે. 
ગાંધીજી એ ક્ષેત્રમાં દાખલ થતાં આપણા વૃત્તવિવેચનમાં નવા ગુગતી 
રારૂઆત થાય છે. ૧૯૧૮ સુધીના લાંણું' જીવન પામેલાં યા ટ્ર'ક જવનમાં ય 
સારું કાર્ય કરી ગએલાં ગૂજરાતી વર્તમાનપત્રો સંબધી આગલાં પ્રકરણોમાં 
વિસ્તારથી ચર્ચા કરી”છે. એ પછીનાં પત્રો સંબધી આ સ્થાતે સવિસ્તર 
ચર્ચા કરવાનો આ મહાનિબ ધનો આશય નથી. સમયતી એટલી ઝુખ્ય 
મર્યાદા આ નિળધની સ્વીકારી છે. સાર્‌ પછીના વૃત્તપત્રના વિકાસનું માત્ર 
દિગ્દશન કરીશુ. મ 

વીસમી સદીની શરૂઆતથી ગૂજરાતી અખખારોએ રાજકારણમાં 
પહેલાં કરતાં વધારે રસ લેવા માંડ્યો હતો. હિંદી રાષ્ટ્રીય સહાસભા જે 
કાર્ય કરી રહી હતી તેને મિત્રભાવે કે ટીકા્દષ્ટએ પણુ એમાં વધુ સ્થાન 
મળવા લાગ્યું. ૧૯૧૯માં ઈન્દુલાલ યાસિકના “નવજીવન” સાસિડતું 
તત્રીસ્થાન ગાંધીએ _સજભાલ્ય. અતે.. તેતે . સાપ્તાહિકમાં ફેરવી તાખ્યું, 
તારથી એ દિશામાં નવું જીવન ગ્રક્ટ્યું કહી શકાય. ક 

વર્તમાનપગ્રે પ્રજ્નને સમાચાર અને વિચાર એ ખે વસ્તુ સુખ્યત્વે 
પૂરી પાડવાની છે. સાધારણ રીતે વત્તપત્રો ખખર પ્રત્યે વધુ લક્ન આપે છે 
પરંતુ “નવજીવન” સખધી વસ્તુગ્થિતતે ઊલટી છે. પ્રશ્તમાનસનો વિકાસ 
સાધવાને, પ્રન્નતે યોગ્ય દોરવણી આપવાતે, ફ્ક્ત રાજકારણુ નહિ પરતુ 
જવનના હરકોઈ ક્ષેત્રમાં તેને કેળવવાનું '્ચેય રાખીને “ નવજવને ” કામ 
કર્યું” છે. તેનુ જવન મુદ્દતની દૃષ્ટિએ અલ્પ નીવડ્યું છે, ૭તાં તેણે 


ઝડ 


કરેલ ફાય અને ફેલાવેલી અસર લક્ષમાં લેતાં એ અમર કવન જ્યું છે. 


શસ. 
“ેફ** 


ક તું 


ન્ડ 





૨૪૪ ઝૂજરાતી પવકારિત્વને ઈતિહાસ્ક' 


“ નવજીવન ”નું સુકાન સંભાળી લેતાં ગાંધીજએ જણાવેલું 'કે- 
તેમણે પ્રજાને સંદેશ પહોંચાડવાનો છે અતે તે માટે “ નવજવત ”ના 
સંચાલનની જ્વાખદારી પોતે ઉપાડે છે. સત્ય, અહિંસા, . સ્વદેશી, સ્વરાજ્ય. 
અનેઃ એકતાનો સ દેશ ગાંધીજએ બહુ પ્રબળ રીતે આ સાપ્તાહિક દ્વારા જ. 
આપ્યો છે અને તે વડે પ્રન્નમાં ભારે ચેતન આણ્યુ' છે; તેના વિચારેમાં,. 
જવનમાં જબ્બર પલટો આણ્યો છે. 

ગાંધીજના લેખો પ્રક્નમાનસ ઉપર, મોટાં શહેરોથી માંડીને ગામડર્માં 
વસતા ગર્‌ીખ ખેષ્ત સુદ્દાંને સ્પર્શી" શકયા તે માટેનું મુખ્ય કારણુ તેમની 
અપૂર્વ સરળ અને સચોટ રૈલી છે. ભારેખમ ભાષાનો તેમને મોહ નહોતો. 
સાધારણુ કેળવણી પામેલી વ્યક્તિ પણુ સમજ શકે એવી સાદી અને સરળ. 
શૈલીની તેમતી હિમાયત સુવિદ્તિ છે. “ નવજવન ”માંના ગાંધીજીતા લેખોની . 
સાદી, સહેલી, સરળ ભાષા પ્રજ્નમાનસ ઉપર કૈવી ઉત્તમ અસર નિપજાવી શ 
છે તે પુરવાર કરે છે. એઓ જે લખતા એ વિશાળ અતુભવ, ઊંડો. 
અભ્યાસ, અપાર ચિંતન અને ચોક્કસ ભાવનાઓ અને સિદ્ધાન્તોમાં અચળ 
શ્રહ્ઘાતું પરિણામ હતું એટલે એમનું લખાણુ હમેશ ચોટદાર અને કુદરતી 
લાગતું અને વાચકના મત અતે હેલ્ય પર તે ધારી અસર ફરવામાં સકળ 
થડું. નિખાલસતા, સરળતા, સ્પષ્ટતા અતે સંક્ષિષ્તતા એ ગાંધીજના. 
લખાણુનાં પ્રધાન લક્ષણ છે. 

ગાંધીજના વ્યાકેતત્વતી ૭ાપ ઉપરાંત “ નવજીવન “તી એક ખાસ. 
વિશિષ્ટતા છે. એની પહેલાં “ ગુજરાતી ” વગેરે પત્રોમાં રાજકીય વિષયો. 
આવતા ખરા, પરતુ તેણે ગૂજરાતને ગૂજરાતી રાજકીય પરિભાષા નહોતી. 
આપી. એ કાર્ય ગાંધીજએ “ નવજીવન ” દ્રારા કર્યું. એ મારફત તેમણે. 
આપેલું સાહિત્ય ઘણું વિશાળ છે અને પ્રન્નને તેથી પરિચિત રાખવા કાજે, 
ચોગ્ય સમગે સાગંદર્શન અથે તેનો આશરે લઈ શકાય તે માટે અને 
ભાવિની પ્રક્ન પણુ તેનો ઉપયોગ ડરે એ સારુ એ લખાણેોનું દોહન કરીને. 
સ“ખ્યાબધ પુસ્તક-પુસ્તિકા- દ્દારા નવજવન કાર્યાલયે પ્રસિદ્ધ કયું” છે. ી 

રાજકીય ઉથલપાથ્લે અગે ૧૯૩૨માં “ નવજીવન.” બંધ. થયું.., 


-ચૂજ્રાતી વૃત્તવિવેસતમાં નૂતન જીવતના યુગ ર૪ 


ઝે દરમિયાન તેણે કેવળ ગૂજરાતી પત્રકારત્વના જ નહિ પરતુ સાહિયના 

ક્ષેત્રમાં પશુ મહત્તનું સ્થાન મેળવ્યું હતું. એવું કેદ નાનું હહું-ફૂલ્સકેપ 

સાધઝતું. એમાં નહેરખબર્‌ લેવાતી નહિ અને લેખની શરૂઆતમાં «છના 

અક્ષરોમાં મથાળું મૂકયા ઉપરાંત વર્ત માનપત્વોમાં સાધારણુ એવા શા કોનો 

ઠકર કરવાતો પ્રયાસ કરી થયો નથી. તેનું મરણ અત્યત સાદુ પ્ર્તુ સુઘડ 

અને શુ હતું. ગાંધીજીના જવનમાં, તેમતીઃ રહેણીકરણીમાં જે સાદાઈ 

ટતી તેતુ' પ્રતિબિંબ “ નવજવન “માં પણુ પઠ્યું છે. એણે ગ્રજાતું એટલું 

લક્ષ ખે'ચ્યુ" % તે અરસામાં ઉદ્દભવેલાં નવા સાપ્તાહિકાએ તેના ટદની, 
સાદાઈવી તથા રૈલીતી નકલ કરી. 

ગાંધીજના આ વિખ્યાત અખખારમાં શું વાચતસામમત્રી આવતી તે 

તેના એક અંક પર નજર્‌ નાખીતે જેઈએ. રવિવાર તા. ૧૩મી તવૅમ્મર 

૧૯૨૧તો. “ નવજવન “તો અક લેતાં તેમાં પહેશે પાતે ગાંધીજએ લખેલો 

% પરીક્ષા” નામક લેખ છે. સત્યાત્રહ માટે ગૂજરાતીએતે એમાં એમણે 

“રારવણી આપી છે. એ પછી દતાત્રેય બાલમૃષ્ણુ કાલેલકરતો “ છવન્ત 

*તિઠાસ” નામક ઇતિહાસતી ઉપમગિતા સમન્વવતો એક ફઢારતો લેખ 

છે. આખું ત્રીજું પાવું રોકતા ત્રીજ લેખ પણુ કાકાસાહેમતો જ “ સ્ેણુ 

%ળવણી ” વિશે છે. ચોથે પાતે ગાંધીજએ લખેલો “ બેઠો બળવો ” તામક 

અમ્રલેખ છે. સત્યાત્રહીની કરજે સમનવતાં એમાં એમણે લખ્યું છે કે : 

«_,.સતાત્રડીઓ તો કોઈ પણુ સમ ફ્રોજ અગર લત્્કર 

જેવો જ છે, અતે તેતે લશ્કરી જવનતે લગતા બધા જ નિયમો 

લાગૂ સમજવાના છે. ઉલટા સામાન્ય લસ્કરના નિયમોના કરતાં 

ગ વધુ આકરા અને અધરા છે, કારણુ આ સેનાના સિપાઈના 

છવનમાં સામાન્ય સિપાઈના જેવું ખૂન ચડવાને અને તે છસ્વવાતે 

સાર્‌ ગાંડાતૂર બનવાને અવકારા નથી. બીછ બાજુએ એ પણુ 

સાચુ' છે % સત્યાત્રદીઓનુ' લશ્કર “ જેસે કુ તેસા 'ના જુસ્સાથી 

મુક્ત હોય, જેથી તેમતી ૬ૃત્તિમાં વેર કે વિકાર ન હોય; એટ્લે 

એજામાં આછી. સખ્યાથી તે પોતાતો ઉદ્દેશ સાધી સંકર. "મરે જ, 


ર૪૬ ગ્ૂજરાતો પત્રકારિત્વનેડ ઈતણાસ્ટ 


એડ જ પૂરો સત્યાગ્રહી અધર્મની સામે ધર્મની લડાઈમાં જ્ય 
મેળવવાને સાર્‌ બસ છે. ” 
ગ પછી ત્રણુ પાતાંથી વધુ લાંબા “મારી તોંધ” નામક વિભાગમાં મહાત્માજએ 
પોતાને પુછાયેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા છે તથા હિંદુસ્તાની ભાધા, કાંતણુ 
વગેરેની ઉપયોગિતા ટૂકમાં સસળનવી છે. આઠૅમે પાને છેવટની અડધી કોલમમાં 
જ સન્તૂર્‌ વિધ્યાથીઓની જળવણી ” સબધી કેઈ તરફ્થી મળેલો લેખ છે. 
૧૯૩૨માં “નવજવન” ખધ થું, પણ થોડો વખત રહીને 
“હુરિજનખ છુ ”ને નાસે એતો પુનરવતાર થયે. એના તંત્રી તરીકે 
ચદ્રશ'કર પ્રાણુશ કર શુકલતું નામ હતું પરતુ એના સ'પાદનમાં મહાદેવભાઈ 
હરિભાઈ દેસાઇના મહત્વનો હિસ્સો હતો. ગાંધીજ ઉપરાંત મહાદેવભાધ, 
કાકા કાલેલકર, કિશોરલાલ મશરૂવાળા, નરહરિ પરીખ વગેરેના વિવિધ 
વિષય પરના મનનીય લેખોથી એનાં પૃછ્ઠ સોભ્યાં છે. એ વિદ્દાનો એમાં 
જવનની અનેકાતેક બાબત પર ચર્ચા કરતા અને એતે લીધે એમાં વિષયનું 
વૈવિષ્ય સારું જળવાતું. 
ગૂજરાતી વર્તમાનપત્રોમાં, ખાસ કરીને સાપ્તાહિકોમાં, ત'ત્રી તરફતી 
અગ્રેજ નોંધ પ્રગટ થવાનો લાંબા સમયથી રિવાજ પડવો હતો. પ્રાંતિક 
ભાષાથી અન્નણુ સરકારી અમલદારો આ અગ્રેજ નોંધ વાંચે અતે પ્રજ- 
અવાજ પારખે એવો એનો આશય હતો. ગૂજરાતી પત્રોમાં અગ્રે ભાષામાં 
તૉંધ પ્રગટ થાય તે સામે ગાંધીજએ ડચવાટ દેખાડતાં અનેક પત્રોમાં તેમ 
થડું ખંધ થઈ ગયુ. 
૧૯૪૦માં મહાત્માજીએ વ્યક્તિગત સવિનય ભગનાં મડાણુ કર્યા. 
એ પ્રસગે તા. ૧૮-૧૦-૧૯૪૦ને દિતિ “ હરિજન “ના તત્રીને પૂના જિલ્લા 
મેજ્સ્ટ્રિટતી ડ્ચેરીમાંથી એવી મતલબની તોટિસ મળી કે પ્રથમ સત્યાત્રદી 
વિનોબા ભાવેના સત્યાગ્રહ માટે કારણુભૂત બનેલા “કોઈ 'પણુ ખનાવની વીગત 
અથવા તે પછીથી ખનેલા તેતે લગતા કોઈ પણુ પ્રસંગનું વર્ણુન દિલ્હી 
ખાતેના વડા અખખારી સલાહકારની આગળયી રન લીધા સિવાય પ્રસિદ્ધ 
નન“ કરવાં. - વસુમાં - આદેશ અપાચેલો કે હિંદ સરક્ષણ ધારાની ૩૮મી કલ્રમ 


ગૂજરાતી વૃત્તવિવેચ્રતમાં નૃતત જીવતને! યુગ ૨૪૭ 


હેઠળ પગલાં લેવાય તે સ્થિતિથી બચવા માટે આ સ્ચતતો અમલ કરવો 
તત્રીના લાભમાં છે. 

આ બોસ્સિ' તંત્રીની કલમ અને તેના અધિકાર પર્‌ તરાપ 
મારતારી હતી એટલે કયાં તો એતો ભગ કરીતે સરકાર કરે એ શિક્ષા 
ખમવાનેો કે વિરોધ તરીકે પ્રકાશન જ બધ કરી દેવાનો નિણુંય કરવાનો 
હતો. ગાંધીજએ એમાંતો ખીન્ને નિર્ણય પસદ કર્યો. ૧૯૪૦ની રપમી 
અકટૉળરે વર્ધાયી એક નિવેદન પ્રગટ કરીતે તેમણું જણાવ્યું હતું કેઃ 

“સત્યની સેવા અર્થે ન આ ત્રણે અખમારેનું 
(“હરિજન “હરિજતબુ' અને “હરિજત સેવક' ) સંચાલન આજ 
સુધી થતું આવ્યુ' છે અતે એન રીતે બધા લાગતા-વળગતા 
પક્ષેતી પણુ એણે સેવા કરી છે. પણુ જે સરકારી પગલાતી 
ધમકી હેઠળજ એ અખખારેનુ' સંપાદન કરવાનું હોય તો 
મારાથી બધા હિતોતી સેવા ન જ થઈ શકે. સાવેનય અનાદર 
ઈચ્ઠનીય છે નહિ તે પ્રશ્ન બાજુએ રાખીએ તોપણુ અખમારોની 
સ્વત'ત્રતા એ એક મહામલેો અધિકાર છે ”. 

૧૯૪૬થી હરિજનપતો ફરી પ્રગટ થત્રા માંષાં. ૧૯૪૮ના 
જાન્યુઆરીતી ૩૦મી તારીખે મહાત્માજનુ' અવસાન થતાં એ પત્રેવુ' પ્રકાશન 
મોકૂફ રખાયું. એ વધતા એગ્રિલ માસથી તે ફરી પ્રગટ થવા માંથ્ાં છે. 
કશાય ઘનશ્યામ મશર્વાળા એના તંત્રીસ્થાતે આવ્યા છે. 

રૃશસાં શજ્કીય નગૃતિ આણુવામાં “ નવજવતે ” આપેલો ફાળા 
અમહ્ય હતો, પરુ એની ભૂમિકા મુખ્યત્વે કરીને દેશવ્યાધી રહેતી હોઈ 
પ્રાંતીય વિકાસ અથે પ્રાંતોમાં તવાં પત્રો પ્રગટ કરવાતે અવકાશ અતે આવશ્યકતા 
હતી. એ પિછાણીતે એ દ્શિમાં જે જે પ્રય થયા તેમાં વિરેષ લક્ષ 
ખેચનાર મ્રોથમ પ્રયાસ તે કાધિયાવાડના “ સૌરાષ્ટ્ર “તો. ૧૪૨૧ના 
સગટેમ્બરમાં એ શર્‌ થયું અતે ૧૯૩૦માં બંધ પડયું. એણે કરેલ કાર્ય 
પ્રશંસા માંગી લે છે. એણે ગૂજરાતી પત્રકારિત્વલે કેટલાંક નવાં અગોની 


૨ 


લેટ ડરી છે. બચુભાઈ રાવતે એતું મોગ્ય મૃલ્યાંકત ક્યું છે 


૨૪૮ ગૂજરાતી પચડારિત્વનેદ ઇતિહાસ 


૬ ૬ સૌરાષ્ટ્ર 'તું પત્રકારત્વમાં એક વિશિષ્ટ અર્પણુ તે 
એની રજ્‌આતની પદ્ધતિ. વિચારતો વેગ, સમાચારની સળનવટ, 
અતે ખાનીની ૭ટાનાં જે નવાં તત્ત્વા એણે સમન્નવ્યાં તે આપણા 
જેવા ઉઊંધતા દેશની જાઝૃતિ માટે જેમ એક સફળ સાધન અન્યું, 
તેમ તેમાં રહેલી અતિશયતાની માત્રા તેતું ભયસ્થાન પણુ ખન્યું; 
અતે વિકૃત સનેર્ણત્ત તથા અણુધરડ હાથમાં પડેલું પત્રકારત્વ 
કયાંક ક્યાંક “ પીળું ' પણ થયું.” ₹ 

“ સૌરાષ્ટ ” પ્રકટ થયુ” તે પૂવે ઝુંબાઈનાં છાપાં પર કાઠિયાવાડના 
સમાચારવાંચકરાોનો આધાર હતો, પરંતુ કાઠિયાવાડના વિશિષ્ટ પ્રશ્નોને પોતાના 
કરી તેના પર ભાર મૂકનાર, તેને જ સમિત એવું કેઈ અખખાર નહેવું. 
“ સૌરાષ્ટ્ર” શરૂ થતાં એએ ખોટ પુરાઈ રજવાડી હકૂમત હેઠળની કાઠિયાવાડની 
પ્રજાની દુર્દશા, તેમાંથી સકત થવાની પ્રેજ્નતી અશકિત, ગએ પ્રદેશના દુકાળો 
અને જળત'ગી, ત્યાંના અતિશય જૂનવાણી સામા૦ક રાહરસમો, કાઠિયાવાડની 
સંસ્થાઓ-એ બધા સવાલોને એણે નનેશભેર ઉપાડી, તેની સર્વા'ગીણુ ચર્ચા 
કરી, પ્રજનને ઢંઢોળી જત્રત કરી તે રાજાઓને પણુ ચમેકાવી દીધા. આમ 
રાજસ્થાની સવાલોને “ સૌરાષ્ટ્રે ” પોતાનું મહત્ત્વનું અગ બનાવ્યું. ઉપરાંત, 
કાઠિયાવાડી કંઠસ્થ સાહિત્યતો પુનરુદ્દાર પણુ એ પત્ર દ્રારા થયો. 


“સૌરાષ્ટ્ર ”ના સંચાલનમાં અમૃતલાલ શેઠ, ઝવેરચ'દ મેઘાણી, 
કકલભાઈ કોઠારી જેવા આગેવાન ને પીઢ પત્રકારો સામેલ હતા. એ બધાના 
એ પછીના ગાર્યમાં પણુ “સૌરાષ્ટ્ર “ની નીતિના, કાર્ય ્રેણાલિના, અને 
શૈલીના પડધા પડેલા છે. “ સૌરાષ્ટ્ર “ની કાર્યપ્રણાલિ ઘધગે અ'શે સાચવી 
હોય તો તે રાણૂપુરથી પ્રગટ થતા સાપ્તાહિક “ ફેલછાબએે 7”, જે કે એમાં 
આવતા રાજસ્થાની સમાચાર બીજ કેટલાંક પત્તો માફક, કે “સૌરાષ્ટ્ર ” 
માકક, સનસનાટીને લક્ષમાં રાખી નથી અપાતા. રાજસ્થાની હકીકતો સાચા 
સ્વરૂપમાં જનતા સમક્ષ રજ કરવાના પરાદાથી તે ભરોસાપાત્ર '"ખખરપત્રીઓ 


૪ રેખા, જુલાઈ ૧૯૪૦, પૃ. ૧૨૬ 


ગૂજરાતી વૃત્તવિવેચનમાં નૂતન જીવનતેદ યુગ રૃ૪ટ 


ઝે 


દ્રારા મેળવી નિર્ભેળ સ્વરષમાં જ આપવાતી એક દરે કાળજ લેવાય છે. ઝવેરચદ 

મેઘાણીના હાથ હૈડળ એ સાપ્તાહિકે તીડર વૃત્તપત્ર તરીકે ભારે કીતિ પ્રાપ્ત 

કરી છે. આજે એ અખભારતું તત્રીસ્થાત નાથાલાલ મ. શાહ સજાળે છે. 

૧૯૩૬થી કકલભાઈ કોઠારી અમદાવઇદથી “તવરોરાષ્ટ્ર ” સાપ્નાહિક 

“અને “પ્રભાત ” દૈનિક પ્રસિદ્ધ કરે છે. એતી સન્તવટ અને શૈલીમાં જના 
“ સૌરાષ્ઠ “તું સ્પષ્ટ અનુકરણ્‌ છે 

અતે મુપ્રસિદ્ધ દૈતિક પત્ર “ લે ” સાલે અમૃતલાલ દલપતભાઈ 
ગેડનુ' નામ સ'કળાયું છે. રાજસ્થાતી પ્રજાતી મેવા અર્થે ૧૯૩૪ના 
એપ્રિલમાં એમણે શુંબાઇથી “ધ સત” નામે અજેજી દૈતિક ચાલુ 
“છતું. તેમાં ખોટ ગઈ અતે કરન્ત્તો બોજ્ને થયો તે અ કરવા તેમે મે 

ણુ માસ પછી “ જન્મમૂમિ ” કાઢયું, એના જવનમાં ય કટોકટીના પ્રસંગ 
આવ્યા ખરા. ૧૪૪૦માં જડેરમાં ચર્ચાએલી અમૃતલાલ મ વ્યકિતગત 
બાબતોને કારણે એમણે એ પત્રનું તત્રીપદ છોડયું, વડાણૂવટાના ક્ષેત્રસાં 
પથા તે એ અગે ચીનજપાનને માર્ગે ઊપડી ગયા. 

“ઝેટ્સ પીપલ્સ લિંમિટેડ' તરફથી એ પત્ર ચાલતું અને હતે 
ગામળદાસ લદ્મીદસ ગાંધી તેતા ત'ત્રી થયા. તત્રી તરીકે તેમણે પળ બાહોથી 
બતાવી. ૪ વર્ષ શ તત્રી સ્થા તે દરરમિયાત “ જન્મભૂમિ ” પત્રને સારું 
સોકષ્રિય બતાવ્યું, લેકપ્રિયતાતું ઝુ "ય કારણુ “ જત્મભૂમિ “ના અગ્રલેખે 
હતા. નનેશીલી સૈલીમાં, નાનામોથા હરે, એકેક વાક્યના ફકરા અને નીચે 
લીટી સાથે પ્રગડ થતા શે લેખા, જે પ્રશ્નની નજરે એ લેબાસમાં 

ગહેલી જ વાર પશ્યા તે વાંચવા ગમતા. વિચારળળ અતે ચર્યાતી સ મીનતતા 
કરતાં શખ્દોની ર્સઝટ તેમાં વિશેધ દેખાતી અને એથી એ પદ્દતિ પત્રકારત્વને 
આળી આયતારી, તેનું વર્ચસ્ત્ર વધારતારી, પ્રજનન પર્‌ વધારે સ્થાયી અસર 
કરનારી નથી નીવડી. દેરામાં રાજ્છીય સત્રામ ખેલાઈ રલ હતો એટલે જ 
પ્રજા લાગહ્રિયાળી ભાષા પ્રતો “ખેંચાતી હતી. રોજ શેજ ધમધમતી કલમે 
લખાતા હોય એવા એ અત્રલેખોથી હ્ષણિક જુસ્સો પ્રગ#વા જેગી અસર થતી. 

જ જન્મભૂમિ” એ ગૂજરાતી પત્રકારત્વના ક્ષેત્રમાં અપર્વ લોકપ્રિયતા 


૨૪૮ ગૂજરાતી પઞકારિત્વનેદ ઇતિહાસ 


« « સૌરાષ્દ્ર તું પત્રકારત્તમાં એક વિરિષ્ટ અર્પણુ તે 
એની રજૂઆતની પદ્ધતિ. વિચારનો વેગ, સમાચારની સજાવટ, 
અતે ખાનીની ૭ટાનાં જે નવાં તત્ત્વો એણે સમન્નવ્યાં તે આપણા 
જેવા ઊંધતા દેશની ન્નગૃતિ માટે જેમ એક સફળ સાધન બન્યું, 
તેમ તેમાં રહેલી અતિશયતાની માત્રા તેતું ભયસ્થાન પણુ ખન્યું; 
અને વિકૃત સતનેર્ણત્તે તથા અણૂધડ હાથમાં પડેલું પત્રકારત્વ 
કયાંક કયાંક “ પીછું ' પણુ થયું.” ૪ 
“ સૌરાષ્ટ્ર ” પ્રકટ થયુ તે પૂવેચ સુબાધના છાપાં પર કાક્યાવાડના 

સમાચારવાંચદ્દાતો આધાર હતો, પરતુ કાઠિયાવાડના વિશિષ્ટ પ્રશ્નોને પોતાના 
કરી તેના પર ભાર્‌ ચૂકનાર, તેને જ સમપિતત એવું કેઈ અખખાર નહેતું. 
જ સૌરાષ્ટ્ર ” શરૂ થતાં એ ખોટ પુરાઈ. રજવાડી હકૂમત હેઠેળની કાઠિયાવાડની 
પ્રનનની દુદશા, તેમાંથી મુકત થવાની પ્રન્નની અશક્તિ, એ પ્રદેશના દુકાળે 
અને જળતગી, ત્યૉના અતિશય જૂનવાણી સામાજિતક રાહરસમો।, કાઠિયાવાડતી 
સસ્થાએ-એ બધા સવાલોતે એણે જેશભેર્‌ ઉપાડી, તેતી સર્વા'ગીણુ ચર્ચા 
કરી, પ્રન્નતે ઢંઢોળી ન્નત્રત કરી ને રાજ્નએને પણુ ચમકાવી દીધા. આમ 
રાજસ્થાની સવાલોને “ સૌરાષ્ટ્રે ” પોતાનુ” મહત્ત્વતું' અગ બનાવ્યુ. ઉપરાંત, 
કાઠિયાવાડી કંઠસ્થ સાહિત્યનો પુનરદ્દાર પણુ એ પત્ર દારા થયે. 


“સૌરાષ્ટ્ર ”ના સંચાલનમાં અમૃતલાલ શેઠે, ઝવેરચ'દ મેઘાણી, 
કકલભાઈ 'ક્રેઠારી જેવા આગેવાન ને પીઢ પત્રકારે સામેલ હેતા. એ બધાના 
એ પછીના કાર્યમાં પણુ “ સૌરાષ્ટ્ર ”ની નીતિના, કાર્ય પ્રણાલિતા, અને 
શૈલીના પડઘા પડેલા છે. “ સૌરાષ્ટ્ર “ની કાર્ય પ્રણાલિ ધઝેં અરે સાચવી 
હોય તો તે રાણુપુરથી પ્રગટ થતા સાપ્તાહિક “ ફલછાખે ”, જે કે એમાં 
આવતા રાજસ્થાની સમાચાર ખીન્ન' કેટલાંક પત્રો માફક, કે “ સૌરાષ્ટ્ર ” 
માફૂક, સનસનાટીને લક્ષમાં રાખી નથી અપાતા. રાજસ્થાની હકીકતો સાચા 
સ્વરૂપમાં જનતા સમક્ષ રજ્‌ કરવાના પરાદાથી તે ભરોસાપાત્ર ખબરપત્રીઓ 


જ રેખા, જુલાઈ ૧૯૪૦, પર. ૧૬૨ 


ગૂજરાતી વૃત્તવિવેચનમાં તૂતત જીવનનો યુગ ર૪૯ 


નન 


દારા મેળવી નિભેળ સ્વરપમાં જ આપવાતી એક દરે કાળજ લેવાય જે. ઝવેરચદ 
મેઘાણીના ઢાથ હેડંળ એ સાપ્તાહિકે નીડર «ૃત્તપત્ર તરીકે ભારે કીતિ ડ્રાય્ત 
કરી છે. આજે એ અખમારતું તત્ીસ્થાન નાથાલાલ સ. શાહ સંભાળે છે. 

૧૪૩૬થી કફલભાઈ કોકારી અમદાવાદથી “ તવસરાપ્ટ્ર ” સાપ્તાહિક 
“અને “પ્રભાત ” દૈનિક પ્રસિદ્ધ કરે છે. એની સનવટ અતે રોથીસાદં જના 
“ સૌરાષ્ઠ “તું સ્પષ્ટ અવુકરણ છે. 

અતે સુપ્રસ્હિ દૈતિક પત્ર “ જન્મભૂકમિ ” સાથે અઅતલાલ લ્લપ્તભાઈ 
શેઠતુ' તામ સંકળાયું છે. રાજસ્થાતી પ્રજાની સેતા અલેર ૧૯૩૪ના 
એપ્રિલમાં એમણે મંબાઇથધી “ધ સન” નામે અગ્રેછ દૈતિક ચાલુ ક્વ” 
“હતું. તેમાં ખોટ ગઈ અતે ફરજનો ખોજે થયો તે ભરપાઈ કરવા તેમબે બે 

ણુ માસ પછી “ જત્મમૂસિ ” કાઢયું. એના જવનમાં ય કટોકટીના પ્રસંગ 
આવ્યા ખરા. ૬૪૪%૦માં જડેરમાં ચર્ચાએલી અષ્ટતલાક શ્ેડની વ્યકિતગત 
આબતોતે કારગે એમગે એ પત્રતુ' ત'તપદ છોડ્યું, વદાણુત્રરાતા ક્ષેત્રમાં 
પલા તે એ અગે ચીતજપાનને માર્ગે શપડી ગયા. 

“ગેટ્સ પીપલ્સ લિમિટેડ' તરફથી એ પત ચાલતું અતે હવે 
“સામળદ્ાસ લક્ષ્મીદાસ ગાંધી તેના ત'ત્ી થયા. તંત્રી તરીક તેમણે 'ખૂગ બાહોશી 
અતાવી. છ વર્ષ એ તત્રી સ્થા તે દરસિયાત “ જન્મભૂમિ ” પત્નતે સછું 
ક્ષેકષ્રિય બતાવ્યું, લેકપ્રિયતાતું મુખ્ય કારણ “ જન્મભૂમિ “ના અગ્રલેખો 
હતા. જેશીલી રૈલીમાં, નાનામોટા હરે) એકેક વાક્યના ફકરા અતે તીચે 
લીટી સાથે પ્રગટ થતા ગે લેખો, ઝે પળની નજરે એ લેબાસમાં 
પહેલી જ વાર પશ્યા તે વાંચવા ગમતા. વિચારબળ અતે ચર્ચાતી સગીતતા 
કરતાં ર્દોતી ર્સઝ તેમાં વિરેઘ દેખાતી અને એથી એ પહતિ પત્રકાક્ત્વિને 
અળ આયનારી, તેનું વચષ્ત વધારનારી, પ્રનત પર વધારે સ્થાયી અસર 
કરનારી નથી નોવડી. દેશમાં રાજકીય સંગ્રામ ખેલાઈ રલ્ો હતો એટલે જ 
પ્રજા લાગહ્રિયાળી ભાષા પ્રતત ખેંચાતી હતી. રોજ રોજ ધમધમતી કકમ 
લખાતા હોય એવા એ અત્રલેખોયી હ્ષણિક જસો પ્રગટવા જગી અસર થતી. 

“ જનન્‍્સભૂસિ” એ ગૂજરાતી પત્રકાસ્તિના ક્ષેત્રમાં અપૂર્વ લેકમ્િયતા 


૨૫૦ ગૂજરાતી પચકારિત્વનો ઇતિહાસ. 


ગ્રાસ કરી હતી, એ સમયે એના સબંધી એવા અવનવા ખનાવો ખતી 
ગયા કે જેથી એતી કીતિં જખમારો એમ લાગ્યું. અમૃતલાલ રેડે ચાર્‌ 
વષ સુધી પોતાતું ભાગ્ય વહાણુવયના ક્ષેત્રમાં અજમાવીને મુંબાઈ પાછા 
ફર્યા ને “ જન્મભૂમિ “ના “મેતેજીંગ ડિરેકટર'તું સ્થાન ફરી સ ભાળવાની 
ઈચ્છા તેમણે વ્યકત કરી. “સ્ટેટ્સ પીપલ્સ લિમિટેડ'ના સ ચાલકે એયી. 
ચમકી ગયા. તે વેળાના શસેનેજંગ ડિરેકટર? શાંતિલાલ શાહ રાજનામું 
આપીને ખસી ગયા. ખીન્ન “ડિરેકટર| બાપાલાલ દોશી પણુ એ સ્થાનેથી 
નિદ્ત્ત થયા. સામળદ્યસ ગાંધીએ પત્ર સાથેનો સબધ તોડી નાખ્યો અતે 
ખીજુ પત્ર પ્રગ: કરવાતી ધમાલમાં પડયા. એમને 'રેટરી' મશીત ન મળે 
તે માટે અમૃતલાલ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે એમ તેમને લાગતાં આ ખે પીઢ 
પત્રકારે વચ્ચેનો અગત મતભેદ નહેર ચર્ચાનો વિષય બન્યો અને ઓગણીસમી 
સદીમાં ગૂજરાતી પત્રોમાં ચાલેલી તકરારોતુ' સ્મરણુ કરાવે એવો શાબ્દિક: 
જગ ન્નમ્યો. સામળદાસે પોતાનું નવું પત્ર “ વદેમાતરમ્‌” ટૂ'ક સમયમાં 
શરૂ કરવાતી ન્નહેરાત કરી દીધી. 

“જન્મભૂમિ”તા તત્રી તરીકે સામળદદાસને સ્થાને ચેન્દ્રકાત્ત 
સુતરીઆ આવ્યા. ગણુતર દિવસોમાં જ એમની અને અમૃતલાલ વચ્ચે 
તંત્રીની જ્નહેર જવાબદારી અને સમાચારવિભાગ પર અંકુશ કોતો એ 
સખધી મતભેદ પડયો ને સુતરીઆ પણુ “ જન્મભૂમિ “ને છોટી ગયા. 
એમની પાછળ “ જન્મભૂમિ”ના લગભગ સઘળા આગેવાન કાર્ય કરો ચાલી 
નીકળ્યા તે નવા શર્‌ થનારા સામળદાસ ગાંધીના “ વ'દેમાતર્‌મ્‌ “ના કાર્યાલયમાં 
ગોઠવાઈ ગયા. “ જન્મભૂમિ ”ના આગલા ત-ત્રીમડળ તરફથી “ વ'દેમાતરમ્‌.” 
ખહાર પડતાં “ જન્મભૂમિ ” તૂટી જશે એમ લાગ્યું. “ જન્મભૂમિ ” માટે. 
સાચે જ આ મોરી કટોકટીનો સમય છતો. 

૧૯૪૧ની પમી જાન્યુઆરીએ અમૃતલાલ શેઠે “ જન્મભૂમિ “તુ 
તંત્રીપદ સંભાળી લીધું. એ તારીખના અ'કમાં, પોતે કેવા સ”્નેગોમાં 
ત'ત્રીસ્થાન સ્વીકારે છે એ સબધી તેમણે નિવેદન કર્યું. પત્રની નીતિમાં 
ફેરફાર થવાનો નથી એની ખાતરી આપી તેમણે જણાવ્યું કે “નન્મભૂસિ”ની. 


ગૂજરાતી વૃત્તાવિવેચનમાં તૃતનત જીવતનેદ યુગ ર૫૧. 
નીતિ સોએ સો ટકા મહાસભાવાદી રહેશે; સોએ સો ટકા રાજસ્થાતી પ્રેન્તઃ 
સાટે રહેશે; સોએ સો ટકા ગાંધી તરક ભક્તિભાવતી રહેશે. એ તીતિતુ 
તેમણું પાલન કયું” છે એમ ત્યાર પછીનો તેતો ઈ તિહાસ સિદ્ધ કરે છે. 
અમૃતલાલ શેડતે ત ત્રીપદે “ જન્મભૂમિ ”એ વિશેપ પ્રગતિ જ કરી. 
; તેમાં આમેજ થએલાં નવાં અગેોએ તેની ખ્યાતિમાં વધારો કર્યો છે. 
ની સાહિત્યચર્ચાએ વિદ્દાનોનું સારું લક્ષ ખેંગ્યું' છે. તેનાં ઠ્રાચિત્રોએ. 
પૃણુ પ્રશ્નને આકર્ષી છે, ૧૯૪૧માં ઝુબાઈમાં ફાટી નીકળેલા હલ્લડના 
સાચા સમાચાર તેણે જેખમ ખેડીને પૂરા પાઠ્યા તથા ગત યુદ્ધે લગતી 
ખખરો નકશા-આકૃતિએ! સાથે આપી તેથી સમગ્ર ગૂજરાત મુગ્ધ થયું. 
ઓગસ્ટ ૧૯૪૫માં “જન્મભૂમિ “તે નહેરખખર આપનારા 
એજ રાતી મંડળીને તાજમહાલ હોથલમાં ખાણું આપવામાં આવ્યું તે 
પ્રસગે અમૃતલાલ રેડે પોતાના અખબાર સળધી આપેલી માહિતી તેતી. 
અતિ સમૃહ્દ દશાનો સચોટ ખ્યાલ આપે છે. તેમના જણાવવા મુજ દેશ- 
પરદેશની અગીઆર સમાચાર સસ્થાએ પાસેથી તેએ સમાચાર ખરીદે છે, 
તે ઉપરાંત ૧૩૭ ખખરપત્રીઓ રોકવામાં આવ્યા છે અતે આમ સમાચાર 
મેળવવા પાછળ માસિક રૂપિયા સાડા સોળ હજારતો ખર્ચ થાય છે. એ 
અખખાર માટે ૯ સહાયક તંત્રીઓ, ર૯ ઉપતત્રીઓ અતે પ કલાકારે રોકવા 
ઉપરાંત ખાસ વિષયો લખવા અભ્યાસી વિદ્દાનો રોકવામાં આવ્યા છે 
અતે તે પાછળનો માસિક ખર્ચ આશરે ઝૃડતાલીસ હતરતો છે. 
“જન્મભૂમિ ”માં કાસ કરતા કાર્યકરે સાટે સારી કાળજ લેવાય 
છે. દરેક કાર્યકરને ૨ વર્ષે એક માસ હકતી અતે ખાર કિસન. 
જૃઝ્યુઅલ રન મળે છે. તેના એક બાળકન! શિક્ષણ માટે સ્કૂલ જ કૉદેનતી 
ફી અને 5 ખચ સસ્થા આપે છે તથા તેના પોતાના વીમ્ાતદ 
પ્રિસિયમતા પથીસ ટકા સસ્થા તરફથી ભેટ આપવામાં આવે છે. જતન 
પણુ ઉદ્દારતાથી અપાય છે. તેના કાર્યકરોતે ૧૯૪૪-૪૫ના કક ત વઈ 
દરમિયાન સ. ૯૨,૭૪૯ ખો બોનસ ૮ તરીકે વહેંચવામાં આવ્યા હત. 





પદન જન્મભૂશિ ”, તા. ૪-૮-૨૯૪૫. 


ચ્ર્પર્‌ ગૂજરપ્તી પૃતડપરિત્રનેો ઈતિહાસ 


સાચે જ, આજે થણી રીતે “ જન્મભૂમિ “ આપણું અગ્રણી દૈનિક છે. 

* જન્મભૂમિ ”નો ઝગડો ચાલતો હેતો તે વેળા ચીમતલાલ વાડીલાલ 
-શાહને તત્રીપદે મુબારઈથી પ્રગટ થતું નવું દૈનેક “માતૃભૂધ્તિ” પણુ દીક 
વંચાતું હતું, અમૃતલાલ અતે સામળદાસ વચ્ચેની મતટ્ેરીને, તેમના 
તરક્નાં નિવેદ્નો-ઝુલાસાઓને જાહેરાત આપવામાં તેણે સારો ભાગ ભજવ્યો 
"હતો. તે વેળા એસ લાગતું કે ખેના ઝગડામાં “ માતૃભૂમિ ” કદાચ સમૃદ્ધ 
થઈ જરો, પણુ ઊલટું તે બધ થયું. ૧૯૪૩ની આખરીથી તે પુનઃ પ્રગટ 
થવા માંડયું પરંતુ ઝાઝું ધ્યાન ખેંચ્યા વિના ફરી આથમી ગયુ. 
"“ માતૃભૂમિ ”તી રજૂઆત અને શૈલી “ સૌરાષ્ટ્ર ”તા ધડવૈયાની કાચીપાઝી 
નકલ રપે હતી. શખ્દોના ઠૅડેરા અને અગલેખમાં નાના-મોથા-કાળા અક્ષરોના 
સાથિયા પૂરવાનો યત્ન ગણે પણુ કર્યો છે. 


૧૯૪૧ની ૧૫મી માર્ચે સામળદાસ ગાંધીતું નવું અખબાર 
“જરદેમાતરમૂ” શરૂ થયું. પદ પાનાતો એનો પ્રથમ અક વિવિધ વાનગી- 
એથી ભરપૂર હતો. એમાં એક આખું પૃષ્ઠ ભરીને સામળદાસે પોતાતી 
“લાક્ષણિક શૈલીમાં લખેલુ કે પોતે મેદાને પડ્યા છે જનતા, જનાર્દન, 
“સ્વરાન્ય અતે સુરાજ્યતે માટે. ષોતાના પત્રની નીતિ સમન્નવતાં એમણે 
જણાવેછું કે : 

“ “વદેમાતરમ્‌'તે અવાજ હશે તો એ અવાજ એક જ 
હશે. “વદેમાતરમ?તે વદ્વેો છે, સ્વાધીનતાતાો એક જ અવાજ. 
અતે “'દેમાતરમ્‌'તે ગજવવે છે, સુકમ્મિલ આઝાદીનો માત્ર 
એ-ક-૦ નાદ. ” 


આ પૃત્તપત્ર શર્‌ થયાને એટલે સમય હજ નથી વહ્ષો જેને લઈ તેના 
“સખધી સપણ અભિપ્રાય બાંધી શકાય. સામળદાસ ગાંધીની રૈલીમાં જેમ 
'છે, તાકાત છે, તળપદું ભાષાવૈવિષ્ય છે. વિશેષ એમની ગેઠવણીની મૌલિકતા, 
“અવનવી અલ'કારરચના અને કે!ઈઈ પણુ વિષય તરક્‌ મજાને તત્કાળ આકષ વાની 
“કૈલા અનોખી જ છે. એટલે શ્રદ્ધા રહે છે કે એ પીઢ પત્રકાર.“વ'દેસાતરમ્‌ તે 


ગૂજરાતી વત્તવિવેચતખા નૂતત જવતનેદ યુગ રપઝઃ 


ગૂજરાતનું' આગલી હરેળતું અખબાર અવશ્ય ”નાવરે. એ પત્રનું અત્યત: 
સુવ્રડ અતે ઉદોવદાર મુદ્રણુ સૌનું લક્ષ ખેંચી ચૂકયું છે અને આપણાં ખીન્ન” 
“કેટલાંક અખખબારોતી ગોઠવણી પર તેની અસર જણાવા લાગી છે. 


“ સૌરાષ્ટ્ર ” અને તેણે ફ્રેલાવેલી અસરની હકીકત એકસાથે રજૂ. 
ચાય તે ખાતર એ ૦૪ ગાળામાં અમદાવાદમાં વિકસેલા “ સજેશ ” વર્તમાનપત્ર 
સળ'ધી નિર્દેશ આ અગાઉ નયી કર્ય. મે અખબાર ગૂજરાત-કાઠિયાવાડમાં: 
સારો પ્રચાર પામ્યું છે અને તેના ત્રી નંદલાલ ચૃતીલાલ ખોડીવાળા છે. 

અમદાવાદ ગૂજરાતતું પાટનગર, સિલઉઘોગનું મહાંદેન્દ્ર, વેપાર-* 
ઉદોગનું આગેવાન મથક, સપત્તિવાન, સંસ્કારી અતે સાહસિક શખસેોતું 
વસ્વાટસ્થાન અતે હતાં એ અજબ નેવુ' છે ક ૧૯૨૧ના ડિસેમ્બરમાં ત્યાં? 
મળેલી હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની ખેંક, પહેલાં એકે દૈનિક ત્યાંથી પ્રસિદ્ધ. 
નહોતું થતું. સાપ્તાહિકા પ્રસિદ્ધ થતાં ખરાં, પરતુ તે અઠવાડિયાનાં વીણેલાં 
વાસી વર્તમાન આપતાં. ન'ધ્લાલ ખોડીવાળાએ એ દિશામાં સાહસ કરવાને 
નિર્ણય ક્ષો અતે ૧૪૨૧ના અતતમાં રામરાય મુનશીની ભાગીદારીમાં 
“સ્વરાજ્ય” નામતા રૈંતેકતી શરૂઆત ટરી. ગ્રન્નના ટેકાને અભાવે 
અમદાવાદના એ પ્રથમ દૈતિકતો અખતરો નિધ્ક્ળા ગયો. એના પહેલા ત'ત્ી 
સોહનલાલ ભટ્ટ મે ૧૯૨૩માં જેલવાસી બન્યા, પત્રની આર્થિક સ્થિતિ 
નબળી બતી અને રામરાય તે નંદલાલ છૂટા પચ્યા. ખોડીવાળાએ દૈનિકને. 
સ્થાતે અર્ધસાપ્તાહિક તરી% “ સ્વરાત્ત્ય” ચાલુ કયું”, પર'તુ ટૂ'ક સમયમાં 
ત્તે પણુ બંધ કસ્‍્વાતી ફરજ પડી. 


આવા નિષ્ફળતાથી નિરાશ બન્યા વિના નદ્લાલે તાન ૨૮મી ઓગસ્ટ 
૧૯૨૩થી “સંદેશ” નામના સાંજના નવા દૈનિક પત્રતી શરૂઆત કરી. 
એને! પહેલે અક રોયલ ચોથિયા કદનો હતો અને તેની કિમત કેવળ એક- 
શસ શખેલી. એ રીતે “ સદેશ ” ત્યારે કદાચ સમત્ર હિદ્તું' સસ્તામાં સસ્તુ” 
પંત્ર હતું. પત્રનું કદ વધાર્યું” હતું છતાં ૧૯૩૭ સુધી કિંમતમાં કશો વધારો. 
નહતો થયો. સમથલાલ જેઠાલાલ વૈધ અને ચીમતલાલ મોદીની માલિકીનું. * 


“ર૫૪ ૫ ગજરાતી પત્રકારત્વનો ઇતિહાસ 


નનવું દૈતિક “અમદાવાદ સમાચાર” “સંદેશ “ની હરીફાઈ કરવામાં સુખ્ય 
હતું; પરતુ પધ્ઠળથી તે “સંદેશ ” સાથે જ્ેડાઈ ગયુ. 

સન ૧૪૩૦માં ગાંધીજએ એમની જગવિપ્યાત દાંડીકૂચ આર ભી તે 
“વેળા પ્રન્નમાં સમાચાર નનણુવાની ભારે તાલાવેલી પ્રગટી. તા. ૭-૭-૧૯૩૦ને 
'દિને સરદાર વહ્યષભભાઈ પટેલની રાસ સુકામે ધરપકડ થઈ તે દ્વિસથી “સ' દેરા”તો 
સવારનો વધારે પ્રસિદ્ધ થવા લાગ્યો ને ત્યાર પછી એ પત્ર સાંજનું મટીને 
સવારનું બન્યુ. ૧૯૩૦માં “ સહેશ “ના માલિકે મોટા કદનાં યત્ર ખરીદ્યા, 
““સપેશીઅલ તાર સર્વીસ' લીધી અને ખે વર્ષ પછી જર્મનતોથી 'શેટરી' યત્ર 
પણુ મંગાવ્યું. કરાત કાકિયાવાડમાં શેટરી લાવવાની પહેલ “ સદદેશે ”જ 
કરી.₹ જગતભરના સસાચાર “ સંદેશ ”ના કાર્યાલયમાં ઉતારવા “ ટેલી પ્રિન્ટર ” 
યત્ર પણુ ખરીઘું. આ સગવડોને કારણે “ સદ્ેશે” રાતના ત્રણુ વાગ્યા 
સુધીના સમાચાર સવારના સાત વાગ્યે અમદાવ'!દ્વાસીઓતે આપવા માંડ્યા. 


“ સદેશે” ગૂજરાત-કાડિયાવાડમાં પોતા માટે સારું સ્થાન ઝડપ્યું 
છે અતે સમૃષ્દ દશાતે પામ્યુ છે, પરતુ મુદ્રણ, ગોડેવણી, ખીબાંપદ્દતિ, 
સકાઈ વગેરે બાબતમાં તે મુબાધનાં દૈનિકો કરતાં ધણી ઊતરતી પકિતનું 
જણાય છે. સસ્તા પત્રકારિત્તતા પ્રચારમાં એશે પહેલ કરી “છે. 
તા. ૨૭-૩-૧૪૪૩ને દ્વિસથી તેને “ સંદેશ લિસિટેડ ” નામતી લિસિટેડ 
"સસ્થાના આશરા હેડઠેળ બહાર પાડવામાં આવે છે. 

“સકદેશ”ના સંચાલકો તરફ્થી એ પત્ર ઉપરાંત દોઢ દશકાથી 
'હળવું સાહિત્ય પીરસતું “સઝદરપ્સ” નામનું સાપ્તાહિક અતે પાંચ**વર્ષથી 
સસ્તી કિંમતતુ' “ સેવક ” નામનું દૈનેક પણુ બહાર પડે છે. એ બન્ને 
સાધારણુ કોઢિનાં છે. તા. ૧૩-૯-૧૯૪૩તે રોજ સાપ્તાહિક “ ગુજરાતી 
પચ” પણુ “સદેરા”ના સંચાલકોએ ખરીદી લીછુ. 

અમદ્ટાવાલ્થી પ્રસિદ્ધ થતા પાક્ષિક “જ્યોતિ ર” શિક્ષિત સમાજનુ 
“સારું લક્ષ ખેચ્ચું છે. પીળા પત્રકારિત્વિતું પ્રતિયાગી પત્ર ગણી શકાય એવા 





૬ સદેરા; તા. ૧૭-૩-૨૯૪૩ 


ગૂજરાતી વૃત્તવિવેચતમાં નૂતન જીવતને। યુગ સ્પષ્ટ 


સઘત્ત્વતું, અગ્રેછમાં “1તીંકળ 3૦૦ત્ર રિહબિતણલ ” છે તે જાતનું 
આ પત્ર છે. “નવછવન” અતે “ હરિજતબધુ “તે ખાદ કરતાં આપણે 
ત્યાં વિચારપત્રો નહોતાં. આજે “ રિજનબધુ” સાથે વિચારપત્ર તર્‌ીદ 
ગણાવી શકાય એવું ખીજું એક જ આગેવાન ગૂજરાતી પત્ર “ ન્યોતિર્ધ ર્‌ ” 
છે. અલમત્ત, એમાં રાજ્કીય નહિ પરતુ સામાન્દિક પ્રશ્નોની, ખાસ કરી 
અદલામેલા સજનેગોને છાજે એવા સુધારાની ચર્ચા તથા હિમાયત મુખ્યત્વે 
થાય' છે; તે તેમાં સારી દલીલ, વિચ્ારદષ્ટિ અને સમતોલપણું દાખવવામાં 
આવતાં હોઈ “હરિજનબધુ” માકક તેના લેળેો જુદે જુદે સ્થળે 
પુનમુંદ્તિતિ થાય છે. એના તત્રી ગડુલાલ ગોપીલાલ ક્યુવે પોતાના પાજ્ષિકતે 
પ્રજાઘડતરનું અગ્રણી વિચારપત્ર બતાવ્યું છે. એતી નીડરતા અતે ડાવકાપણુ 
ખાસ તેંધપાત્ર છે. એ કેગ્રેસના ઊર્મિલ તત્તતોતો વિરોધ કરે છે, અતે 
ઉ[ડી ધાર્સિકતાતો વિરોધ કર્યા વિતા, બલકે તેતો પુરસ્કાર કરવા સાથે, દરેક 
પ્રશ્નને તર્કશુઢિતી કસોટીએ વિચારે છે. 


સન ૧૯ર૨ર્તા ડ્રેછુઆરીમાં, ગાંધીછ ખારડોલીમાં સત્યાત્રહ શરૃ 
કરવાતા હતા તે ટાંકણુ સાધી મગનલાલ રતનછ વિદ્યાર્થીએ તા. ૧-૨-૧૪રર્થી 
“સમાચાર? તામતું દૈનિક શર કરેલં, તે સરતતું પહેલું દૈનેક. એ ચારપાંચ 
વરસ ચાલી, પછી સાપ્તાહિક બતી લુપ્ત થઈ ગયું. 


સન ૧૯૨૩ના અકરેબરમાં સરતતા “ગાંડીવ સાહિત્ય મદિર” 
તરકથી ર્યૂજી ભાયા તે ઠઠ્ાચિત્રોવાળ' “તે” નામતુ' પત્ર તીફળેલં. તેતે 
હાસ્યરસ જાડો પણા નિક્ષેપ હતો. ૧૯૨૫માં તેણે ગભીર સવરપ કરી 
“ગાંડીવ” નામ ધારણુ કર્યું. સત ૧૯૩૦ની ચળવળમાં તેના સંપાદક 
નટવરલાલ વોમાવાળા જેલ જતાં તે બંધ પર્યું. હવે તે બાળકના પાક્ષિક 
તરીકે સન ૧૯૩૪ થી નીકળે છે. 


કાલિદ્સ કૃપારા'કર શેલતના તત્રીપદે ૧૯૨૬થી, શરમાં સાપ્તાહિક 
અને પછીથી દૈનિક અને સાપ્તાહિક બન્ને સ્વરૂષે સરતથી મગઃ થતુ 
“પ્રતાપ” બહોળા ફેલાવા ધરાવે છે. એની સજવટમાં, ખાસ કરીતે એના 


રપય ગૂજરાતી પતકરેત્વને ઇતિહાસ 


૫. 


અગ્રલેખોતી લખાવટમાં “ સૌરાષ્ટ્ર ”તી સ્પટ્ટ છાપ પડેલી છે. ક્રોંગ્રેસતુ એ 
જબરું હિમાયતી છે. 

નટવરલાલ મૂઈચ_દ૬ વીમાવાળાને ત-ત્રીપદે ૧૯૨૬માં “દૉડીએ” નામનુ” 
એક જ પૈસાનું સાપ્તાહિક સ્કરતથી પ્રગટ થયું તે ગૂજરાતી વૃત્તવિવેચનમાં 
એક નવુ પગલું પાડે છે. શરૂમાં દર રવિવારે દસ પૃષ્ડેતુ' નીકળતું, પણ: 
ત્તેનાં દસે ધસ પાનાંમાં કેવળ સરતને # લગતી ચર્ચા-ખખર-માહિતી 
આવતાં. તેતું એક પૈસાનું સ્વરૂપ તો એક જ વર્ષ ચાલ્યું, પરતુ તે પછી. 
વિક્સેલે સ્વરૂષે પણ્‌ તેણે ત્રણેક વર્ષ સુધી સરત શહેરને જ પોતાની સેવાનું 
સધ્યર્ળિંદુ રાખ્યું. ૧૯૩૯માં યુદ્દ આવતાં ખીન્ન વૃત્તપત્રો જેમ 
તેતી રચનામાં પણુ ફેરફારો થઈ ગયા અતે ૧૯૪૭માં તેનું' નામ પણુ. 
જૂરવીને “્રભાકર” રખાયું. ભાષાશદ્દિ પ્રતત “પ્રતાપ” અતે “પ્રભાકર” 
સારી કાળજી લે છે અતે સાહિત્યપોષણુ માટે થોડુ'ધણું કરી છૂટે છે. 

ઈશિરલાલ ઈચ્છારાસ દેસાઇએ ૧૯૩૪ના જુલાઈની ૨૬મીથી. 
“્ોકવપ્રણી” તામનું સાપ્તાહિક સરતથી ચાલુ કરેલું. એ પત્ર થોડાં વર્ષ 
ચાલી બંધ થયું, પરતુ ટૂક સુદ્તમાંય તેણું ગૂજરાતના સસ્કારી વર્ગનું 
સારું લક્ષ ખેચ્યું' હતું. મહાદેવ દેસાઇએ બારમી ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદના 
પત્રકાર વિભાગને પ્રઝુખસ્થાનેથી “ક્ષુલ્લરૂતાથી પર્‌ રહેનારાં ” ગૂજરાતી 
સાપ્તાહિકમાં “ત્રન્નખધુ” સાથે આ “લેોક્વાણી ” પત્રતેો પણુ ઉલ્લેખ 
કર્યા હતો.” એમાં અવળવાણી રપે જ્યોતીન્દ્ર દવેની નિખધિકાઓ આવતી, 
તે શગ્લિડના એડિસન સ્ટીલના નિબધોનું સ્મરણુ આપૅ તેવી હતી. આ 
નિબધિકા * લોકવાણી “તું ખાસ અગ બની હતી. 

રમણુલાલ છોટુભાઈ દેસાઈના તત્રીપદે ૧૯૨૯થી સવારે પ્રગટ થળું 
“ઝીજરાત” દૈનિક સરત શહેર અને ન્સિલ્લામાં સારે ફેલાવો ધરાવે છે. ૧૯૪૩ની 
શર્‌આતથી એને મથાળે એના સ્થાપક તરીકે સરતના નામાંકિત નાગરિક 
દીવાન બહાદુર ચુનીલાલ માણેકલાલ ગાંધીના નામનો નિશ થાય છે. 


સરતનું “સ્ત્રીશક્તિ” સાપ્તાહિક તેણે આગલાં વર્ષોમાં મેળવેલી 
છ વૃત્તવિવેચન અને શૃત્તત્રિવેચકો, પૃ. ર? 


શ્રૂજરાતી હૃત્તવિવેચતમદે નૂતત જીવનને યુગ ૨૫૩ 


ખ્યાતિતે લીધે ઉલ્લેખ માંગે છે. ૧૯૩૦-૩૧નીં સત્યાગ્રહ ચળવળમાં હિંદ 
અતે ગૂ%રાતતા સ્રીશમુદાયે અપૂર્ક ભાગ લીધો અતે તેતે પરિણામે 
૧૯૩૧ના મે માસમાં “ગાંડીવ સાહિત્ય મદ્રિં” તરફ્થી “સ્્રીશક્તિ ” 
નામનું, કેવળ સ્ત્રીઓના જ પ્રશ્નો ચર્ચતું, સાપ્તાહિક શર થયું. એના પહેલાં 
સ્રીતત્રી ઊર્મિલા મહેતા, બી. એ. હતાં. તે પછી સર્યલધ્મી ધરમદાસ 
ત'ત્રીપદ્ે હતાં. હાલ એના તંત્તીસ્થાતે ઈલરલાલ ચ્રળાય દ વીમાવાળા છે. 
શર્આતનાં ત્રણુ વર્ષમાં એણે નામના અતે લોકમ્રીતિ મેળવ્યાં હતાં, પરતુ 
પાછળથી એનું સંપાદન મોળું' પડી જતાં આજે એ જણીતું સ્‍્ચું તથી. 
૧૯૩૪માં સ્થપાયેલું “ સુક્લિમ ગુજરત ” નામતું સાપ્તાહિક 
મુસ્ત્તિમ માલિકી હેઠળ મ્રરતથી પ્રગટ થાય છે. એ પત્રતો ગૂજરાતતી 
મુસ્લિમ આલમમાં સારો ફેલાવા છે અતે તે મુસ્લિમ લીગતું વાજિત્ર છે. 
એના ત્રી અજ્ીઝદીન ફખરુદીન સૈવિદ ( “સુનાદી” ) કાબેલ કલમકશ અતે 
પીઢ પત્રકાર છે. તેમતા વિચારો સાથે અને તેમના પત્રની તીતિ સાથે સમત 
ન થનાર પણુ એક પત્રકાર તરીકેતી તેમતી સિદ્ધિના અને કેઈ પણુ તકરારી 
પ્રશ્નની દાખલાદ્લીલે। સાથે ઝીણુવટથી છણાવટ કરવાતી શક્તિતો સ્વીકાર કરે છે. 
૧૯ર૨પતા અરસામાં વડોદરામાં મગતલાલ છોટાલાલ બ્રવાએ “સ્વદેશ” 
નામે સાપ્તાહિક શરૂ કર્યું, પણુ તે માત્ર ખે વર્ષ ચાલ્યું. ૧૯૩૦ના અરસામાં 
વડોદરાનું સોપ્રથમ ગૂજરાતી દૈતિક “ઊગતું પ્રભાત” શર થયું, પરતુ 
ઝટ બધ પડ્યું. એ પછી ૧૯૩૫ના અરસામાં અંબાલાલ શિવરાકર પડ્યાએ 
(યાંથી “શ્રતપ્્પ” નામનું દૈનિક દાયયું, પરતુ એ પણુ અલ્પજવી તીવડ્યું. 
૧૯૩૬સાં રામચ ભદદ વડોદરાથી “ભારત” નામે અર્ધસાપ્તાહિક રર કર્યું. 
૧૯૪૨ના અંતમાં એનોય અ'તત આવી ગયે. ૧૯૩૯માં વડોદરાના બે 
વછીલોએ “લોકસેવા” નામતું સાપ્તાહિક શર ક્યું”, પર'તુ યુદ્તી અસરને 
લઈ માત્ર છ માસમાં જ બંધ થઈ ગયું. ૧૯૪૨માં દૈતિક “જચ ઝીજરાત” 
નીકળ્યું. ૧૯૪૪માં એ બધ પડયું. ૧૯૪૫માં એ ફરી ચાલુ થયું. 
“રાજડ'સ” અને “ગ્રકારા” તામતાં દૈતિકાો પણુ વડોદરાથી 
ત્રગટ થાય છે. પ 


ક 
જ 
તી 


“૧૫૮ ી ગૂજરાતી પત્રકારિત્વન્રે ઇતિહાસ 


કરાંચીમાં “શિ'ધ સેવક” દૈનિક અને “મણાઝુજરપ્ત” સાપ્તાહિક 
[સ્થાપક-ભદ્રશકર્‌ ભટ્ટઃ સન ૧૯૩૪] પ્રગટ થતાં હતાં. જુગતરામ 
રાવળ “સિ'ધ સમાચાર” દતિક અને દેવજી આર્ય “ પદ્ખ'ડ પ્રકાશ” 
સાપ્તાહિક બહાર પાડતા હતા. જગન્નાથ નાગર ત્યાંથી “અમનચસમન” 
અઠવાડિક પ્રગટ કરતા હતા. કરાંચી પાકિસ્તાનમાં જતાં આ પત્રો બંધ 
થઈ ગયાં, પરતુ જુગતરામે એમતું “ સિંધ સમાચાર” જે દઠ્ઠી જાન્યુઆરી 
૧૯૪૮ના હલ્લડમાં તારાજ થએલું તે ૧૬મી માચથી ફરી ચાલુ કયું. 


૧૯રપથી નડિયાદથી અગ્રેજી નામે પૂણુ ગૂજરાતી ભાષામાં પ્રગટ 
થતુ' “જુજરાત ટાઈસ્સ” અતે ૧૯૨૪માં સુંબાઈમાં શરૂ ચએલું ખોન્ન 
જામતું પ્રિય સાપ્તાહિક “ઇસ્માઇલી” તેમની નેમ અતુસાર્‌ તેમના વાચક 
વર્ગની સેવા કરી રહ્યાં છે. 

મચેરશા સોરાબજી ભમગરા તા. ૨૩-૧૦-૧૯૩૮થી “રથેસ્તાર” 
સાપ્તાહિક અને ત્તા. ૧-૩-૧૯૪૦થી “રાજતાસે” દૈનિક સુંખાઈથી પ્રગટ 
કરે છે. ૧૯૪૦તી ૧૦મી સપ્ટેમ્બરથી હોરમઝદ્યાર સોરાબજી માદતે 
“રાસ્ત રપ્હભર” નામનું અગ્રેજ-ગૂજરાતી સાપ્તાહિક મુખાઈથી શર 
કયું”, તેણે ટ્રક સમયમાં પારસી પ્રજ્નનું' લક્ષ ખેંચ્યું; એનું સુખ્ય કારણુ 
એ પત્રની સુધારક તથા જૂનવટ અતે તેના હિમાયતીઓની ગુટિએઓની 
સખત ખબર લેનારી નીતિ હતું. એને કારણે કોમના સ્થિતિચુસ્ત વિચાર 
ધ્રરાવનારા વગની ખકગી તેણે વહોરી લીધી. એની એ નીતિનો વિરોધી 
પણુ સ્વીકારશે કે કેટલાંક પત્રો પોતાને સુધારક તરીકે એળખાવી સમાજમાં 
અહુમતી ધરાવતા જૂનવટના હિમાયતીઓને પણુ પ પાળવાની કાળજ રાખે 
છે અને ખીજ ખાજુ કોઈકે તક ન્નેઈ તે સુધારકો અતે સ્થિતિચુસ્તો બન્નેને 
રાજી રાખવા પ્રયાસ કરે છે તેવી નખળીપોચી નીતિથી એ પત્ર પર રહ્યું હતુ. 
તેના રાજઠ્ઠારી વિચારો પણુ પ્રગતિશીલ હતા. હોરમઝદ્યિાર માદતે ૧૯૪૭માં 
“મુંબઈ વર્તમાન” ખરીદી તેની સાથે “શાસ્ત રાહબર”ને જેડી દીધુ”. 

ગૂજરાત-સુંબાઈથી ખૂખ દૂર બહાદેશ અને છેક આફ્રિકા જેવા 


ગૂજરાતી વૃત્તવિવેચતમાં તૂતન જીવનનેદ યગ ૨૫૯ 


સ્થળોએ મગટ થએલાં અતે થતાં ગૂજરાતી જત્તપત્રોની વીગત અનને તૉંધી 
સેવી યોગ્ય છે. એમાં ગાંધીયુગ અગાઉ સ્થપાએલું એકજ આગેવાન પત્ર 
તે “રંગૂન સમાચાર”. ૧૯૦૦ના અરસામાં એ સાપ્તાહિક સ્વરૂપે રગૂતમાં 
નીકળેલું અતે પચીસેક વર્ષ પછી ૧૯૨૬-ર્‌છતા અરસામાં બધ પડ્યું યતું. 
એ પછી એકલે ગાંધીયુગમાં ત્યાંથી નીકળેલું તોંધવાયોગ્ય પત્ર તે 
“બર્મા વર્તમાન”. પ્રથમ એ સાપ્તાહિક હતું. પછીથી ઠ્રિસાપ્તાહિક બન્યું 
અતે તે પછીથી અઠવાડિયામાં ત્રણુ વેળા બજાર પડતું હતું. વીસ વર્ષ્‌ં 
ચાલી એ સારી રીતે જમી ગયું હતું. પરંતુ ગત યુદ્ધને લઈ રંગૂત ખાલી 
કરવાનો સમો આવ્યો એટલે ૧૯૪૧માં એતી લીલા સંકેલી લેવી પડી. 
૧૨૮માં રમેશ રંગનાથ ગૌતમે “બ્રહ્મદેશ” નામક પત્ર રાર કર્યું”. ૧૯૩૦માં 
અખખારી નિયમનના સપાટામાં એ સાપ્તાહિક સપડાઈ ગયું. રમેશ ગૌતમે 
“તૂત બ્રહદેશ”તે નામે એતો યુતરવતારે કર્યો. ૧૯૩૯માં એએ બહ્ાદેશ 
છડી વડોદરા આવી વસ્યા અતે પત્ર બંધ પડ્યું. ન 


રંગૂતમાં સૌપ્રથમ ગૂજરાતી દૈનિક શરૂ કરવાનું સાહસ લવજભાઈ 
લાક્યિએ કયુ”. તેઓ ર ગૂતમાં “બર્મા સમાચાર”નામતું હિંદી ભાષાનું પત્ર 
કાઢતા હતા. તે સાથે ૧૯૩૫માં એ જ નામવું ગૂજરાતી પત્ર પણુ શરૂ 
કર્યુ” તે તેતું સંચાલન રમેશ ગૌતમને સોંપ્યું. હિંદી અને ગૂજરાતી બન્ને 
પત્રાનાં નામ એક જ હોવાથી ઘણો ગૂંચવાડો થતો એટલે પાછળથી ગૂન્ટરાતી 
પત્રનુ' નામ બદલીને “શુજરાતી દૈનિક” રાખ્યું. રંગૂતતું' એ એકમાત્ર - 
ગૂજરાતી ભાષામાં પ્રગટ થળું' ક્વૈનેક યુદ્ધને લઈ રંગત ખાલી થયુ ત્યાં સુધી 
નીકળતું રહ્યું હતું.“ 
2 મદ્રાસમાં “#યેપતિ” પાક્ષિક, રંગૂનમાં “પ્રકાશ” સાપ્તાહિક અતે 
જાચીનમાં “મલબાર સમાચાર” નાસતાં પત્રો નીકળ્યાં હતાં ને અલ્પજવન 
જવ્યાં હતાં. 

છેક દૂર દૂર આફિકા અતે ખીન્ન ભ'ગોામાં પણુ ગૂજરાતી 


--------* 


૮ ૬ૃત્તવિવેચત (૨૯૪૫); પૃ. ૩૪૮/૩૫૦ 


૧૧૦ ગૂજરાતી પયત્રકારિત્વનો ઇતિહાસ, 


વૃત્તવિવેસનનો પ્રવાહ ફેલાયો હતો. એની શરૂઆત -હિંદીઓના હિત અર્થે 


લડત ચલાવવાના વિચારથી મુખ્યત્વે કરવામાં આવી હતી. એ . ખધાંનાં નામ * 
અગ્રે ભાષાનાં પત્રો જેવાં જ છે, પરતુ અગ્રે ભેગા ગૂજરાતી વિભાગ. 
પશુ રખાતો તેથી તેના સબધી અત્રે ઉલ્લેખ આવસશ્યક છે. 

એવા એક અખખાર્‌ “જઈંડેયન એપ પીનિયન”તેો ઉલ્લેખ તેની 
સ્થાપનાની સાલની ગણુતરીએ આગલા પ્રકરણુમાં આવવો ધટે, પરતુ 
પર્દેશનાં ગૂજરાતી વિભાગવાળાં પત્રોને લગતી માહિતી ગએકસાથે આવે 
ત્તો દહીક, એયી એતો ઉલ્ક્ષેખ અહીં કરવો યોગ્ય ધાર્યો છે. 

મદનજીત દક્ષિણુ આફ્કામાં છાપખાનું” ચલાવતા અને તેમાંથી એક 
છાપુ કાઢવાતો એમતો વિચાર થયો. એમણે ગાંધીજની મદદ માગી. 
ગાંધીજને પણુ એ વિચાર ગમ્યો અને સન ૧૪૦૪માં “ ૪ંડિયન- 
અએપીનિયન ” શરૂ થયુ. મતસુખલાલ નાજર એના ત્રી બન્યા, પણુ પત્રના 
સચાલનતો બધો જ ખોજ્ને ગાંધીજ પર હતો. 

« ઈંડિયન એપીનિયન ” સાપ્તાહિક સ્વરૂપે શરૂ થએલું અતે તેમાં 
અગ્રેજ, ગૂજરાતી, હિંદી અતે તામિલ ભાષાના વિભાગો રખાયા હતા. 
અતુભવથી ગાંધીજીને લાગ્યું' કે હિંદી અને તામિલ વિભાગો નામના જ" 
હેતા અને તેથી તે બધ કર્યા. 

આ સાપ્તાહિક સારી સેવા કરી છે એમ જણાવતાં ગાંધીજએ 
એમની આત્મકથામાં કહું છે : 

“ જેલના સમયે ખાદ કરતાં દશ વર્ષો સુધીના એટલે: 
૧૯૧૪ની સાલ સુધીના “ ઈડિયન ઓપીનિયન ”ના એવા ' અક. 
ભાગ્યે જ હશે; જેમાં મેં કઈ નહીં લખ્યું' હોય. 'એમાં એક પણુ. 
શખ્દ મેં વગર વિચાર્યે, વગર તોળ્યે લખ્યો! હોય, કે જણીન્નેઈ તેં. 
અતિશયોક્તિ કરી હોય એવું મતે યાદ નથી. મારે સારુ એ છાપું 
સચયમની તાલીમ થઈ પડયુ હતુ, મિત્રોને સારુ મારા વિચારો 

ક જણુવાનું વાહન થઈ પડયું હતું, ટીકાકારાને તેમાંથી ટીકા 
કર્વાતુ' બહુ ઓષછું મળી શકતું. હું ન્નણું છું કે એનાં લખાણે- 


ગૂજરાતી વૃત્તવિવેચતમાં નૂતન જીવતનેદ યુગ ર૧. 


ટીકાકારને પોતાતી કલમ પર અંકુશ મેલવા ફરજ પાડતાં. એ 
કાપા વિના સત્યાગ્રહતી લચ્ત ન ચાલી શકત. વાંચનાર વર્ગ એ 
છાપાતે પોતાતું' સમજી તેમાંથી લય્તનુ' તે દક્ષિણુ આફ્કાના 
હિંદીઓની હાલતતુ' ખરુ ચિત્ર મેળવતો. ” 
આ પત્ર ગાંધીજીના વડા પુત્ર મણિલાલના સંચાલન હેડળ ચાલુ છે. 
ગયાના આગલા મહાયુદ્ધ વેળા મોમ્બાસાયી “ ઈર્ટ આડદ્દિકન્દ 
કોનિકલ ” નામતું અસ્ેજી સાપ્તાહિક શર કરવામાં આવ્યું હતું. ૧૯૨૧ના 
અરસામાં તેનું નામ બદ્લીતે “ડેમેપ્ક્ેટ” રાખવામાં આવ્યું તે ત્યારથી એમાં 
ગૂન#રાતી વિભાગ પણુ શર્‌ થયો. એના ત'ત્રી સીતારામ આચાર્ય હતા અને 
એ પત્રતી નીતિ હિંદીઓના હિતમાં હિંમતથી કાર્ય કરવાતી હતી. પ૯ડન્માં 
“ઉમોકેટ બંધ થયું હતુ.” 
૧૯૨પના અરસામાં દક્ષિણ આક્રિકામાં હિંદીઓના હિતને સ્રશ્ન 
અતિ ગભીર બતતાં તેની ૭ણાવટ માટે જગન્નાથ ભવાનીશકર પડ્યાએ 
“જેન્યા ડેલી મેલ” નામક અગ્રેજ અતે ગૂજરાતી ભાષામાં પ્રગટ થતા 
રૈનિકની સ્થાપના કરી. ૧૪૨૬માં શ્રૌનિવાસ શાસ્રી દક્ષિણ આદ્રિકા ગએલા, 
તેમના હસ્તે મોમ્ભાસામાં એ પત્રના કાર્યાલયતી ઉદ્દાટતવિધિ કરવામાં 
આવી દતી. આ પત્રતી નીતિ “ડેમોક્રેટ ” માકક ન્ેરશેર્થી નહિ પરતુ 
સસાલીવિચારીને કાર્ય કરવાની હોવાથી તે દછી જવે છે. 
૧૬૩૧માં એ. સી. ડીસઝાએે “ ફેર પહે” નામે અગ્રેછ અખકળાર 
શરૂ કરેલું તેમાં પાઠળથી ગૂજરાતી વિભાગ ઉમેરેલા; પણુ તે પત્ર ખીજ જ 
ચર્ષ બધ પડ્યું હતુ. એ પછી અબાલાલ પટેલે “ કેન્યા વન્ગાર્ડ ” નામે 
અગ્રેજ-ગૂજરાતી સાપ્તાહિક રારૂ કર્યું. ટૂકમાં તેડું નામ ખદલીને 
અ ઇન્ડિયન વોઈસ?” રાખ્યું અતે તેતું સાપ્તાહિક સ્વરૂપ ફેરવીને દૈનિક 
કયું”, ૧૯૩૭માં એ બંધ થઈ ગકું અતે અબાલાલ પટેલે મોમ્બાસાથી 
એજ વર્ષમાં શરૂ થએલ “ કોસ્ટ ગાર્ડિયન” નતામતા નવા અખબારના 
ગજરાતી વિભાગનું સંચાલન કરવાતું સ્વીકાર્યું. એ પત્ર પણુ ખીજે જ 


૨૨૨ ગૂજરાતી -પત્રકારેત્વનેપ ઈતિહાસ 


૧૯૨નના અરસામાં ટાંગાનિકામાં “ ટાંગાનિકા એપીનિયન ” નામતું 
અગ્રેછ અને ગૂજરાતી ભાષાનું પત્ર શર્‌ થયું તે દૈનિક અને સાપ્તાહિક 
બન્નેં સ્વરૂપે નીકળે છે. “ ટાંગાનિડા હેરલ્ડ ” નામતું વૃત્તપત્ર પણુ ત્યાંથી 
ગ્રગટ થાય છે 

ઝાંઝીબાર્થી “ ઝાંઝીબાર સમાચાર” નામતું પત્ર લગભગ બે 


દૃશકાથી દૈનિક જતે સાપ્તાહિક બન્ને સ્વરૂપે નીકળે છે. ત્યાંતુ' ખીજુ 
ઝુ 


જાણીતુ' અખબાર તે “ ઝાંઝીબાર વોઈસ ” છે. 
છેલ્લી પચ્ચીસીના ગૂજરાતી વૃત્તવિવેચનની આ ટ્રક તવારીખ જર 


એ મુદ્દત દરમિયાન પત્રકાર્ત્વિ સારી પ્રગતિ કરી છે. ન્નેડણી અને 
ભાષાની શુદ્ધતા જ્નળવવામાં, સમાચાર આપવાની પહ્દિમાં, વિષયેોતુ 
વૈવિષ્ય ન્નળવવામાં, નનહેર્ખબરની રજૂઆતમાં, સમાજસુધારા અતે સ્વાત'ત્ય 
માટે વાતાવરણુ કેળવવામાં, પ્રજ્નને સાહિત્ય, કલા, રમતગમત વગેરે દિશામાં 
રસ લેતી કરવામાં તેણે મહાન ફાળા આપ્યો છે. ગઈ પચ્ચીસીના પત્રકાર્ત્વિતી 
એ. ઊજળી અતે વધારે અગત્યતી બાજુ છે. એતી ખામીઓ પણુ દેખાઈ આવે 
ગ્મેવી છે. તકવાદી ને ઊર્મિલ-“પીળુ' પત્રકારિત્વ' આ પસ્ચીસી દરમિયાન નજરે 
પડ્યું છે અતે કેવળ પોલા શખ્દોતો મોહ પણુ આ ગાળામાં જ વષ્યો છે 


આ પસચ્ચીસી દરમિયાન ગૂન#રાતના દરેક જિલ્લાએ પોતાતું પત્ર 
જ' પ્ત મેળવ્યાં છે અને સુંખાઈનાં છાપાં પર્‌ જ આધાર રાખવે છોડી 
દીધો છે. મોટાં શહેરામાં જ નહિ, પરતુ ગૂજરાતને ગામડે ગામડે આજે 
વર્તમાનપત્રો પહોંચતાં થયાં છે. ગણુતરીના અપવાદ સિવાય આ ગાળાવાં 
લગભગ ખધાં જ પત્રેએ દેશ માટે સ્વાતંત્ર્ય મેળવવાની હિંદી રાષ્ટ્રીય 
મહાસભાની માંગણીનુ સમર્થન ક્યું" છે અને એ દિશામાં પ્રજ્નને તૈયાર 
કર્વામાં સારું કામ કયું” છે. સમાજસુધારાની ચળવળને પણુ તેણે એક દરે 
સારો સહકાર આપ્યો છે, તને કે એમાં એનું નેતૃત્ત ખાસ મૂહ્યવાળું ગણી 
ન શકાય. 
છ 


ર૧ : ચિત્રા અને મર્મ ચિત્રો 


વતંમાનપત્નોતો નમ પ્રથમતઃ પ્રજનને સમાચાર આપવાના સાધનરપે 
થગેલો, પરતુ તે પછીથી માત્ર સમાચારક્ષેત્રમાં મર્યાદ્તિ ન રહેતાં એણે 
વિચાર અતે તે પછી પ્રચારના ક્ષેત્રમાં પણુ સ'ચાર ક્ષો. આજના પ્રગતિવત 
પત્રકારત્વમાં છબી-થિત્રાતી સહાયથી એ કાર્ય અસરકારક રીતે કરવામાં 
આવે છે. ચિત્રોને લઈ ને પ્રન્નનું અમુક બાબત મ્રત્યે સત્વર લક્ષ ખેંચાય 
છે, તેમાં એતે વધારે રસ પડે છે અતે આપણી ૪૭બીકલાતો પણુ એથી 
વિકાસ થાય છે. 

ચરિત્રકલાતો ઉદ્દભવ તો લ્િપિથી પણુ પહેલાં, માનવસ સ્કૃતિની 
સાથોસાથ જ થયો એમ કહી શકાય. સસ્કૃતિ પહેલાંના સમયમાં જ્યારે 
આજના જેવાં લખવાછાપવાનાં સાધન નહેતાં, યંત્રો નહોતાં ત્યારે દીવાલો 
પરે, પત્થરો પર, ગુકફાએમાં અતે એવાં બીજ સ્થળોએ યિતેદ થીતરીને 
ઈતિહાસ મૂકી જવામાં આવ્યો છે. એ મિત્રકલાના અવશેષ આજે ય નજરે 
પડે છે. ચિતો પછી શબ્દો આવ્યા. ચીનાઈ જેવી કેટલીક લિપિ ચિત્ર- 
સ'સ્ાએતી જ બતેલી છે એ નેતાં વાર સમજાઈ કય છે. 

આધુનિક ગૂજરાતી [ચિત્રકલાના વિકાસના આદ્કાળની ઊંડી ચર્ચામાં 
અત્રે ન ઊતરીએ. ગૂજરાતી ખીબાંની શરઆત થઈ તે પહેલાં લેખનકાર્ય 
મુખ્યત્વે લહિયાએ કરતા. આ લહિયાએને કુદરતી રીતે પોતાતુ લખાણ 
શણુગારવાની હૉંસ થતી. તેએ પોતાનાં લખાણાની સાથે ચિત્રો દોરતા. 
“તવ્સન્ત વિલાસ” જેવા જૂના ગૂજરાતી ત્રથની સચિત્ર હાથપ્રત મળે છે. 
વળી સારા અક્ષર સાથે પટની ફરતે વોગ્ય કિનારી વગેરે મૂકવાનો 


શ્વ ગ્રૃુજરાતી પત્રારિ્ત્વનેદ ઈતિહાસ 


પચ્યો અતે આમ સાહિત્ય ચિત્રકલાવડે અલકુત બનવા લાગ્યું. “ગુજરાત 

વર્નાકયુલર સોસાયટી”ના અને પ્રાચીન પુસ્તક ભડારોમાં કેટલાક જૂના 

હસ્તલિખિત અને શિલાહાપના ગ્રથા સચવાયેલા છે તેમાં એ ચિત્રકલાનાં 

ટક્યો જેવા મળે છે. 

અઢારમી સદીના છેલ્લા દશકામાં ગૂજરાતી ખીખાંતી શરૂઆત થઈ, 

પરતુ ત્યાર પષ્ઠીથી “કેટલાંય વર્ષો સુધી ગૂજરાતી ચિત્રો છાપવાની પદ્દતિ 

ઉદ્દભવી નહોતી; શને થોડેવત્ત અ'શે તે શરૂ થઈ ત્યારે તેમાં સંપૂણ 

દક્ષિણી રૌલી જણાતી. ી 

અર્વાચીન મ્ર'થસ્થ ચિત્રકલાના ઉદ્યતી શરૂઆત ભાવનગરના સ્વ 

મહારાળ્ન રાઓલથ્ી ભાવસિંહૃછતા પુસ્તકપ્રકાશન સાથે થએલી એમ 
જણાવતાં બચુભાઈ રાવત લખે છે કે : 

“ 1ર. 13. 1. ની સહીથી ભાવનગરના સ્વર્ગસ્થ મહારાન્ન 

(રાએલથશ્રી ભાર્વાસેડજી તખ્તસિંહ)એ પોતાની ઉચ્ચ રસતૃત્તિને 

પોષવા જે કેટલાંક ઉત્તમ પ્રકાશનો કરેલાં છે, તેમાંતું “સચિત્ર 

સંગીત નીતિવિતોદ' એ આધુનિક ગુજરાતનાં મુદ્રિત સચિત્ર 

પુસ્તકોમાં કાલાનુકમે પ્રથમ પુસ્તક છે. એમાંનાં રંગીન ચિત્રો 

“કલર્‌ લીથોગ્રાષી'ચી છાપેલાં છે, અને તળપદ્દાં પાત્રોનાં મોંમાં સાદી 

દેશજ ભાષામાં મૂકેલી વિનેદ્ચર્ચાતે અતુરૂષ « આલેખનો 

કરાવવાનો એમાં પ્રામાણિક, અને એ સમયના પ્રેમાણુમાં સફળ 

કહી શકાય એવો પ્રયત્ન થયો છે. ઈ૦ સ૦ ૧૯૦૩ની સાલનું 


સ પહે 72૧ 


એ પ્રકાશન છે 

૧૪૦૩ પહેલાં બેરામી જમશેદજી ગાંધીના “ ચિત્રજ્તાન દર્ષણુ ”માં 

પ્રગટ થતાં આલેખનોગએ સારું લક્ષ ખેંચેલું. એ પત્રમાં જુદી જુદી નામાંકિત 

વ્યક્તિઓનાં ચિત્રો આપીને તેમની સંક્ષેપ જીવનકથા સમજવવાતી એક 

ચોજના થએલી, તે અતુસાર ૭બીએઓ તેમાં પ્રગટ થતી અને એવી જ રીતે 
૧ ઝુજરાતતી ગ્રથથસ્ય સિત્રકળા, પૃ. ૬. 





ચિત્રો અને મર્મીચિઞો સ 


પેગમ્બર્‌' મહમદસાહેબની દખી છાપી નાંખ્યાથી ૧૮૫૧માં ઝુખાધમાં 
પારસી-મુસ્લિમ હુલ્લડ થએલું' અતે તંત્રીને માટી માગંવી પડેલી. 
“ભીમસેન” અને “ગડગડાટ “માં પ્રસિ થએલાં કટાક્ષચિત્રેને પણુ- 
અત્રે ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક છે. 
વિલાયતતુ “ધ પચ ” ( 31] ણભ ) કટાક્ષ અને ઠપ્રાચિત્રે. 
માટે સુવિખ્યાત છે. એતું સફળ અતુકરસુ આપણે ત્યાં બર્્નેરછ આપ- 
અખત્યારે કરી બતાવ્યું અને આજે પણુ “ હિંદી પચ “નાં જના દફતરો માં. 
તે જેઈ શકાય છે. કટાક્ષસામયિક તરીકે એક વેળા તેણે માત્ર ગજરાતમાં ૬ 
નહિ પરતુ દેશાવરમાં પણુ ખૂબ લોર્કાપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરેલી. મોથ માણસોનાં 
ઠેટ્રાચિત્રા પણુ તે વિના સ'કચૅ પ્રગટ કર્તું. ગૂજર્‌ાતના સુપ્રસિદ્ધ કવિએ 
દલપત અતે નર્મદ વચ્ચેતી ખે'ચતાણુને એ પતે એક ઢહાચિત્ર દ્રારા અમર 
કરેલી, અલખત્ત, બચુભાઈ રાવત કહે છે તેમ “ તેસાં મુખ્ય ઝોક કલાભત્તિ કરતાં 
હાસ્યનાં તત્ત્વો અને પ્રસંગના મુદ્દાઓ સાચવવા તરક્‌ વધારે હતો.”૨ “ હિંદી 
પચ” રાજદ્દારી દ્શિમાં હમેશ ગ્રગતિવાદી રહેલું. તે સમયતા મુખ્ય 
રાન્ત્યપુરષોનાં વ્યગચિત્રે તે દર અઠવાડિયે આપતું અતે સત્તાધીશ્ોની 
ગુટિઓ સામે પ્રહાર કરવું. 
લીથોગ્રાફી પછી ખ્લોકતી પદ્દતિ આવી. ૧૯૨૯માં પુરુષોત્તમ વિશ્રામ 
ગાવજએ “લદ્ી આર્ટ પ્રિન્ટિંગ વર્ક્સ ” તામતું છાપખાનું કાઢી તેમાંથી 
સારાં કલાત્મક પ્રકાશતો પ્રકટ કર્યાં અને તેતે લીધે ગૂજરાતમાં એ વિષય. 
પરત્વે લક્ષ ખેંચાયું. “ ગુજરાતી ” પ્રેસ પણુ ધાર્મિક મુસ્તંકા સચિત્ર કરી. 
પ્રગટ ફર્યા, પર્‌છુ એ વખતે પણુ ચિત્રો મોટે ભાગે દક્ષિણીઓતે હાથે 
તૈયાર થતાં. ગૂઝ્નરાતીપણાતો અભાવ ગૃત#રાતમાં એ દિશામાં ઉત્સાહ 
પ્રક્ટાવવામાં આડે આવ્યો. વળી પશ્ચિમતું અણુસમજુ અનુકરણ સ્પષ્ટ દેખાતુ. 


એ પછી રણુનિતરામ વાવાભાઇ મહેતા અતે ડલાસેવક હાજમહમદ 
અલારખિયા શિવજ-એ બેનો ગજરાતના સસ્કારસર્જન ક્ષેત્રમાં મવેશ- 


૨ ગુનરાતની ગ્ર'ધસ્થ ચિત્રકળા, પૃ. ૭ ણ 


“છે; પરતુ મુંબાઇ જેવા મોરા શહેરનાં સારી ગ્રાહકસ'ખ્યા અને સારાં 
સાધતા ધરાવનારાં છાપાઓમાં આ સ્થિતિ રહી નથી અતે તેમના લગભગ 
દરેક અકમાં એકાદબે ચિત્ર હોય છે. તેઓ પોતાની “ ખ્લોક ' ખનાવવાની 
સગવડ ધરાવે છે, તેથી ઘણી વાર સાંજના સમાર ભો! કેમેરામાં ઝયપાપ્નને 
“બીજે દિવિસે સનારના છાપામાં નજરે પડે છે. ટેક સમય પર સર્‌ સર્વપલ્લી 
રાધાકૃષ્ણુતે “ પ્રકાર પીકચર્સ “તા બોલપ* “ ભરતસિલાપ ”નું' સુંખાઈમાં 
ઉદ્ઘાટન વહેલી સાંજે કરેલું તેની છબી ત્યાર પછીથી માત્ર ખેચઢી 
કક્ષામાં જ બહાર પડેલ સાંજનાં વત માનપત્રોસાં છપાયેલી જોઈને સર 
સર્વપલ્દી વિસ્મય પામ્યા હતા. 


રારૂશરૂમાં બીજા દેશે માફક આપણે ત્યાં પણુ વ્યક્તિઓની છખી જ 
મોટે ભાગે વર્તમાનપત્રોમાં છપાતી, પરંતુ આજે એ સ્થિતિ રહી નથી અને 
હવે ગ્રસગોનાં ચિત્રો સરસ રીતે ઝડપાય છે. દાખલા તરીકે કેઈ વ્યક્તિના 
-માતમાં સમાર'ભ યોજાયો હોય તો તેની છબી જ આપવામાં આવતી નથી, 
પરતુ તેતે માનપત્ર ઈતાયત થતું હોય યા પ્રમુખ વ્યાખ્યાન કરતા હોય 
એવો કોઈ પ્રસંગ કેમેરામાં ઉતારી લેવાય છે. આ “્યૂસ પીકચર જેવામાં 
વાચકતે સ્વાભાવિક રીતે વધારે, લગભગ હાજર રહી ન્તતે જેવા સરખો, 


હા 
2 


રસ પડે છે. વાચકને કયા પ્રકારનાં ચિત્રામાં રસ પડશે એતું પારખુ 
શરતુભવી છબીકાર કરી શકે છે. “કેમેરામેન'નો અનુભવ ન્ેગ્લો વધારે અતે 
પાકટ, તેં ચિત્ર વધારે આકષક અતે રસિક. લો વારન આ સબધી 
ષ્ય કહે છે કે “...૯૫૯1૪ [1001 ૦7 4 £૦0૦10૧1 ૯૫/૯૦ 9005 


[હા] 8 501) &£ ૧ ડ્‌1410€૯€...?'' ૪ 


ફટાક્ષચિત્રે-ડેઠ્રાચિત્રો પત્રકાર્ત્વિનું આજે અગચતું અગ મનાય 
ર ઝેતી શરૂઆત વિલાયતમાં યલ્મી સદીમાં થએલી. સન ૧૮૪૧માં 
“પ્રપત્ર” બહાર પડતા તેશે વ્યંગચિત્રો પાછળ ખૂબ જ તક્ષ આપ્યુ” 
કરો મે ક્લાતે વિકસાવવામાં સહત્તના ફાળો આપ્યો. તેના કુશળ ચિત્રકાર 


ચિચેદ અતે મર્મ ચિસેદ ર્‌&- 


વગેરે ચિત્રકારાએ આપણી ચિત્રકલાને ઊંચી કક્ષાએ આણી છે, અતે 
આપણા સામથિકોના ખાસ અકે અતે પુસ્તકના ઉપરણા (]2૮615)* 
એમની પીંછી વડે દીપ્યાં છે. જયત ખત્રી જેવા કલાકારે “ હિંદુસ્તાન 
પ્રનમિત્ર” દ્રારા આજતી સમાજરચના સામે બળવો પુકારતી કલાની 
રજઆત કરી છે. ગઈ ષચ્ચીસી દરમિયાન આપણી ચિત્રકલા સારે વિંકાસ 
પામી છે, અતે તેમાંય અક્ષરવિધાન અને સયોજનકલાતો વિકાસ તો 
લગભમ અદ્ભુત ફડી શકા્‌ય એવે છે. 

ગુદ્રણુકલાતી અને તેતે લગતાં સાધનોની શોધ પ્રથમ પશ્ચિમમાં થઈ 
અતે તે ઉત્તરોત્તર સુધરતાં તેમાં ખૂબ જ વિવિધતા આવી છે એ ઓપણે 
ખીખાંતે લગતાં મકરણુમાં જેઈ ગયા છીએ. ચિત્રે શરમાં લાકડા કે કેઈ. 
ધાતુ પર હાથથી કોતરવામાં આવતાં. લાકડા પર ક્ોતર્વાતી કલા મૂછ ચીન 
દેશનો હતી. ઈન સન ૧૪૦૦ના અરસામાં તેતો વિલાયતમાં સચાર્‌ તથા 
પછીથી પ્રચાર થયે.. ૧૫મી સદીમાં ઘૂરે ( 1)૫ટ ) અતે લ્યૂકાસ વાન લેડને 
(1.0૯5 ૫780 .૬)/તંલા ) એમાં ઘણુ ચુધારો કરેલો. લાકય પર 
'ાતર્વાની પ્રથા ખર્ચાળ હોવા ઉપરાંત તેમાં સમય પણુ પુ'કળ જતો. એ.- 
પછીયી રસાયણ્શાસ્રતી ખિલવણીને પરિણામે “ બ્લોક ' બતાવવાતી પદ્ધતિ 
શોધાઈ. હાથે દોરેલાં ચિત્રો ઉપરાંત “ફેષોમ્રાટ ને પણુ છાપવામાં લઈ 
શકાય એવી ' હાક્ટોન' પદ્દિતી શોધ થઈ ઉપરાંત, એક ચિત્રનાં જુદાં 
જુદાં અગ બરોબર ઊડે અતે ચિત્ર તાદશ બને તે માટે અનેક રંગોમાં 
તેતે ઉતારી શકાય એવા “લેટર પ્રેસ ' અતે “ઓક્સેટ લીથો્રારી ' રોધાયાં. 
પણુ હિંદમાં આ શેોધોની અસર મોડી દેખાઈ, 

ગૂજરાતી વર્તમાનપત્રોમાં ચિત્રો ને છખીએઓ હમણાં હમણાં જ સારા 
પ્રમાણમાં દેખાય છે. “ હાક્ટોન પ્રોસેસ ' સામત્રીનો અભાવ, એ પાછળ 
થતો મેઢો ખચ અતે પ્રમાણમાં વર્તમાનપત્રોતી નબળી આર્થિક સ્થિતિને. 
લીધે "ેટલાંક પત્રોમાં તો બીએ મુદ્લ જણાતી નહિ અતે પ્રગઃ થતી 
ત્યાર ખીજ કાઈ સમદ છાપાવાળાતે ત્યાંથી ઉછીના લીધેલા બ્લૉકતી' 
મદદથી. ખ્લોક માગીતાગીને છાપવાની પ્રથા આજે પણુ કેટલેક અરે ચાછુ, 


-૨૧૮ ગૂજરાતી પગઞકારિત્વનેદ ઇતિહાસ 


"થયો. પછી આવ્યા નેને ગૂજરાતના નવયુગના આર્દિ ચિત્રકાર કહી શકાય 
એવા રવિશકર્‌ રાવળ. 
એએ ત્રિપુટીએ “ વીસમી સદી” દ્વારા ગૂજરાતમાં શુદ્ધ ગૂજરાતી 
સિત્રકલા - ગૂજરાતી સંસ્ટારે રસાચેલી ચિત્રકલાના સડાણુ ફર્યાં ને ગૂજરાતની 
"સસ્કારી પ્રન્ન એ પર મુગ્ધ થઈ ગઈ. તે સમયના લૂખા રેતાળ રણુ જેવા 
કલાના ક્ષેત્રમાં હાછમહમદે વીરડીએ ઊભી કરી. કલાના વિકાસ અથે 
ગણે છૂટે હાથે નાણુ વેયું” અને તેમાં ખુવાર થઈ ગયા. 
બચુભાઈ રાવત આ યુગપલટાનું રસાળ વર્ણુંન ડરે છેઃ 
“ અને હવે, પોળ-પડેાશમાં, બન્નરહાટે “કે ખેતીવાડીમાં 
રજ નજરે તરતા, ગુજરાતતી તળપદી જતતાના વિવિધ લાક્ષણિક 
ચહેરા-૬[0૯5, તેમના પહેરવેશ અને પર્રિચિત રહેણીકરણીતુ 
વાતાવરણુ પોતાપણાની ભાવનાથી વાચકના અ'તરતે ખેચવા 
લાગ્યું. હવે જ ગુજરાતણુની લહેરાતી સાડીની હલક અતે 
ગુજરાતના ગૃહજવનનાં મીઠાં હસ્યો દિલચશ્પી જમાવવા લાગ્યાં. 
આમ્રધટાના બુટ્ટાવાળાં ગુજરાતનાં સપાટ ખેતરના વિસ્તાર-દ્યો- 
1-1 0તંડ૦૩૦5-અને કાક્યાવાડની ઉર્ધબક જેવી ઊંચીનીચી 
ટેકરીયાળી ભૂમી વચ્ચે રમતાં નદીવહેણા હવે જ માભોમતું 
યથાથ દર્શન આપતા ચિત્ત'ત્રના તાર ઝણુઝણાવવા લાગ્યા. દેશજ 
વ્યક્તિ અને વાતાવરણુના હાર્દ્માં પેસીને કરેલાં અભ્યાસ અને 
ઉપાસનાનું એ ફળ હતુ. અતે દોઢેક વર્ષમાં શ્રી સુનશીની 
વિખ્યાત નવલ 'ગુજરાતતો નાથ'નાં ચિત્રો ન્નેઈને ગુજરાત 
પોતીકી કળાતું ગૌરવ લેતું' થઇ ગયું. ” 2 
રવિશંકર પછી ત્રિભુવન પટેલ, કનુ દેસાઇ, દુર્ગાશકર પડ્યા 
' (કલાખ્ધિ), સોમાલાલ શાહ, રસિકલાલ પરીખ, જગમોહન મિસ્ત્રી, યન્ેશ્વર 
-શુકલ, જગન્નાચ અહિવાસી, રવિશ'કર પડિતે, જયન્ત ખત્રી, કુલાકાન્ત, 
૩ ગુજરાતની ગ્રચસ્થ ચિત્રકળા, પૃ. ૭. 


શિચેદ અતે મં્મોચિતરેદ ર્દ્હ- 


વગેરે ચિત્રંકારાએ આપણી થિત્રક્લાતે ઊંચી કક્ષાએે આણી છે, અને 
આપણા સા્માયિકાના ખાસ અ-ક્ા અને પુસ્તકોના ઉપરણા (]86]:દા5)- 
એમની પીંછી વડે દીપ્યાં છે. જયંત ખત્રી જેવા ફ્લાકારે “ હિંદુસ્તાન 
પ્રજનમિત્ર” દ્રારા આજ્તી સમાજરચના સામે બળવો! પુકારતી કલાની 
રજઆત કરી છે. ગઈ પચ્ચીસી દરમિયાન આપણી ચિત્રકલા સારો વિકાસ 
પામી છે, અતે તેમાંચ અકલ્ષરવિધાન અને સયવોજનકત્રાતો વિકાસ તો. 
લગભમ અદભત કડી શકાય એવે] છે. 

મૃદ્રણુકલાની અને તેતે લગતાં સાધનોની શોધ પ્રથમ પથિમમાં થદ 
અતે તે ઉત્તરોત્તર સુધરતાં તેમાં ખૂબ જ વિવિધતા આવી છે એ ઓપણે 
ખીખાંતે લગતાં પ્રકરણમાં નનેઈ ગયા છીએ. ચિત્રો શરૂમાં લાકડા કે “ઈ 
ધાતુ પર્‌ હાથથી 'કોતરવામાં આવતાં. લાકડા પર કોતરવાતી કલા મૂળા ચીન. 
દેશના હતી. ઈ૦ સન ૧૪૦૦ના અરસામાં તેતો વિલાયતમાં સંચાર તથા 
પછીથી પ્રચાર થયે. ૧૫મી સદીમાં ઘૂરે ( ઝિા'ટ ) અને લ્યૂકાસ વાન લેડતે 
(લડ ૫/૪ 1.૬/7વેદા ) એમાં ઘણો સુધારો કરેલો. લાકડા પર 
'ાતરવાતી પ્રથા ખર્ચાળ હોવા ઉપરાંત તેમાં સમથ પણુ પુષ્કળ જતો. એ. 
પછીથી રસાયણુશાસ્્રતી ખિલવણીને પરિણામે “ બ્લોક બતાવવાની પહ્તિ 
શોધાઈ. હાથે દોરેલાં ચિત્રો ઉપરાંત “ફોટોગ્રાફ તે પણુ છાપવામાં લઈ 
શકાય એવી * હાફ્ટોન' પદ્દધતિતી શોધ થઈ ઉપરાંત, એક ચિત્રનાં જુદાં 
જુદાં અંગ ખબરેબર્‌ ઊડે અતે ચિત્ર તાદશા બતે તે માટે અતેક રંગોમાં 
તેને ઉતારી શકાય એવા “લેટર પ્રેસ ' અતે “ઓક્સેટ લીવેગ્રાર! ' રોધાયાં.. 
પણુ હિંદમાં આ શોધની અસર મોડી દેપ્માઈ, 

ગૂજરાતી વર્તમાનપત્રોમાં ચિત્રો તે બીએ હમણાં હમણાં જ સારા 
શ્રમાણુમાં દેખાય છે.  હાક્ટોન પ્રેસેસ ' સામમ્રીના અભાવ, એ પાછળ 
ચતો મેટા ખર્ચ, અને પ્રમાણમાં વર્તમાનપતેઈતી નબળી આર્થિક સ્થિતિને . 
લીધે કેટલાંક પત્રોમાં તો છખીએ મુદ્લ જણાતી નહિ અને પ્રગટ યતી; 
ત્યારે ખીન કાઈ સમદ છાપાવાળાતે ત્યાંથી ઉછીના લીધેલા બ્લોકતી: 

દથી. બ્લોક માગીતાગીને છાપવાની પ્રથા આજે પણ્‌ %ેટલેક અશ ચાકુ. 


ડટ ગૂજરપ્તી પત્રકારિત્ગનેપ ઇતિહાસ 


“છે; પરતુ ઝુંબાઇ જેવા મોરા શહેરનાં સારી ગ્રાહકસ ખ્યા અતે સારાં 
સાધનો ધરાવનારાં છાપાઓમાં આ સ્થિતિ રહી નથી અતે તેમતા લગભગ 
દરેક અ'કમાં એકાદખે ચિત્ર હોય છે. તેઓ પોતાની “ ખ્લોક ' બતાવવાની 
સગવડ ધરાવે છે, તેથી ધણી વાર સાંજના સમાર્‌ભો કેમેરામાં ઝયપાધ્ને 
“બીજે દિવિસે સચારના છાપામાં નજરે પડે છે. ટૂક સમય પર્‌ સર સર્વપલ્લી 
રાધાયૃષ્ણુને “ પ્રકાર પીકચર્સ “તા ખોલપટ “ ભરતમિલાપ “તું મુંખાઈમાં 
ઉદ્ધાટન વહેલી સાંજે કરેલું તેની ૭બી ત્યાર પછીથી માત્ર ખેઅટી 
કલાકમાં જ બહાર પડેલ સાંજનાં વત માનપને!માં છપાયેલી ન્તેઈને સર 
“સર્વપલ્લી વિસ્મય પામ્યા હતા.” 


શરૂશરૂમાં ખીન્ન દેશે માફક આપણે ત્યાં પણુ વ્યક્તિઓની ૭ખી જ 
મોટે ભાગે વર્તમાનપત્રોમાં છપાતી, પરંતુ આજે એ સ્થિતિ રહી નથી અને 
“હુવે પ્રસગાનાં ચિત્રો સરસ રીતે ઝડપાય છે. દાખલા તરીકે 'ેઉઈ વ્યક્તિના 
“માનમાં સમારભ ચોન્નથો હોય તો તેની ખી જ આપવામાં આવતી નથી, 
પરતુ તેને માનપત્ર ઈનાયત થતું હોય યા પ્રિષ્ઠુખ વ્યાખ્યાન કરતા હોમ 
એવો કોઈ પ્રસંગ કેમેરાસાં ઉતારી લેવાય છે. આ “ચયૂસ પીકચર નેવામાં 
વાચકને સ્વાભાવિક રીતે વધારે, લગભગ હાજર રહી જાતે જેવા સરખે, 
રસ પડે છે. વાચકને કયા પ્રકારનાં ચિત્રોમાં રસ પડશે એતું પારખુ 
“અનુભવી છખીકાર ડરી શકે છે. “કેમેરામેન'નો અતુભવ જેટલે વધારે અને 
પાકટ, તેટલું ચિત્ર વધારે આકષક અતે રસિક. લે વૌરત આ સબધી 
ચોગ્ય કહે છે કે “...૯૫૪૯૬૪ 10૬૫#૭ બ ત ૫૦1081 ૯૪૯0 10056 
(૯1 ૧ 3૬01 ક દ ડા100€€...” * 


કટાક્ષચિત્રે-કઠ્ાચિત્રો પત્રકારિત્વનું આજે અગયનું અગ મનાય 
“છે. એની શરૂઆત વિલાયતમાં ૧૯મી સદીમાં થએલી. સનત ૧૮૪૧માં. 
“ધ પંચ” ખહાર પડતાં તેણે વ્યંગચિત્રો પાછળ ખૂબ જ લક્ષ આપ્યુ, 
-અનતે એ કલાને વિકસાવવામાં મહત્ત્તતો ફાળા આપ્યો. તેના કુશળ ચિત્રકાર 





૪ ૦70૫૩13 (1922), -વ્વ૪૦ 231 


'શિન્નેપ અને મર્મચિગઞેા ૨૭૧ 


ક્વ. સર જેન 2ેનીએલે (5દ [૦॥0 1૯ લાં] “પંચ? માટે અદી 
હુક્તર્થી વધારે સ“ખ્યામાં સુદર ઠંડ્રાચિત્રો ચીતરેલાં. આ પ્રથાતે પાછળથી 
તાંતા ખીન્ન પત્રકારાએ અપનાવી અતે આજે તો ત્યાં તે ૬ૃત્તવિવેચનતું 
સાધારણ લહ્નણુ મનાય છે. 


અઠીં કયાક્ષચિત્રો અતે ઠંટ્ટાચિત્રોતી સાચી શરૃઆત “હિંદીપચ”થી 
ઈ, જે કે તેતો સારો વિકાસ તો હજી હાલહાલમાં જ થયો છે. 


કટાક્ષચિત્રો કે ઠૅડ્રાચિત્રો પ્રજનની વિતોદરત્તિ તથા મસ્કરી ખમી 
જવાની ખેલદિલી વગેરે મામી લે છે, અતે આપણી પ્રન્નમાં આ ગુણે 
અહદુ પિકસ્યા નથી. પશ્ચિમના દેશોમાં ગમે એવા મોટા માણસનું ઠંદ્રાસિત્ર 
છાપતાં પત્રકારો ડરતા નથી અને જેમનું ચિત્ર પાય તેએ એ સાટે વાંધો 
ક્ષેતા નથી. કેટલાક તો એતે માત મળ્યું માને છે, કારણુ સાધારણુ રીતે 
માત્ર ચિત્ર જ્નેઈ ને જેમતે ઓળખી કઢાય એવા નામાંકિત નરતારીનાં જ 
ડેઠ્ાચિત્રો દોરાય છે. શહેતશાહાતે પણુ આ કલા છોડતી નથી. કહેવાય છે 
જ હાલતા ય્યૂક ઓક્‌ વિંડસરે બ્રિટ્શિ સલ્તનતનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે એક 
અમેરિકન પત્રકારે એક ડઠ્રાચિત્ર દોરી તેમાં મિસિસ સિમ્પસતતે એફ સ્યળે 
ઊભાં રાખી ડયરકતે તેતા જનેડા ચૂમતા બતાવેલો. આવાં ચિત્રો સહન કરી 
લેવા જેટલી ખેલદ્લિ આપણે ત્યાં છી આવી નથી, પર'તુ ક્તિપરદ્તિ 
આપણા ચિત્રકારો વધારે હિંમતવાન બનતા ન્નય છે અતે હવે પ્રજતના તેતાએ, 
ગવર્નરે અતે દેશી રાન્નએ ડઠ્ાચિત્રોમાં અવનવાં રપે દેખા દે છે. 


રવિશકર રાવળે “ અફલાતુન ”નતી સત્તાથી “વીસમી સદી ”માં 
% થોડાંક કંઠાચિત્રો આલેખેલાં તથા પાછળથી “ કુમાર “માં હિંદુ સમાજતી 
ઝુટિએ પર કટાક્ષ વેરતી તેમનાં વ્યગચિત્રોની હારમાળા પ્રગટ થએલી. 
અમદાવાદથી ૧૯૦૧માં બહાર પડેલા વર્તમાનપત્ર “ ગુજરાતી પચે ” તેતી 
શરૂઆત ઠંદ્રાચિત્રોથી કરેલી, પરંતુ એવાં ચિત્રો મેળવવાની અને તે માટેના 
આલોક તૈયાર કરાવવાની સગવડ અમદ્દવાદમાં ન થતાં એ સાહસ પડતુ 
ગ્રકેલું. સરતવાળા વીમાવાળાભાઈઓના “તોપ” નામક પત્રમાં પણુ 


જુર ગૂજરાતી પતડારિત્વનેો ઇતિહાસ 


વ્યંગચિત્રો આપવાનો સાધારણુ પયાસ થયો હતો. “ફૂલછાબ ”માં ડાભી 


હૈઠ્દાચિસ્રા દોરતા. એ અકાળે અવસાન પામ્યા. 


“ નવસોરાષ્ટ્ર ”માં “ ચકોર ”તાં (બંસીલાલ વર્મા) ચિત્રોએ સાર્‌ 
લક્ષ ખેંચેલું અને હાલમાં આ કુશળ ચિત્રકારના “રેખા ”માં દેખાવ દેતાં 
ઠૈઠ્રાચિત્રા તો ખૂખ ઊંચી કક્ષાનાં જણાય છે. એ જ ચિત્રકારે “પ્રજાબધુ”માં 
“વિચિત્ર ”તે નામે ચિત્રો દોર્યા છે. તેતે પણ્‌ પ્રન્નતું' સારું ષ્યાન ખેચ્યું 
છે તે એ પત્રની લોકપ્રિયતા વધારી છે. મુંબાઈના “જન્મભૂમિ”માં “શનિ”તી 
સસ્તાથી અપાતાં ચિત્રો પણુ નોંધપાત્ર છે. 

“ «તસે જમશેદ “માં કે. ખી. યાદવે થોડા સમય પર્‌ ચીતરેલાં સ ખ્યાબધ 
વ્યંગયિત્રે(€1૬૦૦૪5)એ પારસી સમાજનુ સારું લક્ષ ખેચેલું. વ્ય ગસિસ્રોતો 
ગુણુ એ છે 'કે ચિત્ર અગે માત્ર થોડા જરૂરી શખ્દ્દો લખવાથી, યા કશું 
પણુ લખ્યા વિના, તેનો મર્મ અતે કટાક્ષ તે જેનારે પકડી પાડવાના હોય. 
છે અતે તેવું મર્માળુ' ચિત્ર હોય ત્યારે જ ચિત્રકાર માટે તે ગર્વતો વિષય. 
ખતે છે. યાદવે વ્યંગચિત્રો સારી રીતે ચીતરેલાં હોવા ૭તાં ધણી વેળા તેતી 
નીચે લાંબો ખુલાસા સુકાતા અતે તેથી તેની ખૂખો મારી જતી. 


વિલાયતનાં ઘણાંડ પત્રોમાં રમૂજી કથાચિત્રેની હારમાળા નિયમિત- 
પ્રગટ થતી રહે છે. મુંબાઈના “ધ ટાઈમ્સ ઓક ઈડિયા ”માં 207 નાં 
પરાકમોની ચિત્રાંક્તિ કથા ચાલુ નજરે પડે છે અને તેણે એ પત્રના 
વાચકો પર એવી ભારે અસર કરી છે-કે “ આજે વળી “પોપે' શું પરાક્રમ 
ક્યું” હરે” એ ન્નણુવાને વાચક અધીરો રહે છે. ગૂજરાતી વર્તમાનપત્રોમાં 
એવાં હાર્સ્યાચેત્રૉ તજરે પડ્યાં નથી. થોડાંક વર્ષો પર્‌ “ ન્‍્નમે જમસેદ ”માં 
અઠવાડિયામાં એકાદ વેળા “1.081 તરત ૭૦૫ દ્વિદ” એ નામનાં 
એકસાથે પ'દર્વીસ રમૂજ ચિત્રો, નીચે અગ્રેછ પ્રાસંગિક લખાણુ સાવે,. 
અપાતાં. આ કાર્ય ખર્ચાળ છે અતે તેથી મધ્યમ સ્થિતિનાં પત્રોતે એ 
પરવડે નહિ એ દેખીતું છે. 


છેલ્લા યુદ્ધને લગતી સાચી વસ્તુસ્થિતિતી સમજ પડે તે માટે 


ચિત્રો અને મર્મોચિઞે ૨૩૩” 


* જન્મભૂમિ ”, “વદેમાતરમ્‌” વગેરે વર્તમાનતપત્રોએ નકશા આપવાની 
ત્રથા દખલ કરી, ૧૯૧૪-૧૮ના યુદ્ધ વેળા એવા નકશા આપણાં છાપાંત્રા 
નહોતા આવ્યા. પત્રકારત્વના વિકાસમાં અતે તેથી સાસ્કારિક ઉપયોગિતામાં 
આ એક સીમાચિહ્ન ગણી શકાય, 


આપણે તાં કેટલાંક વર્તમાતપતા એવાં કંગાળ છે કે ઠૈઠ્ાચિત્રો 
અને વ્યગચિલે। તો રહયાં, પરતુ વર્ણ દરમિયાન તેમાં ભાગ્યે ₹ ખેપાંચ 
૭બી દેખાય. પશ્ચિમનાં પત્રેતી આથિંક સ્થિતિ એવી સ'ગીન હોય છે કે 
તેઓ ચિત્રો પાછળ મોટી રકમ ખચે છે. વિલાયતના “ધ ડેલી મેલ “તા 
તા. ૧૮-૨-૧૯૧૫તા અંકમાં જર્મનીના લડાયક બારકસ “ ખ્લૂફાર ” 
(8106162)તી ઉત્તર સમુદ્રમાં લેવાયેલી ૭ખી પ્રગટ થએલી, તે એક જ હીં 
માટે તેણૅ ૩૨૫ પાઉન્ડ-લગભગ ૪,૦૦૦ રૃપિયા-ચૂર્વેલા.પ ગૃન/રાતમાં 
આજે એ સ્થિતિ તથી, મણુ આવશે એમ લાગે છે ચિઝ-છગીવી ગાળતમં 
આપણાં વત્તપત્રોએ એકરે સારી પ્રગતિ કરી છે. બીજી દેશી ભાપાઓનાં 
રૈનિકોની સરખામણીમાં ચિત્રની દષ્ટિએ આપણાં એખબારે। વિશેષ આક્યક 
છે. આપણાં વર્તમાનપત્રેના માલિકા સાહસિક છે અને ચૂઝ્સાતમાં ધતાટય 
વર્ગ મોટા છે તેથી ભત્તપત્રતું ચિત્રઅંગ બહુ વિકસરો એપ્ર ધારી શકાય. 


.૫ 40100411300, 5૪૯ 2587 


ર૨ : હાસ્યરસિક કટારો 


વૃત્તવિવેચનનું સખ્ય અંગ સમાચાર છે; પરતુ પ્રજ્નને સાચા 
સમાચાર આપવા ઉપરાંત બીજ વિષયો “પણુ તે ખીલવે છે. એવું એક 
ક્ષેત્ર તે હાસ્યતું છે. પત્રકારિત્વને સાહિત્ય કહેવું કે કેમ તેની ચર્ચામાં અત્રે 
ન ઊતરીએ. ગૂજરાતી પત્રોએ આપણા સાહિત્યની ખીલવણી અને પ્રગતિમાં 
સારો હિસ્સો આપ્યો છે. એ કાર્યના એક ભાગ તરીકે રમૂજી ને હળવા 
સાહિત્યતે પણુ તેણે વિકસાવ્યું છે. 
ઓ ગૂજરાતી ભૃત્તવિવેચનમાં વિતોદતત્ત્તતી ઉત્પત્તિના વિચાર કરતાં નમદ, 
ખીરબલ, આપઅપતત્યાર-અથવા ખરુ નેતાં “ હિંદી પંચ ”-વગેરે નામ 
સાંભરી આવે છે. વર્ત માનપત્રોનું વિનોદ-અ'ગ સ્વાભાવિક રીતે પ્રાસંગિક જ 
હોય. નર્મદ પોતાના જમાનાના અનિજ્ શ્વાનને પ્રત્યે પોતાના પાક્ષિક 
“ડાંડિયો “માં જે રમૂજ-કટાક્ષ ઉછાળી ગયો છે, તેણે આપણા સાહિત્યમાં 
અગત્યનુ' સ્થાન લીધું છે. એને લમતી વીગત “ડાંડિયો ”ને લગતા જુદ 
પ્રકરણુમાં સધરેલી છે. 
ગૂન્ટરાતી વર્ત માનપત્તોના પ્રથમ યુગમાં કેટલાંક પત્રો સુખ્યત્વે કરીને 
રમૂજ અને કટાક્ષ પીરસવાના હેતુથી જ શરે થએલાં. દાખલા તરીકે “ દાતરડું. ” 
એતું' નામજ કઢટાક્ષસચક છે. એ પત્ર તા. ૧૨-૧૧-૧૮૭૪ને દ્તિયી 
માણેક બરન્નેરજ મીતોચહેરહોમજનાએ શર્‌ કરેલું. માણેક એના તત-્રી 
ચલા, પરંતુ એતો પ્રાણુ તો ખરશેદકછી બમનજ કૂરામરોજ ( “બીરબલ” ) 
હતા. એમનાં સંખ્યાબંધ લખાણેથી એના અંક દીપ્યા છે. નાનાભાઈ 


*હાસ્ચરસ્િક કટારો ૨૬5૫ 


નસરવાનછ માસ્તર અતે એદલજી જમગેદઈ ખોરી પણુ એમાં અવારનવાર 
'લખતા.૧ એ પત્રની શરૂઆતમાં તીચેતી વીગત પ્રસિદ્ધ થતી : 
દાતરડુ' 
દર ભેસપતવારે પરગટ થતું 
અદવાડીઆંનુ' 
ઘણું સસતું પતર! 
ઘણુ શોભઇણું પતર! 
વરસતો એક ર્પીગય !1! 
વાંચો અને જુઓ 
છુટી નફલ્‌ એકતો એક આતો 
પોસટેજ-વરસ એકતો રા. ૧॥ 
અતે તેથી ઓછા માસતા તેના પરમાણુ પરમાણે 


પદર વર્ષે યુધી ચાકુ રહી “દાતરડું” સત ૧૮૯૯માં બંધ પડ્યું. 


નસરવાનજી દ્વોરાખછ આપઅખત્યારે ૧૮૫૩માં *પ'ચ અતે 
ગામશહેર રજુજ ” નામતું' તાના કલ્તું રમ વાચત પીરસતું સાપ્તાહિક 
-શરૂ કરેલું, પરંતુ તે માત્ર ચૌદ માસ ચાલીને બંધ થઈ ગયું.૨ 


તા, ૧-૧-૧૮૫૮ને દિતે દાદાભાઈ સોહેરીએ શર્‌ કરેલું “ પારસી 
પંચ” પણુ નામ ગ્રમાણે પારસી સમાજને લગતી ઘણીક બાબતો પર 
કટાક્ષનાં બાણુ ફ્ેંક્તુ. એમાં આવતા હલકાર નામના લેખકના લેખે? 
પારસી વાચકવર્ગમાં પ્રિય થછ પડયા હતા. હલકારૂ જે કાર્ય “પારસી 
પચ”માં કરતા તે જ કામ ગિરધરલાલ કોઠારી “સત્ય પ્રકાશ “માં કરતા. 
ઘ્ૂ્ભતે કે જનવથને નામે જ્યાં ઢૉંગ ચાલી રહ્યા હોય ત્યાં તેઓ અસરકારક 
"રીકા કરતા, 








૬ પારસી પ્રકારા, દકૃતર ૨, ભાગ ૬ (9૯૦૩), પ. ૫૦૯ 
2 પારસી ઝકાસ, દફતર ર, જ્ઞાગ ૮ (0૯૨૨), પ્ર. ૬ગ્ય 


શુ ગૂજરાતી પતકારિત્વનેપ ઇતિહાસઃ 


૧૮૮૮ના અરસામાં “પારસી પચે” “હિંદી પંચ” નામ ધારણુ 
ક્યું. સન ૧૮૪૮થી ૧૯૩૧ સુધી ખરન્નેરજ આપઅખત્યારની દોરવણી 
હેઠળ તેતે વાચક્વર્ગ ને વિતોદનો આન દ આપ્યો. એ કાય તેણે ઠેઠ્ાસિત્રૉ 
-વ્યંગચિત્રો ઠ્વાશ કરેલું તેથી તેતે લગતી માહિતી ૭બીકલાને લગત 
પ્રકરણમાં આપી છે. 

સન ૧૮૮૬માં શરૂ થએલું ટળતું વાસન પીરસતુ' “ ગપસપ ” 
હાલ માસિક સ્વરૃપે પ્રગટ થવા છતાં તેના ગ્રારંભકાળે તે પખવાડિક હાઈ 
તેને વિષે અત્રે ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક છે. જહાંગીર બેરામછ સર્ઝ બાને. 
લગભગ પા સદી તેનું સંચાલન કયું”. સમયના અભાવે એમતાથી એ પર. 
અરેખર પ્યાન ન અપાતાં, “નન્‍્નમે જમરોદ ”તા કાર્યાલયમાં કામ ડરતા. 
પત્રકાર અરદેશર આદર્‌જ ખાનસાહેજ યાને રુસ્તમખાનૅ એતું કામ સંભાળી. 
લીધેલું, ૧૮૪૭માં “ ગપસપ “નુ પ્રકાશન બંધ કરવાનું જેહાંગીર મર્ઝબાનેઃ 
વિચાર્યું, પરંતુ તેમના પુત્ર ફ્રિઝશાએ તે ચાલુ રાખવાની ઉત્ઠડા દ્દખવતાં 
એમણે કલું કે “તું અને રુસ્તમ મસાતી સાથે મળી એ ચલાવવા તૈયાર. 
હા તો તમો બન્ને મિત્રોને હું એ સૉંપી દઉં.” આમ આ મિત્રે 
“ ગપસપ ”ના જડિયા માલિક અને ત-ત્રી બન્યા. તેમણે “ ગપસપ ”તે આકર્ષ'કુ- 
અને લોકપ્રિય બનાવ્યું. તા. ૧૩-૫-૧૮૯૮થયી રુસ્તમ મસાનીએ માલિક 
તરીકેનો પોતાનો ભાગ છૂટો કર્યો. રમ૦૮ના ક્ષેત્રને વિકસાવવામાં “ગપસપે” 
ભૂતકાળમાં સારો ફાળા આપ્યો છે. જે. બી. મર્ઝબાનની જાંન લિન ની. 
સાલિઝી હેઠેળ અરદેશર મર્ઝબાનના તંત્રીપદ્દે*એ હાલમાં માસિક રૃપે. 
ગ્રગટ થાય છે. 

સહેલાણીપણ્‌ માટે, નફકરાપણા માટે સરતીએ જાણીતા છે. એ 
સહેલાણીપણું વનને વિતોદમય દૃષ્ટિએ ન્તેઈ આંકી, માણી શકે છે ને 
ત્તેથી સરતીએના જવનમાં, ખાનીમાં, એલીચાલીમાં ગૂજરાતના બીશ્ન ભાગેઇ 
કરતાં વિશેષ પ્રમાણુમાં વિતોદ જણાય છે. ગૂજ્રાત્માં હાસ્યની શરૂઆત 
ને ઝમાવટ, સરતી સાહિત્યકારોએ જ કરી છે તેથી આ વાતને પૃષ્ટિ મળે. 
છે. સૂર્તીઓની લાક્ષણિક -રમજનો ચિતાર સછારામ ઘેલાભાઈનિદ 


“ફસ્યરસિક ઠટારા ૨૭૭ 


“દેશી મિત્ર “માં મટ્ટ અપાયો છે. મંછારમે પોતાતી રમેછી રૌલીથી 
સરતીએનાં દ્લિ હરી લીધેલાં અતે દર અઠવાડિયે એમતી કલમપ્રસાદી 
શાખવાને મરત ઉત્સુક રહેતું. પશ્ગામ પરદેશ વસતા સસ્તીએ પણુ તે 
વાંચવાતે ઇંતેન્નર રહેતા. “રશી મિત “તા લેખો પ્રજ્તમાં ચર્ચા અને રમૂજ 
ઝમાવી રતા અતે તેતાં કંઠાકાવ્યો તો ' ખૂષ ગવાતાં. એમાં આવતાં 
લખાભોમાં થામીણુતાતી-મરછટપણાની છાંટ ગહેરી. એ પત્રમાં પિરસાતી 
સમજનો ખ્યાલ એતે લગતા પ્રકરણમાં આપેલાં અવતરણે( પરથી મળી રહેશે. 


મખછારામ વેલાભાધ્ના પુર નમીતદસે સન ૨૮૯૪થી ૧૮૯૪ 
દરમિયાન ઝુંબાઈથી “બીસસેત” નામું પત્ર કાદેલું અને તેમાં મુંબાઈનો 
પ્રશ્નો પર્‌ હળવી રૌલીમાં લેખો લખેલા તે પણુ દીક વંચાતા. સાશ્રે સાથે 
હંઠાચિત્રો પણુ એમાં પ્રગટ ચતાં. “ પુંચદ્દંડ , “ રમતારામ ” વગેરે 
પત્રો પણ્‌ “ હિંદી પંચ “ની તકલ કરનારાં હતાં. “ પંચદાંડ ” (૧૮૪૯થી 
૧૯૦૪) ઠિંદુ માલિકીનુ” પત્ર હતુ', પણુ તેમાં લખાણુ મોટે ભાગે પાસ્સીઓ 
લખતા. ખરશગેદઇ કૂરામરેજ જેવા હાસ્યલેખકતે તેને સહકાર મળેલો. 


“હિંદી પચ”તે બાદ કરતાં બીત્ન' સઘળાંતે બલાવે એવી 
ક્ષેકપ્રિયતા “ ચુજરાતી “ના છાસ્યકાર ખર્શેદ્છ બમનજી ફરામરોજે મેળવી 
દતી. “ ભર કટોરા રમ ”તા શીષક હેઠેળ સમકાલીન પ્રશ્નો પર “બીર્બલ”તા 
નામે મજ થબેલી એમતી હળવી ક્ેખમાળા “ ગુજરાતી”તુ' એક આકર્ષણુ 
અતી હતી, એ લખાણોમાં ગ્રામ્યતા નહોતી, એમાં અગત આક્ષેપ આવતો 
-ંહિ અને ભાયાતી શુદ્ધતા પ્રત્યે બીજ્ત પત્રોના મુકાખલે સારું લક્ષ અપાતું. 


એ ૦૮ લેખક “ગુજરાતી ” ઉપરાંત “સાંજ વર્ત માત”માં અદવાડિયે 
એક વેળા “ ધક્નછ બીન સફનજછ * હાકા ધકતજી)ના તખલ્લુસથી હળવી 
"કટારો લખતા. “ સાંજ “માં એ મેટે ભાગે પારસી પ્રશ્ો છેડતા. અમદાવાદના 
“ ગુઝ/રાતી પચ “માં એએ “ભીખો ગોદરશા”નાં તખ્ખલુસથી લખતા. 
એ ઉપર્રાત “ પચદાંડ” વગેરે બીન્ન પતેોમાં પણ એમના લેખે] સ્‍્યાવતા. 

« સાંજ વર્તમાન”ના પારસી વાચકોતે “ ધકફનજી ખીત મકનજી ” 


૨૭૮ ગૂજરાતી પગકપરેત્વનોદ ઈતેહારણ 


હસાવતા, ત્યારે “ #નમે જમશેદ ”ના ગ્રાહકોને એ પત્રના માલિક નેહાંગીર 
ખેરામજી મર્ઝબાન પોતાના લેખાયી ગમ્મત આપતા. ભાષાની ઝમક સાથે 
હાસ્યરસ એમના લેખોતુ” પ્રધાન લક્ષણ છે. હાસ્યને નામે “કેટલાક લેખકે 
તયારે અશ્લીલ થઈ જતા તે દ્વોપથી એઓ મુક્ત રહ્યા છે. એમની પછી એમના 
પુત્ર ફ્િરિઝશા મઝબાને (“પીજામ' ) પણુ હળવા લેખો “ જમે જમરેદ “માં 
આપવાની ગ્રથા ચાલુ રાખેલી. 


પારસી પત્રોના હાસ્ય-અ ગનો વિચાર કરતાં “ જમે જમશેદ ” પછી 
“કય્સરે હિન્દ ”તો “ ચલણી રૂપિયો” નજરે આવે છે. “ અર્ધાનો ખુદ 
અને અધો બાધો” એ મથાળા હેઠળ “ચલણી રૂપિયા “ના ઉપનામથી 
લખાતી લેખમાળા પારસીઓમાં ખૂખ વંચાતી. નાગરિક સવાલો અને. 
પારસી સમાજના મહત્તના પ્રશ્નો પર એમાં કટાહ્ન વરસાવવામાં આવ્યો 
છે. એતી પારસી ચર્ચાએ ઘણી વેળા કોમમાં કડવાશ પણુ ડ્રેલાવેલી અને 
ખીન્ન' પત્રોમાં એ ચર્ચાના જવાબ અપાતાં પારસી પ્રજામાં તેરીમેરીવું. 
વાતાવરણુ ફેલાઈ જતું. પારસી પત્રકારો પોતાની ફરજ ભૂલી જઇતે એકમેકની. 
બદગોઈ કરવામાં રાચતા. કોમતો શિષ્ટ અને સસ્કારી વર્ગ આ નિંદાખાોરીથી 
કચવાતા, ૭તાં આ કટારોનું આકર્ષણુ એવુ જબરું હતું કે તેના વિરોધીઓ 


૬ 


પણુ તે વાંચ્યા વિના રહેતા નહિ. 


“ ચલણી રૂપિયો ” કાણુ છે એ ન્નણુવા પારસીઓ ઉત્સુક રહેતા 
અને એમ મનાવું કરે “ક્યસરે હિન્દ ”તા માલિક અતે તત્રી એરયશા 
રુસ્તમજ હીરજબહેદીન એ લખે છે, પણુ એમની હયાતિ દરમિયાન એ 
વાત સ્પણપણે ન્નહેર નહાતી થઈ. કાયદાની અદાલતમાં પણુ એ નામ 
છૂપું જ રહેલું અને એના લેખોને કાયદાની ચુંગાલમાં સપડાવવાના 
વિરોધીઓના પ્રયાસ નિષ્કૂળ ગએલા. એરચશાના અવસાન પછી એ સ્પછૃ 
કરવામાં આવેલુ કે તેમતી હુયાતીનાં છેલ્લાં કેગ્લાંક વર્ષી દરમિયાન એ 
વિભાગ એમણે સ'ભાળેલો. 


એરચશા હીર્જબહેદીનના અવસાન પછી પણુ “ અર્ધાતો ખર્દ 


હારૂપરૃસિક કઢારેદ ર સ્ડ્ક 


અને અરધા બાલો ”તી ડટારો “ સોતેરી' સિકો” એવા "તખલ્લુસધારી 
લેખકઠ્ટે ટૂક સમય સાચવેલી. હાલ તેના લેખક તરીકે “ ચઢ્પ્ટીઆ ”નુ' 
ઉપનામ નજરે પડે છે. હીરજબણેદીનના અવસાન પછી આ કઢટારોમાં 
ગાંભાર્ય અતે ઠરેલપણુ' આવ્યુ છે, એટલે હવે એ વિષય રમૃજમાં 
લેખાય એમ નથી. 

“ મુબઈ સમાયાર ” સાસ્ઞાહિકમાં પ્રથમ પાને જ દેખા દઈ ગએલી 
છેલશ'કર વ્યાસની “ ઉઘાડે છોગે “નતી કટારો તેના તીત્ર કક્ષ માટે પ્રસિદ્ધ 
છે. આ લેખક મોટે ભાગે એ વિભાગમાં રાજદારી પ્રશ્નો પરત્વે નીડર 
ટીકા કરતા. પોતે કુશળ કાયદાશાસ્રી હોઈ કાયલ્ઞના ઝપાથમાં આવ્યા વિના” 
એ કાર્ય નિયમિત કર્મે જતા. એમના લેખોમાં ર%૦૪ નહિ પણુ વૈધક 
કટાક્ષ જ પ્રે્ધાતપણે હતો. “ ઉઘાડે છોગે “તી કટારા એ પત્રમાં ચાલુ છે 
પરતુ છેલશ કરે એમાં લખવાનું હવે છોડી દીધું છે. 

ગૂજરાતી અખબારોાતી હળવી ડટારેતે સમૃદ્ધ કરવામાં “ સસ્ત 
કૂઝીર્‌ “તો પણુ ફાળા છે. એ કટારો લખવાની શરૂઆત એમણે “હિદુસ્તાન” 
પત્રાધી કરી અતે “ અલીબાખો ”, “ લખેર :, “ લલ્લુ ”, “ લહિયો ”, 
« રખડુ ”, “ રઝછુ ” વગેરે ઉપનામાથી એ આજ પયત લખ્યે જય 
છે. ૧૯૨૪માં એમણે “ ઉલ્લાસ ” નામે રપૂછી સાપ્તાહિક સ્વતંત્રપણે શર 
કરેલું પરતુ નાણાંકીય મુશ્કેલીને કારણે થોડા માસમાં જ તે ગધ પડેકું.* 

“ હિંદુસ્તાન ” પત્રોમાં ચન્દ્રકાન્ત સુતરીઆ ( નચ્યુભાઈ), મહમદ 
સાદીક, રવિશ'કર મહેતા વગેરેએ હળવી કટારો ચલાવેલી અતે એ લેખકો 
જુદાં જુદાં પત્રો સાથે સબધ સાધી તે પત્રો માટે એ દિશામાં કામ 
કરતા રહ્યા છે. 


“ કાતરિયું ગેપ ” નામક ટૂક સમય ચાલુ રહેલું સાથ્તાહિક તેના 
નામ પ્રમાણે ર્કૂછ સામમ્રી પૂરી પાડતું. તેના ઉત્સાહી તત્રી એરકાની 
એકલે હાથે આ આખું પત્ર તૈયાર કરતા. એ પત્રની એ પણુ વિસિષ્ટતા 


કકક કસ 
ક ગ્રથ અતે ગ્રથકાર, પુસ્તક ક (3૯3૨), પૃ. ૮૭ 


૨૭૮ ગૂજરાતી પગકારિત્વતોદ ઈતિહાસ્ર 


છુસાવતા, ત્યારે “ #તમે જમશેદ ”ના ગ્રાહકોને એ પત્રના માલિક જેહાંગીર 
બેરામજ મર્ઝબાન પોતાના લેખોથી ગમ્મત આપતા. ભાષાની ઝમક સાથે 
હાસ્યરસ એમના લેખોતુ” પ્રધાન લક્ષણુ છે. હાસ્યને નામે કેટલાક લેખકો 
ત્યારે અશ્લીલ ચઈ જતા તે દ્ોપધી એઓ મુક્ત રહયા છે. એમની પછી એમના 
પુત્ર ફ્રિઝશા મર્ઝબાતે ( “પીન્તમ' ) પણુ હળવા લેખો “ જમે જમશેદ “માં 
આપવાની પ્રથા ચાલુ રાખેલી. 

પારસી પત્લોના હાસ્ય-અ ગનો વિચાર કરતાં “ જમે જમશેદ ” પછી 
* કુયસરે હિન્દ “નો “ ચલણી રૂપિયો” નજરે આવે છે. “ અર્ધાતો ખુદ, 
અને અર્ધો ખાધો” એ મથાળા હેડેળ “ચલણી રેપિયા ”તા ઉપતામથી 
લખાતી લેખમાળા પારસીઓમાં ખૂખ વચાતી. નાગરિક સવાલો અતે. 
પારસી સમાજના મહત્તના પ્રશ્નો પર્‌ એમાં કટાહ્ન વરસાવવામાં આવ્યો 
છે. એની પારસી ચર્ચાય ઘણી વેળા કોમમાં કડવાશ પણુ ફેલાવેલી અને 
ખીન્ન પત્રોમાં એ ચર્ચાનો જવાબ અપાતાં પારસી ગ્રન્નમાં તેરીમેરીવું 
વાતાવરણુ ફેલાઈ જતું. પારસી પત્રકારો પોતાની ફરજ ભૂલી જઇને એકમેકની. 
ખઅદ્ગોઈ ફરવામાં રાચતા. કોમનો શિષ્ટ અને સંસ્કારી વર્ગ આ નિંદાખોરીયી 
કચવાતો, છતાં આ કટારોતું આકર્ષણુ એવું જબરું હતું કે તેના વિરોધીઓ 
પણુ તે વાંચ્યા વિના રહેતા નહિ. 


“ચલણી રૂપિયો ” કોણુ છે એ ન્નણુવા પારસીઓ ઉત્સુક રહેતા. 
અને એમ મનાવું કરે “ક્યસરે હિન્દ”તા માલિક અતે તંત્રી એરચથા 
રુસ્તમજ હીરજબહેદીન એ લખે છે, પણુ એમની હયાતિ દરમિયાન એ 
વાત સ્પણપણે નહેર નહાતી થઈ. કાયદાની અદાલતમાં પણુ એ નામ. 
દૂપું જ રહેલું અતે એના લેખોને કાયદાતી સુંગાલમાં સપડાવવાના 
વિરોધીએના પ્રયાસ નિષ્કૂળ ગએલા. એરચશાના અવસાન પછી એ સ્પ 
કરવામાં આવેલું કે તેમતી હયાતીનાં છેલ્લાં કેગ્લાંક વર્ષ દરસિયાન એ 
વિભાગ એમણે સભાળેલે!. 


એરચશા હીર્જબહેદીનના અવસાન પછી પણુ “ અર્ધાનો ખુદો 


હાસ્યરાસિક કઢારેડ ર્ડ્ક 


અને અધો બાધો “ની કટારા “ સોનેરી સિક્કો ” એવા "તખલ્લુસધારી 
લેખકે ટૂક સમય સાચવેથી. હાલ તેતા લેખક તરીકે “ચટ્પટીઆ ” ખુ 
ઉપનામ નજરે પડે છે. હીર્છબણેદીનના અવસાન પછી આ કટારોમાં 
ગાભીર્ય અતે ઠંરેલપણું આવ્યુ” છે, એટલે હવે એ વિષય રમજમાં 
લેખાય એમ નથી. 


« મુબઈ સમાચાર ” સાપ્તાહિકમાં પ્રથમ પાને જ દેખા દઈ ગએલી 
છેલશ'કર વ્યાસતી “ ઉઘાડે છોગે ”તી કટારો તેના તીવ્ર કટાક્ષ માટે પ્રસિદ્ધ 
છે. આ લેખક મોટે ભાગે એ વિભાગમાં રાજ્દારી પ્રશ્નો પરત્વે નીંડર 
ટીકા કરતા. પોતે કુશળ કાયદાશાસ્રી હોઈ કાયદાના ઝપાઢામાં આવ્યા વિના” 
એ કાર્ય નિયમિત કર્યે. જતા. એમતા લેખોમાં રજ તહિ પણુ વેધક 
કઢાક્ષ જ પ્રધાનપણૅ હતો, “ ઉઘાડે છોરે “ની કટારો એ પત્રમાં ચાલુ છે 
પરતુ છેલશકરે એમાં લખવાનું હવે છોડી દીધુ છે. 

ગૂજરાતી અખબારોતી હળવી કટારોને સમૃદ્ધ કરવામાં “ મસ્ત 
ફકીર “તો પણુ ફાળા છે. એ કટારો લખવાતી શરૂઆત એમણે “હિંદુસ્તાન” 
પત્રોથી કરી અને “ અલીબામો ”, “ લખોટા 2, “ લલ્લુ 9 “ લહિયે। ”, 
% રખડુ ”, “ રઝછુ ” વગેરે ઉપનામોથી એ આજ પર્યત લખ્યે ન્તય 
છે. ૧૯૨૪માં એમણે “ ઉલાસ ” નામે રમૂજી સાપ્તાહિક સ્વતંત્રપણે રારૂ 
કરેષું પરતુ નાણાંકીય મુલ્કેલીને કારણે થોડા માસમાં જ તે બંધ પડેલું. 

“ હિંદુસ્તાન ” પત્રોમાં ચન્દ્રકાન્ત સુતરીઆ ( નથ્થુભાઈ ), મહમદ 
સાદીક, રવિશ'કર મહેતા વગેરેએ હળવી કટારો ચલાવેલી અતે એ લેખકો 
જુદ્લં જુદાં પત્રો સાથ્રે સંબંધ સાધી તે પત્રે! માટે એ દિરિમાં કામ 
કરતા રહ્યા છે. 


“ કાતરિયું ગેપ ” નામક 2 સમય થાક રહેલું સાપ્તાહિક તેતા 
નામ પ્રમાણે રમછ સામગ્રી પૂરી પાડતું. તેના ઉત્સાહી તત્રી એરકાતી 
એકલે હાથે આ આખું પત્ર તૈયાર કરતા. એ પત્રના એ પણ વિસિષ્ટતા 





૩ ગ્રચ અને ચ થકાર, ધુસ્તક ક (૬૯૩૨); પ્ર. ૮5 


“-* 


૨૮૦ યૂજરાતી પત્રકારિત્વનો ઇતિહાસ 


હતી કે તેમાં રમૂજી લેખો ઉપરાંત ન્નહેરખખર પણુ રમૂજ શૈલીમાં 
લખાતી અને તે વાંચવાને વાંચકોને મનન પડતી. 

૧૯૨૪ના મે માસમાં “ મોજમન્નહ ” નીકળ્યું. તે પછી એ જ 
વર્ષમાં તા. ૧૭મી ઓગસ્ટથી શયદા અને સાદીક્રે સાથે મળીતે “ બે ધડી 
માજ” નામનું સાપ્રાહિક સુંબાઈથી શર ક્યું” અને તે ટ્રક સમયમાં સારી 
લોકપ્રિયતા અને બહોળા ફેલાવા પામ્યું. “ખે ઘડી મોજ ” સાથે શાયદાનું 
નામ આજ સુધી સફળાયેલું છે પરંતુ મહમદ સાદકિ અતેંક ઉપનામ 
ધારણુ કરી એમાં માર્મિક, કટાક્ષમય, પ્રાસંગિક રમૂજી લેખો લખીને 
એની લોકપ્રિયતા વધારવામાં સારો ફાળા આપ્યો છે. 


, ૧૯૩૨-૩૩ના અરસામાં “ફલઠાબ”માં “હુ, બાવા તે મંગળદાસ” 
નામે રારૂ થએલી હળવી કટારોએ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વિતે નવી જ શૈલીનું 
હાસ્યાંગ આપ્યું એમ કહેવામાં હરકત નથી. એતા સતરા તે ગુણુવતરાય 
આચાર્ય. “ ફલછાખ “માં આવેલા એ લેખો પુસ્તકાકારે પ્રસિદ્દ થયા છે 
અને તેનું અનુકરણુ પણુ થયું છે. “ ફૂલછાબ ”માં એ કટારો બંધ થયા 
પછી થોડા વખત પર ગુણવંતરાય આચાર્ચેઃ એ જ નામયા સુંખાઈના 
“ ગ્રવાસી “માં અગ ભીર રોલીના લેખો લખેલા. 

અમદાવાદના * લોકપ્રકાશન લિમિટેડ ”નાં ખે પત્રો “ પ્રજ્નખણુ ” 
સાપ્તાહિક અને “ ગુજરાત સમાચાર ” દૈનિકે પણુ ગૂજરાતી અખબારોની 
હળવી કટારો ખીલવવામાં સારો ષ્રાળા આપ્યો છે. ખાસ કરીને “પ્રજ્નખ'છુ”માં 
“ મથન” અતે “ચક્ર-શકફ “ને નામે “ મેર્‌ ” અતે “ચદ્દાર” ઉપનામધારી 
લેખકને હાથે લખાયેલી કટારો તૉંધપાત્ર છે. એમાં સમકાલીન પ્રશ્નો પર્‌ 
રમૂજ યા કટાક્ષ વેરાતો અને એની વિશિણતા એ હતી કે સાધારણુ રીતે 
અડબર-ખીરઅબલનૌ યા કોઈ બીજ એકાદ વાર્તા યા દતકથાયી શરૂઆત કરી 
તેની વસ્તુ નનેડે જે વિષય પર ચર્ચા કરવાની હોય તે મેળવી લેવામાં 
આવતો. મોરા માણુસોની મિજ્લસ યોજી તેમનો વિનોદપ્રધાન સવાદ આવતો. 
“ ગુજરાત સમાચાર “માં “હુ, શાણી ને રાકરાભાઈ ”ના મથાળા હેઠળ રજ 


.. મેલા હળવા લેખો પણુ નેંધપાત્ર છે. “ પ્રનબધુ” અને “ ગુજરાત. 


ન્શાર્યર્સિક કટારો ૨૮૧ 


સમાચાર “માંતી એ કટારો સુનાલાલ વર્ધમાન શાક લખતા. હાલ એ કટારો 
અંધ થઈ છે. 

સરતતા “ લેકવાણી ” સાપ્તાહિકમાં જ્યોતીન્દ્ર દવેએ અવળવાણી 
રૂપે. તિબંધિકાએ! લખેલી તે એડિસન અને સ્ટીલના તિબધોની યાદ આવે 
પ છે. એમાં એમણે બહુ સારો કગાક્ષ ર્યો છે. 


છેલ્લાં થોડાં વર્ષમાં ડરાક્ષકથને સારી પ્રગતિ ચાધી છે. એક 
“ઉદાહરણુથી એનો ખ્યાલ આવશે : 


*ઘ્રતૃસ્યામ શરીરે ધન હતા, અતે ઘત જેવા સ્‍્યામ જ 

પ જુટલાક માણસને પરમેશ્વર રૂપને માટે સર્જતા હરો તેમ 

ટલાક માણુસોને એ ઘનક્યામ પણુ સજ ન્તણે છે એ વાતની 
કી ઘનશ્યામભાઈ પૂરી પાડતા હતા. 


જોતાનાથી અન્ય કાંઈ જ થઈ શકે એમ નથી એવી 

ખાતરી કર્યા યછી ઘનશ્યામ “ઘર્મિષ્ડ' બત્યા હતા, એ શુદ્ધ 
સનાતતી હતા. એટલે ક આ લેક પ્રતો બેપરવા બની પરલોકની 
ચિત્તા કરનારા હતા. પોતાની નાતની સર્વેપપરિતા અને અગત્ય- 
તામાં માનતા હતા. વિધવાઓને પુનલગ્ન કરવાની છૂટ આપવામાં 
આવે તો સ્રીએઓ ર૨૨ પોતાના પહેલીવારના પતિઓને મારી 
નાખીતે ખીત્ત પુર્ધ સાથે ઘર માંડે, એમાં એમને સહે? પણુ 
શકા ન દતી. સ્રીઓતે ભણાવવાથી વડી જય છે અતે પોતાના 
પતિ કરતાં વધારે ડાઢી બતી નતય તો કુભાર કરતાં ગધેડાં ડાલા 
જેવો એ સસાર દુઆઓ ન્ટ બને એમ એમનું માનવું દતુ- 
સક્કૃત ભાધાતું' એમને સાત ન હતું અને સંસ્કૃત વ્યાકરણુ 
એમણે જેયું પણુ ન હતુ. છતાં સંસ્કૃત ભાષામાં લખેલાં શાસ્ત્રો 
સંપૂણ તાં એવો એમને રતિખાર હતો, બાપ કરતાં 
છોકરાએ મખ જ હેય એમ એ બરોબર માનતા હોવાથી, 
આપણા પર્વને આપણા કરતાં ડાહ્ા હતા અતે એમણે જે 


૨૮૨ ગૂજરાતી પષકારિત્વને!: ઈતિહપ્સ. 


ક્યુ” છે એ વિચારીને જ ક્યુ” હતું એવી- એમને શ્રદ્ધા હોવાથી, 
એમને સ્વતત્ર વિચાર કરવાની કદિ કોઈઈ જરૂર નહોતી લાગી: 
સ્્રીઓનીઃ પરાવીનતા અતે હરિજ્તોની અસ્પૃશ્યતામાં એ 
માનતા હોવાથી દયાન ૬, ગાંધી વગેરેએ , દેરાતું નખ્ખોદ વાળી. 
નાંખ્યુ છે એવી એમની અથલ માન્યતા હતી. 7 *₹ 


છાપાંમાં શરૂઆતમાં કટાક્ષકથન કેવુ' અસસ્ફારી અને આધાતજનક 
% ખાલિશ આવતું તે આપણે આગલાં પ્રકરણોમાં ન્ેયુ' છે. પત્રોમાં 
* આવતા કકટાક્ષકથતે રમજમાં, વેધક્તામાં અને સસ્કારિતામાં કેટલી પ્રગતિ- 
સાધી છે તે ઉપરના ઉદ્દાદરણુથી સમન્નશે, અલખત્ત, આવા કટાક્ષકથનને- 
“ભદ્ર ભદ્ર” જેવા કટાક્ષનાં પુસ્તકાથી સારી પુષ્ટિ મળેલી એ સ્વીકારવુ' નનેઈએ- 
“ ફૂલછાબ “માં સાંખેલાના સરનો કટાક્ષ ઘણો જ લાક્ષણિક છે અતે એમાંના. 
"ટલાંક લખાણુ ઉચ્ચ સાહિત્યરસ આપે છે તેથી ચિર'જવી થશે એમ લાગે. 
છે, એ કમાક્ષપ્રકાર નવલકથામાં પણુ ઊતર્યો છે અને હમણાંતી નવલકથા. 
“ ખૂ'ડિત ક્લેવસે ”માં એ પ્રકાર જેવામાં આવે છે. 

ગૂજરાતી ભ્ત્તપત્રોીતી લગભગ એક સૈકાતી હળવી કટારો પર. 
નજર્‌ ફરતાં પારસીઓએ એ ક્ષેત્રને વિકસાવવામાં સારો ફાળા આપ્યો- 
જણાય છે. એ માટે તેમની ર્મૂજ્શૃત્તિ કારણભૂત છે. પારસીઓને બાદ 
કંરતાં ગૂજરાતની સામાન્ય ઉચ્ચ અને મધ્યમ વર્ગ'ની પ્રન્ન વાણિળ્યપ્રેમી, 
નફાતોટાના વિચારને વશ રહેનારી પ્રન્ન મનાય છે. એના જવનમાં વિતોદને. 
સ્થાન એછુ છે. સર રમણુભાઈ નીલક'ડૅ એક સ્થળે કહે છે : 


«કબૂલ કરવું પડશે કે ઝુજરાતના સાહિત્યમાં હાસ્યરસ 
બહુ જ થીડા છે, લગભગ નહિ જેટલે છે. અલખત્ત, એનું એક 
કાર્ણુ એ છે કે ગુજરાતના અર્થાત્‌ પાદર ગુજરાતના-ચુ'વાળથી- 
લાટ દેશ સુધીના ગુજરાતના-લેકો વિચક્ષણ, વ્યવહારકુશળ, 
ડાહ્યા અતે વેપારમાં' સાહસિક છે, પણુ હાસ્યવૃત્તિમાં કઈક મોળા. 





૪ હુ, ભાવા ને- મંગળટદ્ટાસ (૨૯૩૬), પ. ૭૨ 


હાસ્યરસિક કટારો ર૮૩- 


છે. કાઢીઆવાડીઓ “ ઓય માળાઓએ એ ” જે લહેકાથી કહે 
છે તેટલું હાસ્યભયું” વાક્ચાતુર્ય પણુ તળગુભગતીઓતી વીમાં 
ને 


રે પડતું નથી. તેમનું સાહિત્ય તેમની વૃત્તિઓ ગ્રમાણે હોય 
એ સ્વાભાવિક છે. ” પ 


અગાઉ ગૂજરાતી પત્રોની હળવી કટારોમાં રમનતે નામે ઘણી- 
તૈળા ગાલિપ્રદાન થતું. એ ક્ટારોમાં કોઈ વેળા ગ્રામ્યતાની તો કાઈ વેળા. 
અશ્લીલતાની છાંટ જણાતી. રપ અને કટાક્ષને નામે પત્રકારો પોતાનાં વેરઝેર 
એકમેક પર્‌ ખાલી કરતા અતે આપણા વૃત્તવિવેચનને કલ'કિત ફરતા. પાછલાં 
વર્ષોમાં એમાં સારો સુધારો થયો! અને નિર્દોષ હાસ્યની છોળો ઊડવી રારે 
થઈ. કેટલાક સંસ્કારી લેખકોએ એ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરતાં તેતો કીકટીક વિકાસ- 
થયો, પ્જતો એ ક્ષેત્રમાં રસ વધ્યો અતે એવાં કેટલાંક લખાણો પાછળથી 
પુસ્તકારારે પ્રસિદ્ધિ પામ્યાં. 





-્----------- 


પ ઠહાસ્યમદિરિ (ર૯૨૬), પ. ૬૪૩ 


૨૮૨ ગૂજરાતી પગકારેત્વને] ઈતેહાસ. 


કયું” છે એ વિચારીને જ કયુ” હતું એવી એમને શ્રદ્ધા હોવાથી, 
એમને સ્વત'ત્ર વિચાર કરવાની કદિ “કોઈ જરૂર નહોતી લાગી. 
સ્રીઓની પરાવીનતતા અને હરિજનાની અસ્પૃશ્યતામાં એ 
માનતા હોવાથી લ્યાનદ૬, ગાંધી વગેરેએ દેશનુ નખ્ખોદ વાળી. 
નાંખ્યુ છે એવી એમતી અચલ માત્યતા હતી. 7 * 


છાપાંમાં શરૂઆતમાં ક્ટાક્ષકથત કેવુ' અસંસ્કારી અતે આધાતજનફ 
“જ ખાલિશ આવતું તે આપણે આગલાં પ્રકરણોમાં જ્ેયું' છે. પત્રોમાં 
* આવતા કટાક્ષકથતે રમૂજમાં, વેધકતામાં અને સસ્કારિતામાં કેટલી પ્રગતિ 
સાધી છે તે ઉપરના ઉદાહરણુથી સમન્નશે. અલખત્ત, આવા કઢાક્ષકથનને- 
“ભદ્રભદ્ર” જેવા કટાક્ષનાં પુસ્તકરાથી સારી પુષ્ટિ મળેલી એ સ્વીકારવુ' જેઈ એ. 
“ ફૂલછાબ ”માં સાંમેલાના સરનો કટાક્ષ ઘણે! જ લાક્ષણિક છે અને એમાંના 
જઝેટલાંક લખાણુ ઉચ્ચ સાહિત્યરસ આપે છે તેથી ચિર જવી થશે એમ લાગે 
છે. એ કટાક્ષપ્રકાર નવલકથામાં પણુ ઊતર્યો છે અને હમણાંતી નવલકથા. 
“ ખૂ'ડિત ક્લેવરો ”માં એ પ્રકાર જેવામાં આવે છે. 
ગૂજરાતી વૃત્તપત્રાતી લગભગ એક સૈકાની હળવી કટારો પર 
નજર કરતાં પારસીઓએ એ ક્ષેત્રને વિકસાવવામાં સારે કાળા આપ્યો 
જણાય છે. એ માટે તેમની ર્મૂજરૃત્તિ કારણુભૂત છે. પારસીઓને બાદ 
કરતાં ગૂજરાતની સામાન્ય ઉચ્ચ અને મ'્યમ વગની પ્રન્ન વાણિન્યપ્રેમી, 
નકાતોટાતા વિચારને વશ રહેનારી પ્રજન મનાય છે. એના જીવનમાં વિતોદ્ને 
સ્થાન એણછુ છે. સર રમણુભાઈ નીલક'ઠ એક સ્થળે કહે છે : 


“...કબૂલ કરવું પડશે કે ગુજરાતના સાહિત્યમાં હાસ્યરસ 
ખહુ ૦૮ થોડા છે, લગભગ નહિ જેટલો છે. અલબત્ત, એનું એક 
કારણુ એ છે કે ગુજરાતના અર્થાત્‌ પાદર ગુજરાતના-ચુ'વાળથી 
લાટ દેરા સુધીના ગુજરાતના-શેકો વિચક્ષણ, વ્યવહારકુરળ, 
ડાહા અતે વેપારમાં સાર્ાસેક છે, પણુ હાસ્યવૃત્તિમાં કઈક મોળા 








૪ હુ, ભાવા ને મંગળદાસ (૬૯૩૬), પૃ. ૭૨ 


હાસ્યરસિક કટાર ર૮૨ 


ક 


છે. કાડીઆવાડીઓ “ ઓય માળાએએઅ ” *ે લહેકાથી કહે 
છે તેટલું હાસ્યભયું” વાક્ચાતુ્ય પણુ તળગુન્ટરાતીએતી વાણીમાં 
નજરે પડતું નથી. તેમતું સાહિત્ય તેમની વૃત્તિઓ પ્રમાણે હોય- 
એ સ્વાભાવિક છે. ” પ 


અગાઉ ગૂજરાતી પત્રોની હળવી કટારોમાં રમૂજને નામે ઘણી. 
વળા ગાલિપ્રદ્ાન થતું. એ કટારોમાં કોઈ વેળા ગ્રામ્યતાતી તો કોઈ વેળા. 
અશ્લીલતાની છાંટ જણાતી. ર્મૃજ અને કટાક્ષતે નામે પત્રકારે। પોતાનાં વેરઝેર 
એકમેક પર ખાલી કરતા અને આપણા જૃત્તવિવૅચનને ક્લ'કિત ફરતા. પાછલાં . 
વર્ષોમાં એમાં સારો સુધારો થયો અતે નિર્દોધ હાસ્યની છેળો ઊઠડવી રારે 
થઈ. કેટલાક સસ્ફારી લેખકોએ એ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરતાં તેનો દીકટીક વિકાસ- 
થયો, પ્રન્નતો એ ક્ષેત્રમાં ર્સ વધ્યો અતે એવાં કેટલાંક લખાણુ। પાઠળથી. 
યુસ્તકાકારે પ્રસિદ્ધિ પામ્યાં. 


ન્નન્્્્ન્----------------------- 


પ હારસ્યમ'દિરિ (૨૯૨૧૬), પૃ. ૬૪૩ -* 


૨૩ # પંત્રકારિત્વનું' નિયમન 


જૃત્તપત્રતી ઉત્પત્તિ લોકોમાં સમાચાર ફ્રેલાવવાના ઉદ્દેશથી થરી 
“પરંતુ વિકાસ પામતાં તે પ્રજના અવાજને પ્રસિદ્ધિ આપવાનું અને 
'ગ્રજનમાનસ ઘડવાનું ભારે અસરકારક હથિયાર ખતી ગયું. આ કાર્ય તે 
"ખરેખર કરી શકે તે મારે તેને સ્વત'ત્રતા હોવી જેઈ એ. પશ્ચિમના કેટલાક 
“લોક્શાસિત દ્ેશામાં-ખાસ કરીને ઈગ્લેડમાં-અખખબારો આવી સ્વતંત્રતા 
ભોગવતાં આવ્યાં છે અતે પરિણામે ત્યાં વર્તમાનપત્ર દેશતું' જીવન ધડતારી 
એક મહાસત્તારૂપ ગણાય છે. ત્યાં જાહેર જવતમાં અગ્ર ભાગ લેનાર 
' વ્યક્તિઓને વર્તમાનપત્રના અભિપ્રાષોતું ધ્યાન હમેશ રાપ્મવું પડે છે અતે 
તેમતી પ્રશ્નત્તિ પર તેતી સ્પષ્ટ અસર પણ્‌ રહે છે. 


આપણા દેશમાં હજી ગઈ કાલ સુધી પરદેશી સરકાર હતી એટલે 
“સ્વાભાવિક રીતે વૃત્તપત્રોના અભિમાવો સાથે તેતે મેળ નહોતો. રાજ્યતી 
નીતિ અને લોકના આદશો વિરુદ્દ હોવાથી બન્ને વચ્ચે ધર્ષાણુ થતું રહયું. 
-શર્‌ શરૂમાં વર્તમાનપલાતો હેતુ માત્ર સમાચાર આપી દેવાતો હતો, ત્યાં 
લગી એ દિશામાં કાંઈક નરમાશથી કામ લેવાતું; પરતુ પ્રજામાં રાજકીય 
ન્નગૃતિ આવતાં, પત્તોમાં હેતુપૂર્વક સમાચાર અપાવા સાંડતાં, તેને લગતાં 
--કુશ-નિયમત વધવા લાગ્યાં. આ ધષણુતો પંતિહાસ અત્રે વિસ્તારથી 
આપવાની જરૂર નથી, કારણુ તે ફૂકત ગૂજરાતી જ્ત્તવિવેચનતે નહિ પરતુ 
“સમસ્ત દેશના પત્રકાસ્ત્વિને સ્પ્રે છે. 

હાપાં અને છાપખાનાતે લગતા કાયદાની શરૂઆત લોડ વેલેસ્થીના 
ગ્અમકષ દરસિયાન થઈ થતી. સત ૧૭૯૯માં તેણે એ સબધી પાંચ ફરમાન 


ર 


સ 


પત્રકારિત્વતું નેયમત ૨૮૫2 


ખડાર પાડ્યાં, જે અન્વયે સરકારે નીમેલા ખાસ અમલદ્ારતે અગાઉથી 
બતાવ્યા વિના વર્તમાનપત્ર પ્રગટ થઈ શક્તું નહિ, તંત્રીઓ અને 'પચ્ચાના- 
માલિક્રોતે મોતાનાં નામ અને બીક જરરી માહિતી સરકારી દકતરે નોંધાવવી 
પડતી, પત્રને છેડે મુદ્રકને પોતાનું નામ આપતું પડતું અને રવિવારતે દિને 
પત્ર પ્રગટ કરી શકાતું નણિ. હિંદમાં રારૂઆતનાં પત્રો પરદેશીઓ તરફથી. 

કુળ્યાં હતાં. અતે તેઓ ઉપરનાં ફરમાતોનો ભગ કરે તો તેમને યુરોપ: 
રૃશપાર કરવાની શિક્ષા થતી. પાછળથી માર્કિવસ ઓફ હેસ્ટિગ્સતા અમલમાં, 
સન ૧૮૧૮માં, બંગાળ પ્રાંતમાંથી નિયમન (€૯૩૦૦:૩31[) ઉઠાવી લેવામાં. 
આનું અને તેતે પગલે મુંબાઈમાંથી એલટ્રિન્સટનસાહેબે પણુ તે બંધ કર્યું. 
હેસ્ટિગ્સે નિયમન ઉઠાવી લીધું ખરુ, પરતુ તેતે સ્થાને કેટલાંક નવાં ફરમાનો 
ખહાર પાડયાં જે અનુસાર સરકારી અમલવારે! વિરુદ્દ યા પ્રજાની ધાર્મિક 
લાગણી છંછેડાય એવી બાબતો પર ટીકા કરવાના મનાઈ થઈ. આ ક્રમાતો' 
મેરે ભાગે તો કાગળ પર «૮ રહ્યાં, કારણ, ખે પૂત માટે જવાબદાર હોવાનો આદ્ષેપઃ 
ખદ હેસ્ટિંગ્સ સામે પણુ મુકાયો હતો. આવા હિંમતભર્યા આક્ષેપ અ ગ્રેછ પત્ર- 
કારો જ કરતા હતા. તે વેળાના હિંદી પત્રકારો નમાં રાન રામમોહન રેય જેવી. 
વિરલ વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે તેએ તો સામાજિક સુધારા પર ભાર થકતા.. 


૧૮૨૩માં માર્કિવિસ ઓક હેસ્ટિગ્સે હિંદ છોડ્યું અને તેને સ્થાને” 
નત એડમ આવ્યો. “ કલકત્તા જનલ ”તો! ત્રી જેમ્સ સિલ્ક બકિંગહામ 
અધિકારી વર્ગ પર તેમ જ ખાનગી વ્યક્તિઓ પર ખૂખ ટીકા કરતો હતો તેતે, 
તક મળતાં જ એડમે દ્રેશપાર ડર્યે.૫ અતે વિશેષમાં ૧૮૨૩માં એવે 
ફક્કડ. ક ક 
1 હિંદમાં પહેલુ' અ'ત્રેછ અખબાર જેમ્સ ઓગસ્ટ્સ છીકીએ ૧૭૮૦માં 
ચર કરેલુ, પરતુ એ અગા3 ૨૭૬૬માં વિલિયમ બોલ્ટસે એક વત્તપત્ર રાર 
કરવાનો નિર્ધાર કરેલો. આ વિલિયમ બોલ્ટ્સ બગાળમાં ઈસ્ક ઈડિયા ક'પનીની 
નોકરીમાં હતો. અખબાર પ્રગટ કરવાતો તેનેદ વિચાર કપતીને ગસ્યમે 
નહિ અને તેને હિંદ છોડીને યુરાપ ચાલી જનાની કજ પાડવામ' આવી. 
(39૮0) ઉ૦ળ॥ંઇદર ”િલ્લ્લ્લીઞછકઝ, ૫800 ક 1707, 101. 1,- 
ટુલ 189-90) મ 
એે પછી ૨૭૯૪માં કલકત્તાના “ ઈન્ડિયન વલ્ડ “:& ત'કી વિલિય”** 


-2૮૬ ગૂજરાતી પચકારિત્વનો ઇતિહાસ 


કાયદો કર્યો “કે કેઈ પણુ વર્ત માનપત્ર સરકારી પરવાનો (11૦૯૦૪5૦) મેળવ્યા 
'વિના શ્રગટ થઈ શકે નહિ. એક વેળા આપેલો પરવાતો સરકાર ઈચ્છે ત્યારે 
ષાછો ખેંચી શકે તથા પત્રનું પ્રકાશન પણુ ધારે ત્યારે બધ કરી શકે; વળી 
“છપાયેલી નકલો પણુ જપ્ત કરી શકે. આ ફરમાન સામે દેશમાં ઉમ્ર વિરોધ 
“થયે. ગ્રન્નએે એ સંબધી કાયદાનો સુહ્દો ઉપસ્થિત કરતાં ન્યાયમૂર્તિ સર 
ફોન્સીસ મેકનોટને (5 11005 1101૫ત0ટ્1લ॥) સરકારની તરફેણમાં 
“ચુકાદો આપ્યો એટલે દેશની આગેવાન વ્યક્તિઓની સડી સાથે એક નિવેદન 
ખૂદ શહેનશાહું તરક વિલાયત રવાના કરી એ હુકમ ર૬ કરવા વિનતિ થઈ. 
"સરસ રીતે ઘડાયેલા એ નિવેદનમાં જણાવ્યું હેતું 'કે : 


* 116 [11011040100 0 0101, વલં ઉ ૩600૫1%1 ૦301233101 07 
210015 86011100113 0101'0૫ોં) ઇં)€ 10૯6ૉપાણ 0૦1 010 1'63૩ ૯100611 10 
100૫1001 00 ઇર 31810, ઘ0વે 3110૫10 11 810810 90 200૫1 8]€363; હાવ 
«811 લા0લૈ 1001 110006 110016 ૪૦૫૪ 1]0'01€ 118 113 101૦00૫5 
919લ્છુલ, 1161 1૩ ૩0 ૦350010161 10 ઇદ ૪ -0૦૬0છ 0 7૦૫1 શિંઉ 11 
*500]૦068, 60૫1વૈ 1106 6 581617 ૦00310 ઇ૦ ઈટ 708657૦3 07 લણ, 
“લાઉ1૦૫ફછો) 19૪ 1૪૯ છુાં૪૦॥ 8001 પાવૃપ૦૩ઇ1008916 ]૩1'0૦43 ૦ ઇલા 
10%, 8૫0]૯૦૪ 00 ૯ 1ાંઇડપંભઉાક 130% 310003૯0 ૫૩૦0 1106 
07655 10% 016 18173 01 1908 ઉ, 70૫૪ દાઈ ૩૫૫0]૯0ાંડ €॥01'૯00 000 
ઇલા? 0 પીલા? 00000770101 ઘઈ 70૫ -18]૯3509 11 10 છુ'8000817 
“01૯03૯તૈ 1૦ છુ 0 1ઇ ૩૫00]૦૦૪ 60 ૩00] 50૪01'0 1૩ ઇડ ઘાત ઊલારાલા” 
2ભાોપલ્ડ ઘ8 118 0 તૈલટા1૨0 10023341'7; [00 72/66 )'5૮7%8&&, 720૮ 
*2705% 6/ 607” 767%/ 77069” ઘે [00૫1૯૩ 10 [06 1111060 ધાર4ઇલ' ઇં 
, શ 0009100100 %6601ૉ॥જુ 0 ઈ]ઉ (015008 00 116 1483 0 કિટળાતે- 
00 ઘઈ ધર જોળ ૦7 108301'€ ૦7 ૦00 0* 190 1ાતી૪ાંઉપણડ, પંદ00પઇ 
1016301છુ81100, ૦ 11011006 ॥લ્વાાંઇઇ &117 વેલ6106 15 છુભા1૪ુ 1:”0૫૪॥ 
સઝકઝકડઝ્ક5ઝ- ડડ: 8:52: 
હુઅનને કેટલાક ઉર્કેરણીસર્યા લેખ પ્રસિદ્ધ કરવાના વાંક માટે અને ૬૭૪૮માં 
કલકત્તાના “ટેલીત્રાફ્‌”ના ત'ત્રી ચાલ્સ સેકલીનને ફોઈ સરકારી અધિકારીના 
“વહીત્રટ વિશે ટીકા ફરવા માટે ચુરોપ ચઢાવી દેવામાં આવ્યા હતા. 





"પગકારિત્વનતું “નિયમન સ્તક 


૨10% 91 ઉ 101303 ]0ળ૯301510 0% 181૪ 0૦ ૯113016 ઊં લ્યુપ્ાંદ3012 
ડવ॥૩1 8000 ૦ ૫૩10૦,” ૨ 

એ નિવેદનતું કાંઈ જ શુભ પરિણામ ન આવ્યું” અને લોડ 
ગમહસ્ટ હિંદ આવતાં તેણે વધારે કડક પગલાં ભરવા માંક્યાં. ૧૮૨૭માં 
“કલકત્તા જનલ” બંધ કરાવવામાં આવ્યું અતે ત્યાર પછી ખે વધુ 
અગ્રેછ પતો “ સ્કોટ્સમેન ” અને “ ક્લકત્તા ક્રોનીકલ “નાં પ્રકાશન પણુ 
સરકારે બંધ કરાવ્યાં. બફિંગહામતે સ્થાને આવેલા “ કલકત્તા જર્તલ ”ના 
ત'ત્રી આર્નૌઃતે પણુ યુરોપ ચઢાવી દેવામાં આવ્યો. એ પહેલાં તા. 
દ-૪-૧૮૨૪%ને દિતે સી. જે. ફેર નામના અ'યેજ પત્રકારતે પણુ દેશપાર 
કરવામાં આવ્યો હતો. અદાલતમાં ચાલતા એક મુકદ્દમા સબધી કેડલીક 
રીફા “બોમ્મે ગેઝેટ “ના તા. ૧૧-૮-૧૮૨૪ના અકમાં થઈ તે પરથી 
એ પગલું લેવાયું. ફેરતે સ્થાતે ફાન્સીસ બોર્ડન આવ્યો. સત ૧૮૩૩માં 
“તેતે પણુ હિંદ છોડવાતો સમો આવ્યો હતો. અંગેજ સિપાઈઓ અતે 
હેડિયામણુ (રક્રધટ ૦04 %લં1058૦) વિશે એક ચર્ચાપત્ર “ બોમ્બે 
શકેટ “માં પ્રગટ થશલું જતાં સરકારની આંખ લાલ થઈ. પરતુ ચર્ચા- 
પત્રનો લેખક અંગ્રેજ સિપાઈ હતો તેડું નામ આપી બોડન છકી ગયો. 
એ સિપાઈને છ માસની સનત થએલી. 5 આ 


લોર્ડ વિલિયમ ખેન્ટિકના અમલ દર્રમિયાન ૧૮૨૩ના કાયદાની 
શખતાઈ ઓછી થઈ. એ ભલો હાકેમ છામાંઓને મિત્રો તરીકે એળખાવતો 
અને કહેતો કે કોઈ પણુ દેશમાં સુવહીવટ માટે પત્રોના સાથસહકાર 
અનિવાર્ય છે. 
સર ચાર્લ્સ મેટકાફ્ટે તા, ૩૭ ઓણગસ્ટ્ર ૧૮૩૫ને દિને પસાર કરેલા 
નિ ર્‌ 1116 00૦૫૯૧1001 ૦ વૉક (1086), ઝિછ0 198 


૩ ન્તણીતા અચેજ પત્રકાર બેન્ત મીન ગાય હોર્તિશષેનને દેરાપાર કરવાને 
લગતી ખાખત પ્રનચાદમૉં તાજી છે. તા. ર૬-૪-૨૯૨ર૯તે દિને સુંબાઈમાંનદ 
તેમન વષના નિવાસસ્ધાનેથી ધરપકડ કરી સ્ટીમર “તકાદા'માં ચઢાવી દેવામાં 
આવેલા. વેદ સુધી તેમને હિંદ પાછા ફરવાની પરવાનગી નહોતી મળી. 


પત્રકાક્ત્વત્તું રઅતિયમત ' ર૮ 


પત્ર વગેરેમાં મુદ્રક અને પ્રકાશકનું નામ મગઢ કરવાતું અને તેતી નકક 
મેછસ્ટ્રેયતે મોકલવાનું ક્રજિયાત હતું. એ કરમાનતા ભગ મણે ર. 
પ ક સુધીના દડ અતે દડ ન ભરે તો ૪ માસ સુધીતી કેદતી ચિક્ષા 
કૂરમાવાઈ હતી. કોઈ પણુ પુસ્તક, પત્ર, પત્રિકા વગેરેતું પ્રકાશન કે વેચાણુ 
અકકાવવાતી સરકારતે સત્તા અપાઈ હતી અને એ ક રમ્ાતતા ભંગ 
ક ખે વર્ષ સુધીતી કેદ યા રા. ૫,૦૦૦ સુધીનો દડ, યા કેદ અને ૬ 
ખન્તે તથા પ્રસિદ્ધિને લગતી સાધતસામથ્ીની જસીની સજા શી દવી ક ર્ર 


બળવાના અસાધારણુ સ“્તેમોને લીધે એ કાયદો કરવાની ફરત 
પડલી હોવાનું સરકારે જણાતું હતું. દેશના થોડાક ભાગમાં મળવાન 
તણુખા શ્રોત્રા હતા, છતાં એ ફાયદો સરકારે આખા દેરાતે લાગુ પાડયે!. 
વર્તમાનપત્રો બળવા મરે જવાબદાર નણાતાં. એ અગાઉ દેરાતા કેટલાક 
ભ્રાગમાં ન્યાં છાપાંતે એકદર દીક સ્વાત'ત્ય હઝું ત્યાં સરકાર અતે પત્રે! 
વચ્ચેનો સબધ એખલાસભર્યો હતો, જ્યારે કડક નિયમન ધરાવતા વૈલેર 
જેવા સ્થળે બખેવ થયા હતા, એટલે સમય દેશને ૧૮૫છતોા ધારો 
લાગુ પાષવાતું કૃત્ય વાજબી નહોતું. 

કાપાંતા સ્વાત'્ય ઉપરતો આ પ્રતિબંધ સન ૧૮૬૫માં ઊદી ગયે, 
એટ્લે દેશમાં પત્રો અતે સામયિકાતી સખ્યામાં સારો વધારો થયે!. 


૧૮૬૭માં એક વધુ કાયદે નીકળ્યો : 5૦૬ %%17 ૦1 1867. 
એનો મુખ્ય આશય તંત્રી, મુદ, મ્રકાશક વગેરેતે લગતી તયા ક્રિટ્શિ 
દમાં છપાતી બાબતો વિશેતી માહિતી અને ચોકસાઈ રાખવાનો હતે!. 
એ કાયદા અનુસાર છાપખાનાના માલિકને પોતાતે ત્યાં ૪યાતા દરેક 
સ ચત સરકારને વિના મલ્યે મોકલવાતી હતી. એ ઉપરાંત તેસે 
#સ્ટ્રેટ રબર હાજર થઈ સામયિકનું નામ, છાપવાનું સ્થળ વગેરે 
જણાવવાનું” હતું અને તેમાં કેરફાર થતાં નવું “ ડેડક્ષેરેશન ' તોંધાવવાતુ' 


ટપ / 


ક 


૬ ઝડ [ડઝ 07 ઉપ 1 લ્લાંડકદકટ ₹0૫ાણં 0 પિવ, ણ દલ 
૪૯ 18627 ઉડ? 0 11635101 80વૈ [8૪9૯3 10 ૪1૬23) 


૨૮૮ ગૂજરાતી પત્રકારત્વને ઇતિહાસ 


કાયદાયી ( &૦૬ 310. 51 ૦ 1838 ) અગાઉના કેટલાક અખબારી 
ઘારા-ખાસ કરીતે ૧૮૨૩નો “ એડમ્સ રેગ્યુલેશન “-રદ કર્યા અતે ન્નહેર 
સમાચાર યા તેવા સમાસાર ઉપર ટીકા ધરાવતાં અખખારો-સામયિકો માટે 
“ેક્લેરેશન  નોંધાવવાને લગતા નવા કાનૂન અમલમાં મેલ્યા, જે એક-દરે 
જનતાના હિતમાં હતા.* 

૧૮૩૫થી ૧૮૫૬ સધી દેશી પત્રકારિત્વે ઠીક સ્વાત ત્ય ભોગવ્યા 
પછી ૧૮૫૭ના ખળવાને રપારણામે ૧૮૩૫નો કાયદ્વો તહટ્ૂબ થયો અને 
તા. ૧૩-૬-૧૮૫૭થી 4૦ 1૫૦. 2૫7 ૦ 1857, જે “ લાયસનસિંગ 
એકટ ને નામે ઓળખાયો છે તે અમલમાં આવ્યો. દેશમાં ત્યારે ફાટી 
નીકળેલા બળવાને કારણે આ ધારો લાવવાતી ફરજ પડેલી હોવાનું સરકારે 
જણાવેલું. આ ધારે ધારાસભામાં રજ્‌ કરતાં ગવર્નર જનરલે કશું હતું કે 
ગયા થોડાં અઠવાડિયાં દરમિયાન દેશી જૃત્તપત્રોએ દેશની પ્રજ્નતે બેદ્લિ અને 
બેવફા બનાવવાને શું શુ કર્યું” છે એનો પૂરો ખ્યાલ સૌને હોય એ માટે. 
શકા છે. આ કાર્ય તેણે ભારે ચાલાકીથી કર્યું” છે. જ્હેર્‌ વતઃમાનપતોમાં 
સત્ય હકીકતોને એવી મારીમચડીને ર્‌જ્‌ કરવામાં આવે છે 'કે પ્રજ્નને' 
સંસ્કારી વગ” તેના પ્રતત અણુમમો % દર્શાવે પરતુ આ દ્વેશાના જુદ્દા જુદા 
ભાગમાં વિખેરાયેલાં પરશ્નજનો જેએ સરકારના કામોથી જેતા જેઈ એ 
તેવા પરિચિત નથી તેઓ તો તેતે સાચી « માની લે. પ 

૧૮૫૭ના આ ધારા અનન્‍્વચે દરેક છાપખાનાના તથા પત્રનદ 
સમાલિકતે સરકારી પરવાનો મેળવવાવાનો હતો. એ ન મેળવવાના વાંક માને 
છાપકામને લગતો તેનો તમામ સાધનતસરકરમ જપ્ત કરવા ઉપરાંત 
રૂ. ૫,૦૦૦ સુધીતો દંડ, યા ખે વર્ષ સુધીની કેદની સજન, યા દડ અને કેદ 
બન્નેની સન્ન ઠૅરાવાઈ હતી. ૭ાપખાનામાંથી ૭પાધતે બહાર્‌ પડનાર પુસ્તક, 





૪ &013 ૦01 916 80॥01'000€ ૦૪૦1૫011010 (૪૯81 01 [01101006101 ડે 
જી8ઇધ્ડ 006 છાં૪૦00 
પ 110000તૉાંઇછ્ક 0 ઉ 1.૦છાંડઊઇઉ €૦૫॥ણા ૦0 લોત (107010 
કેડ01'7 (૦ ૪2601116 1857), બં. 11 (18ઇ7), ડબલ ૨98 


તિ 


પત્રકાશિત્વતું સઅિચમન્દ રઢ 


પત્ર વગેરેમાં ઝુદ્રક અતે પ્રકાશકતું તામ ધગટ કરવાનું અતે તેની નકક 
મેઇસ્ડ્રેઃતે મોક્લવાતું' ફરજિયાત હતું. એ કફરમાનતા ભૂંગ માછે રૂ. 
૧,૦૦૦ સુધીતો દડ અતે દડ ન ભરે તો છ માસ સુધીની 'દતી ચિલ્લા 
ફરમાવાઈ હતી. કાઈ પણુ પુસ્તક, પત્ર, પત્રિકા વગેરેનું પ્રકાશત “કે વેચાણુ 
અકકાવવાની સરકારતે સત્તા અપાઈ હતી અને એ દિશામાંના ફરમાનના ભગ 
માટે બે વષે સુધીતી કેદ યા રા. ૫,૦૦૦ સુધીતો દંડ, યા કેદ અતે દડ 
બન્ને તથા પ્રસિદ્ધિતે લગતી સાધનસામત્રીની જપ્તીની સજા ઠરી હતી. ૧ 


બળવાના અસાધારણુ સ“્તેગોતે લીધે એ કાયદો કરવાની કરજ 
પડેલી હોવાનું સરકારે જણાવ્યું «તું. દેશના થોડાક ભાગમાં બળવાન! 
તણુખા રોમા હતા, છતાં એ કાયટ્રો સરકારે આખા દેશને લાગુ પાડયો. 
વર્તમાનપત્રો બળવા માટે જવાબદાર નહોતાં. એ અગાઉ દ્વેશના “કેટલાક 
ભ્રણમાં ત્ત્યાં છાપાંતે એકદર રીક સ્તરાત'ત્ય હતું ત્યાં સરકાર અતે પત્રો 
વચ્ચેનો સબધ એખલાસભર્યો હતો, જ્યારે કડક નિયમન ધરાવતા વેલેર 
જેવા સ્થળે બખેડા થયા હતા, એટલે સમશ્ર દેશતે ૧૮૫૭ના ધારા 
લાગી પાડવાનું કૃત્ય વાજખી નહેતુ. 


છાપાંના સ્વાત ત્ય ઉપરનો આ પ્રતિબંધ સન ૧૮૬૫માં ઊઠી ગયે, 
એટલે દેશમાં પત્રો અતે સામયિકાતી સખ્યામાં સારો વધારો થયે. 


૧૮૬માં એક વધુ કાયદો નીકળ્યો : &૦0૬ 255૫7 ૦ 1867. 
એતો મુખ્ય આશાય તંત્રી, મુદ્રક, પ્રકાશક વગેરેતે લગતી તથા ક્િટ્શિ 
હિંદમાં છપાતી બાબતો વિશેની માહિતી અતે ચોકસાઈ રાખવાનો હતો. 
એ કાયદા અનુસાર છાપખાનાના માલિકને પોતાને ત્યાં છપાતા દરેક 
પુસ્તકતી પ્રત સરકારને વિના મલ્ષે મોકલવાની હતી. એ ઉપરાંત તેણે 
સેજીસ્ટ્રેટ રબર હાજર થઈ સામયિકનું નામ, છાપવાનું સ્થળ વગેરે 


જણાવવાનું હતું' અને તેમાં ફેરફાર થતાં નડું “ ડેક્લેરેશન ” તોંધાવવાનું' 


દેપુન 


મપ્/ 
ક 


૬ કળડ [435૯ 9) 8100 1.લ્છાડૉદ1૪0 ૪૦૫0 0 ઉંડે, પે ધોલ 
ઝુલા? 1897 ઉલાઈ ૭ 09001600 40 [35ણ3 001 519230) 


૨૯૦ ગૂજરાતી પઞકડારિત્વનેદ ઈતિહપ્્સ 


હતું; તેવુ “ ડેકક્ષેરેશન ' નોંધાવનાર બ્રિટિશ હિંદની બહાર જતાં તેના 
સ્થાને જે કામ કરે તેની વીગત તોંધાવવાની હતી. આ કૂરમાનોનો ભગ 
કરતારતે રા, ૫,૦૦૦ સુધીનો ૬, “યા બે વર્ષ સુધીની સાદી કેદ, યા દડ 
અતે 3૬ બન્નેની સશ્ન પ્રરમાવાઈ હતી. શ્નણીસમજતે ખોટુ “ ડેકલેરેશન ' 
માપતા સાટે પણુ એ જ સજ હતી.ઈ આ કાયદાની કશી અસર 
પત્રકારિત્વ પર નહોતી. 
૧૮૭૮માં લોડ લિટતે “ર્નાક્યુલર પ્રેસ એકટ*-પપેદ્વાપંરુહ [૦5૩ 
811-5૦૬ 15 ૦ 1878-(5% 5૦૬ 1/1 દદ 9૦૫૯1 ૦૦0૬૯૦1 
૦ 17001100043 1પ ૦14૯100641 16050૮5૦5) પસાર કર્યો ત્યારે ફરી 
વિરોધ જાગ્યો. લોડ લિટનતી રાજનીતિ આંધળી અને અન્યાયી હતી. તેના 
અમલ દરમિયાન પ્રજ્નતે અનેક પૃશ્કેલી અતે વિટખણા ખમવી પડી. તેમાં 
વર્તમાનપત્રોતે લગતો કાયદ્વે પસાર થતાં ભારે કચવાટ ડ્રેલાયો. એ કાયદો 
દશી છાપાંતે માટે ડૂચારૂપ હતો. મેટકાટ્રે પત્રોને રાજકીય ચર્ચા કરવાતો 
અધિકાર આપ્યો હતો. લિટતે જહેર કું કે દેશી પત્નોમાં દેશના વડીવટ 
વિરુદ્દ લખાય છે અતે પ્રન્‍્ન રાજદ્રોડી બતે એવાં લખાણુ તેમાં આવે છે, 
તે દેશના સરળ શાંતિભર્યા રાજઅમલ માટે હાનિકારક હોઈ દાબી દેવાની 
જર્‌ેર છે અતે તે કાજે આ ધારાની આવશ્યકતા છે. આ ધારા સામે મજ- 
પોકાર કરે અતે તેને પરિણામે તે અમલમાં આવતો અટકી જય એ ખીજ 
લિશ્તે એ ધારા માટેની હિંદી વજરતી પરવાનગી તારથી મગાવી હતી અને 
ધારાસભાની એક જ ખેડૅેકમાં એક જ દ્વિસમાં એ કાયદ્વો પસાર્‌ કરાવ્યો હતો.“ 
છ 1-16 ઉઘ#૦ઇઇ૯ 01 ઊ1હાર, 411 0, 1807, છઈડણલ્ક 722/725 
૮ “116 પ્રાલાડ0)€ પેણ 1॥10ાલ્ઉે 07 ઘે દરણલટ'૧03, વૌધંલી ઈ 
180 શાધા'છૌ, 1878, [010 ઉ 91001'07 10 ઉ€ કો પપંડ 0 ઉહ ડ0પ0) 
-16 6101 5૯061137 0 21412 (0 ડવા......1-0 0 કઘા30૫ 1 તં 
પંડ 0013619 01 110 1411 ડે િ'છ, ધોર 4] પંડ 1101000066 1160 
110 પ. ણંડ ાંઝ્ટ €૦૫0ણો ઉલ ૪૦% 56182 46), યા [પ 5૩0ં 1110 
1117 1010111 ૨ ૪૦11૩0 0 100૫13. ” [810 810107૯3 કો ઉ, 10. 1 
(1021), છુહ 90] 


-પ્રકારિત્વર્તું નિયમન ર૯૨ 


૧૮૪૮ના આ ધારા અન્વચે પત્રતા સૃદ્રક અને પકાશકતે સરકાર 
"વિરૃદ્ધ યા પ્રજામાં વિખવાદ કરે એવી કશી બાબત પોતાના પત્રમાં પ્રગટ 
કરશે નહિ એવી માંહેધરી આપવા હરમ હતો. એસ્/છતાં તેમના પત્રમાં 
“એવી વીગત પ્રગટ થતાં સ્થાનિક સરકારે ગેઝેટમાં #તહેર રીતે ભવિષ્યમાં 
"કરી તેમ ન કરવાતે ચેતવણી આપવી અને કરી તેવે! ચુનો! કરતાં છાપખાતું, 
તેમાંની સાસશ્રી, વાંધાભયું” સાહિત્ય તથા સરકારમાં «માનત મુકાઈ હોય 
તો તે જપ્ત, કરવાને સત્તા અપાઈ હતી. ને કેઈ પત્ર પોતાની આર્થિક 
સ્થિતિતે કારણે જમાનત મકી ન શકે તો સરકારી અમલદારતે “પફ 
બતાવી, વાંધાભર્યા ભાગ કાઢી નાખીને, પત્ર છાપવાતે ઇટ અપાર્ધ્ હૃતી.૪ 


આ સમયે દેશમાં કેઈ પણુ પકારતું તોફાની યા ગેરકાયદેસરનું 
વાતાવરણુ પ્રસરેલું નહોતું, છતાં આ ફરમાત થવાથી પન્નમાં સખેદાંશ્રર્યં 
લાયું' અને સ્વમાન ઘવાતું લાગ્યું. લોકતાયકોએન આ નવા ધારા સામે 
[કાર ક્યો. ક્રિઝશા મહેતાએ “ધ ડાઈમ્સ ઓક ઈડિયા “માં એ 
[યદા વિરુદ્ઠ સળળ લખાણુ કર્યું. કલકત્તામાં પાંચ હક્નરની મેદનીવાળી 
સભાએ વિરોધ તોંધાવ્યો અતે ગ્લેડસ્ટતે પાર્લામેટમાં પણુ એ સામે 


પોકાર ઉડાવ્યો. 


“7 .પજ# 


ડ્ધુષ 


એવામાં ૧૮૮૦માં ઇશ્લડમાં ખીકન્સક્લ્ડ પ્રધાનમંડળની હાર્‌ થઈ, 
ગ્લેય્સ્ટનતો વિનીત પહ્ષ સત્તામાં આવ્યો અતે લોડ લિટ્નતે હિંદ છોડી 
ન૮વું પડ્યું. એતે સ્થાતે લોડ રીપન આવ્યો અતે તેણે ૧૮૮૨માં “વર્નાક્યુલર 
ગ્રેસ એકટ” જે “ગૅમીંગ એક્ટ “તે નભે મશદ્ર થયો છે તે રદ કર્યે. 
પ્રકસાં ખુશાલી વ્યાપી. પ્રજ્નઅવાજતો આમ વિજ્ય થયો. આ દેરાના 
છાપાના જટાપણા માટેની લડતતા ઇતિહાસમાં આ ખીન્ને મહત્તતતો બતાવ હતો. 

૧૯૦૪માં વર્તમાનપતે। પર્‌ અંકુશ મકનારો એક કાયદો પસાર 
શ્રયો. લૉર્ડ કર્ઝનતા રાજઅસલે પ્રન્‍્નમાં તિરાશા ફેલાવી અને બગભંગની 
-નીતિતે પરિણામે લોકોની લાગણી ખૂગ ઉસ્કેરાઈ. જુવાન વગ હિંસક માગે” 

« 1316 ઉદદટલંદર 6 તીત, ડે તાળો 19, 878% દઘછલ્ડ 499/108 


₹ 


ક્લ્ર ગૂજરાતી પતફારિત્વનેપ ઈતિહાસ 


ક 


ધપવા લાગ્યો. એ તોકાની પ્રરૃત્તિતે જાહેરાત તેમ ઉત્તેજન ન મળે તે માટે 
તેમ જ કેટલાંક પત્રાએ સરકાર સામે ખેક્થિ ફેલાવવા ખાસ પ્રયત્નો કર્યા 
હતા એમ સરકારતે લાગવાથી, વત્તપત્રો પર અકુરા મૂકવા હિંદી સરકારે 
નષ્ઠી કર્યું”. સરકારી ઠરાવમાં જણાવ્યું હતું કે જે પત્ર પ્રશ્નમાં બેદ્લિ 
ઉત્પન્ન કરનારું યા રાજદ્રોહ ફેલાવનારું લખાણુ છાપશે તેની સામે પીનલ 
જડની કલમો અતુસાર કામ ચલાવવામાં આવશે. દેરામાં સુલેહરાંતિ ફેલાય 
અને પનત કાયદાને માન આપીને ચાલે તે ખાતર એ ઠરાવ કર્યાનું સરકારે જાહેર. 
કર્યું” હતું”, પરતુ તે તેને અસરકારક ન જણાયાથી બીઝે જ વષે ૧૪૦૮માં, 
વર્તમાનપત્રો દ્રારા ઉશ્કેરણી ફેલાવવા સબધી એક કાયદો-૧10 ડપૅટપડ- 
૪20613 (1ઘબંધ્લપ૯0(ડ ૬૦ ૦4૯30૯5) 4૦, 1908-ધારાસભામાં 
પસાર ફકરાવ્યો&લ 101 ૦ 1905)* એ અગે પ્રન્નતે ઉશ્કેરનાર 
અતે રાજ્રોઈી વાતાવરણુ ફેલાવવામાં સહાય આપનારાં પત્રો, તેનાં છાપખાનાં 
જપ કરી, પત્તોતું પકાશન બંધ કરવાની સત્તા કારોબારી અધિકારીઓને. 
અપાઈ હતી. ૧* 


પુખ્ત વિચાર કર્યા વિના, પ્રેજ્નલાગણીની કુનવાર ડર્યા વિના, 
છાપાંની છૂટ પર્‌ ઘા કરતારા એક પછી એક બહાર પડેલા આવા કાયદા 
સરકારે ધારેલું પરિણામ નિપળજમી ત શક્યા. પ્રજાને પત્તી પ્રતિષ્ઠા 
ધવાતી લાગી, પ્રશ્નકીય અકળામણુ વધવા માંડી, વાતાવરણુ સરકાર 
તરફેણમાં સુધરવાને બદલે બગડ્યું. એટ્લે સરકારે ગભરાઇને 1 0૯ 1િતોતળ 
[૪:53 40, 1940 (40૦૬1 01 1910) ઘડ્યો. એ અન્વવે 
છાપખાનાં અતે તેની સામગ્રી ઉપર, વર્તમાનપત્રના પકાશકો ઉપર, આ 
રૃશમાં આવતાં અને ટપાલદ્દારા મોકલાતાં વાંધાભરેલા છાપાં, ચોપડી, 
ચે1પાનિયાં ઉપર તથા ર્‌ાજ્દ્રોહી અતે વાંધાભર્યા' વર્તમાનપત્રો-પુસ્તકા અને 
એવાં બીત્ન લખાણો ઉપર અકશે મૂકવા સરકારની ઈચ્છા હતી અને તે 
અંગે સખત ધાસ ધડવામાં આવ્યા. એતો અમલ સુગમ ખને તૅ સાટે 











૨૦ 110 ભઉત#લદર 0( 11, ઘાટ 18, 1908, ?ઘક્લ્ડ 171/172 


ચપત્રકારિ્ત્ય્ડું નિયમત ર્લ્ડ 


કારોબારી અધિકારીએ હસ્તક સણ સત્તા રાખવામાં આવી. લોડ સિહાની 
વિત'તિ-જેને તે વેળાના હિંઠી વછર્‌ લોર્ડ મોર્લીનું અનુમોદન હતુ-તેનાથી. 
એ કાયદામાં એક કલમ ઉમેરવામાં આવેલી કે કરેરી સતાના ફરમાન 
સામે હાકકૉર્ટમાં “અપીલ થઈ શંકે.૨૧ 


૧૯૧૦ના આ હિંદી અખબારી ધારાતી ક મ થણું ફુગ્ક હ્તી, 
અતે તેતે લીધે છાષાંતી તમામ સ્વતત્રતા લુંડાઈ ગઈ દેશના ઘોચક ભાગમાં 
થોડાક માણમો એ હિંસક પ્રતિ આદરી, તેથી આખા દેરતે માટે આવે!” 
સખત કાયદો કરવાતી સરકારની નીતિ દેશના આગેવાનોને અન્યાયી જણાઈ 
એ કાયદાનાં પરિણામો સંબધી સરકારે ૧૯૧૪માં એક થ્વેતપત્ર પ્રગટ 
કર્યો. તે પરધી જણાયું હતું કે એતો જૂજ જ ભગ થયે હતો. 


ર 


આ ધારો દૂર કરાવવા પ્રન્તએ લાંબો સમય ચાલુ રાખેલો! પોકાર 
એળે ગયો. છેક ૧૯૨૫માં હિંદી સરકારે પ્રેસ એકટ સબંધી વિચાર ને 
તપાસ કરવા એક સમિતિ નીમી. તેતા નિવેદનના પરિણામે 106 12૯55 
[219 [ર્દર યાતે 40લ॥ાઉેળણાલદ 450 1992 (૦૬ 21૫ ૦ 
1922) પસાર થયે. એ અતૃત્નાર ૧૯૦૮ અતે ૧૯૧૦ના અખબારી કાયદ્દ 
ર૬ થયા અતે ૧૮૬૪ના ફાયદામાં, સમિતિની ભલામણો મુજ્બ, ઝ#લેક 
'રેર્કાર થયે. ૫૨ 


સહકારના દિવસોમાં, સત ૧૯૩૦માં, તા. રમી એપ્રિલે સરકારે 
“ઉટલાક વગહુકમ (ઓડ નન્સ) કાટીતે છાપાના છૂટાપણા પર કેટલાક કે 
જૂરી મૃક્યા. માર્ચ ૧૯૩૧માં ગાંધી-અરવિન કરર ચતાં એ વટહુકમ ર્‌ 
થયા, પરતુ અક્ટોળર ૧૯૩૧માં ફરી કટલાક અકરા મુકાયા. ન 
ફાયદો (5૦૬ 25%11 ૦ 1981) જે 1ઊટ 1િતૉદ્રણ શિસ્ડડ 
(810૯75€00% 2૦૪૦૪) 5૦૪ 1931તે નામે એળખાય છે તે 


ર૨ 116 પડ#લાઇદ ં લોડ, રોપા 1ર, 1010, 9 જલ્ડ 1/8 
કૃરુ 11 ઉર રં 1પ. &ો 1, (ગટ, 28૬૯8 79/75 





ક્લ્૪ ગૂજરાતી પગકારિત્વતો ઈતિહાસ: 


૧૯૧૦ના ગ્રેસ એકટ નવો હતો ૧૨ અતે ૧૯૩૨ અતે ૧૯૩૪ના 
વધારાના ફાયદાએયી તેની સખતા્ધ વધારી હતી, તેની સુદ્દત 
તાન ૨૩-૧૨-૧૯૩૫ સુધી લખાવી હતી અને દેશી રાન્યો સામે બેદિલી. 
ટ્રેલાવવાના ગુનાતો પણુ તેમાં સમાવેરા થતો હતો. 


ગાંધીજએ સત્યાગ્રહ અને સવિનય ભગતનાં શસ્્રો ઉપાવ્યાં, ત્યાર્યી 
અખખારે સંબ'ધમાં વારવાર સરકારી હુકમો નીકળ્યા છે. અતુભવી - અને 
ઘણુ અશે નીડર ખતનેલા પત્રકારો એની કલમોની ઉપરવટ થઈને પણુ 
હિંમતભેર લખતા રહ્યા; બલકે સરકારી હુકમ છુકમતે સ્થાતે રહે, અને 
તેનો અમલ અશકય થાય એવી તરકીબો શોધી તે દ્રારા પ્રનત આગળ 
ચોતાની વિચારસરણી વ્યક્ત કરવાની અવનવી કરામતો પણુ પત્રકારોગએ 
યોજી છે. દૃપ્ટાંત તરીક્રે ૧૯૪રતી આખરમાં જેકીસનત ભણુશાળીના 
ઉપવાસ વિશે કશુંન્ટ ન છાપવા સરકારી ક્રમાન નીકળ્યુ હતું, પરતુ 
* ત'દૃૈમાતરમ્‌ ”માંથી દીપક-ન્યોત રપે એ ઉપવાસની માહિતી પ્રજાને મળતી 
રહી અતે સરકારી હુકમ નિરર્થક ગયે. 
પત્રકારાતી આવી કૃશળતાને કારણે નવા નવા અ'કશ મૂકતાં ફરમાનો 
સરકાર તરક્થી બહાર પડયે રહેતાં એટલે ગુચવાડો થઈ ગયો કે સાધારણુ 
પત્રકાર એ સર્વ કાવતો ને અકુશેોયી પૂરેપૂરો માહિતગાર રહ્યો હોય એસ 
માનવાતે પણુ રાકા રહે છે. 
જાહેર્‌ જવનમાં પત્રોની જે અસર છે તે ન્નેતાં તે શિધ્ૃતાના અમુક, 
ધોર્ણુતે આધીન રહે એ માટે તો કાયદાતું' બધારણુ %૩રી છે; પરતુ તે 
ત્રજાઅવાજને અને પત્રોની પ્રગતિને-તેના હકહિતને રંધનારું ન હ્‌ું. 
જેઈએ; ઊલડું પ્રન્નથીય વિકાસની દૃષ્ટિએ તે ઘડાયેલું હોવું જેઈએ. 
આપણા દેશમાં હજ ગઈ કાલ સુધી પરદેશી સરકાર હોવાથી એમ ત થઈ 
* શકયું. અખિલ હિંદ પત્રકાર મંડળે પ્રવર્તતી પરિસ્થિતિ સામે ઝૂંઝવા માંડ્યું. 
હતુ, ત્યાં તો વિદેશી સત્તા વિલય પામી છે અતે પવે આપણી પોતાતી 





૧૩ 1110 ઉ&206ઇર ૦ 1ૉંદ, 0૦૨૬૦0૦૪ 17, 1981, 5803 કઠ 


પત્રરારિત્યર્વું ઈનિયમન્ટ ર્કપ 


9 


રહેશો અને પ્રમાણિક પત્રકારોને વધુ સમય કાઈ અનિચ્છનીય 
પીડા અનુભવવાની રહેશે નહિ એવી શ્રદ્ધા રાખી શકાય. છાપાંતા તત્રીઓતી 
સલાહ લઈ તેમતો સહકાર આવકારી કેટલાંક નિયમનો હમણાંદમણાં યાય 
છે અને બધાં ની તે સ્વેચ્છાએ સ્વીકારે છે. ગયા યુદ્ધ દર્રામેયાત આ 
પ્રણાલિ શર્‌ થઈ છે, અતે તે પૂરી સકળ ન થઈ હોવા ૪તાં ભાવિ માટે 
ઘ્ર્ણી શિમ. રક છે. લોફશાસિત રા'ટૂમાં એવી પ્રણાલિ બહુ સકળ થવા 
સભવ છે 


સરકાર સત્તામાં આવેલી હોવાથી આપણા અખખારને પૃરતું સ્વાત'સ્‍્ય મળી 


૨૪$ ઉપસળહાર 
£ આંતરપ્રવાહોતું વિહંગાવલોકન ] 


(૧) 

મુંબાઈ ભોગોલિક દષ્ટિએ ગૂજરાતમાં સમાવિષ્ઠ નથી, પરતુ એ 
ગૂજરાતની બાજુમાં જ આવેલું છે અને તેની આજની આખાદ સ્થિતિ 
સુખ્યત્વે કરીને ગૂજરાતીઓને જ આભારી છે. મોગલ રાહેનશાહતના પતન 
પ્છી ગૂજર્‌ાતતું પાટનગર અમદાવાદ ફરી ખીલ્યું હાલહાલમાં જ, પરતુ 
સુંખાઈએ અગ્રે અમલતી હિંદમાં શરૃઆત થવા સાથે જ ષોતાની 
આખાદીનો કોટ મજખૂત બાંધી લીધેલો હોઈ, સાહસિક, સાધનસપન્ઞ, 
વિધારસિક ગૂજરાતીઓ ત્યાં સારા પ્રમાણુમાં વસતા થયા અને ત્યાં વસીને જ 
તેમણે ગૂજરાતની પ્રગાતિ-ખાતસ કરીતે સસ્કારવૃદ્ધિ-માટે કામ કર્યું” છે. 
“ગૂજરાતી પત્રકારિત્તતી શરૂઆત પણુ મુબાઈમાં થઈ, તેના પ્રથમ પત્ર-સાથે 
મુબાધ્ણું નામ સંકળાયું અતે તે પત્ર આજ પર્યત ચાલુ છે. “મુબઈ 
સમાચાર” ૧૮૨૨માં શર થયું, એટલે સવાસો વષનો ગાળો _તે 
પછી વહી ગયો છેએ ગાળામાં પ્રગટ થએલાં અને બંધ પડેલાં પત્રનો, 
તેસનું ૭મી અને ચિત્તોનું' સષ્ોજન, તેમની વિતોદકલા, તેમનું નિયત્રણ 
વગેરેનો ઈતિહાસ આપણે જેઈ ગયા.' હવે એ સળગ ઉંતિદાસ પરથી 
ગૂજરાતી પત્રકારિત્વની તત્તરચના, તૈના આંતરપ્રવાહો, તેની નીતિરીતિ, 

શેમાંથી સમન્નતું પ્ર્નમાનસ વગેરે વિષે વિચાર કરીએ. 


ઉપસે હાર . ર૯૭ 


ગૂજરાતી જૃત્તપત્રના ઘતિદાસમાં ત્રણ યુગ અથવા તબક્કા પડે છે. 
પહેલો અતે સૌથી લાંખો તે સત ૧૮૨૨માં “ શ્રા મુમળદૃતા શમાચાર “તી 
રથાપનાથી તે સન ૧૮૮૦ ગીતો. ખબીન્તે યાતે સધ્ય યુગ તે સન 
૧૮૮૦માં “ગુજરાતી ” સાપ્તાહિક શર થયું ત્યારથી તે ગાંધીજએ-૧૬૧૯માં 
“વજવન' સંભાળ્યું ત્યાં સુધીતો- અતે ત્રીનને ૧૯૧૯થી આજ સુધીનો. 


પહેલો યુગ એટલે ગૂજરાતી પત્રકારિત્વતું બયપણુ. એ યુગના 
વત્તપત્રનાં આગળ તરી આવતાં લક્ષણો તે અશુદ્ધ, નતેડાક્ષર વિતાતી, 
શઅણુધડ ભાષા, સમાચારના પ્રમાણમાં સામાજિક આબતાતે વધારે પ્રાધાન્ય 
અને તેમાં પણુ જૂતવટતી શડિમાયત, ધ્મકસ વિનાના પ્રશ્નો પર ઝેરી 
અંગત આક્ષેષોથી ભરપૂર ચર્ચા તે ગાળાગાળી; તથા રાજકીય સવાક્ષો તરક 
ઉદાસીનતા. બચપણુમાં બાલક કાલુધેલું, અશૃદ્દ બોલે એ મૃજબય છેક 
શર્આતતાં પત્રોમાં ભાઘા અશુદ્ધ હોય એ કુદરતી છે પણુ બે અશુદ્ધિનાં 
આન કારણે હતાં. તેમાં ખીશ્ન' તત્ત્તો ભળેલાં આપણે આગળ આ 
પ્રફરણુમાં નનેઈ શું.' સમાચારને 'તે અસ્સામાં પ્રાધાન્ય ન સળે એ પણુ 
સ્વાભાવિક છે, ફારણુ તે વેળા*'સમાચાર્‌ મેળવવાનાં આજના જેવાં સાધન 
નહોતાં. તે ઉપરાંત પ્રન્નમ્નાં કેળવણીનો પ્રચાર નામતો જ હેઈઈ ભિન્નભિત્ર 
વિષયતે સ્પર્શતા સમા:યાર જાણવાની જિત્તાસા પણુ ઓછી દતી. વેપારીઓને 
ઉપયોગી એવી માહિતી આપવાને કેટલાંક પતો. તત્પર રહેતાં. ** અખબારે 
સોદાગર” પત્ર તો! તેના નામ પમાણે એ દણિએ જ તૈયાર થતું. એવાં પત્ર 
ખાદ કરતાં ખીન્ન' છાપાં સાધારણુ રીતે સાસાત્તિક પ્રશ્નોની ચર્ચાસાં-અતે 
તે પણુ મર્યાદ્તિ ક્ષેત્રમાં-ષોતાની કટારો ભરી દેતા. આ ચર્ચાની કક્ષા પણુ 
એક'દરે નીચી હતી. તકરારી પક્ષ બાજુએ ગડી જતો અતે તેતે સ્થાને 
તત્રીઓ અતે લેખકો એકમેકની અંગત ટીકા કરતા, એક્સેકના કુટુંબની 
ખાનમી વાતોતે શહેરમાં મૂજી તેમને હલકા પાડવાની ડોશિશ કરતા. ટ્ર'કમાં 
ચર્ચાને નામે મુખ્યત્વે ગાલિમ્રદાન જ થતું. એમાં અપવાદ હતા. ક્રદુનછી 
મર્ઝબાન, કરસનદાસ મૂળજી, 'કખરશર કાબરાછી એ નીચી કક્ષાએ ઊતરી 
નહોતા પચ્યા. “ મુંગધ્ના ચાણુકે ” વિરોધીએ પર વીંઝેલા ચાબખા, વૈષ્ણવ 


ને ગૂજરાતી પતફારિત્ગનો ઈતિહાસ 


સહારાજેના વાજિત્રાએ સુધારા સામે “રેલા પ્રહારો, “ મુમબઈ શસરશેરે 
જઆની ”ગે તેના વિરેધીતે ખુલ્લા શખ્દ્ોમાં “સ ભળાવેલી માબેત સમાણી 
ગાળ, શરૂઆતના વર્ષમાં આપણું પત્રકારિત્વ કેવી અધમ સ્થિતિએ હતું એ 
સપણ સમ”નવે છે. * 


નક 


ઉપર ડશું તેમ પહેલા યુગમાં રાજ્જીય [વપયોની ચાનો સાવ 


અભાવ હતો. સરતમાં સનત ૧૮૪૮માં પ્રગટ થએલું “સ્વતંત્રતા ”, જે 
સ્વરૂપે માસિક પણુ તત્ત્તઃ બત્તપત્ર હતું, તે એમાં અપવાદ છે. એ અપવાદ 
વિરલ છે અને તેને લઈ ને જ, “ સ્વતત્રતા” માસિક હતું એ »તાં તેતે 
સાટે સ્વતત્ર પ્રકરણુ લખ્યું છે. એ બાદ કરતાં બાકીનાં પત્રોમાં સામાજિક 
ખાખત જ મુખ્યત્વે ચર્ચાઈ અને તેમાં ય જૂનવટવાદી સામાજિક ચર્ચા મુખ્ય 
હતી. દાદાભાઈ નવરેઈ, દુર્ગારામ મહેતા, કરસનદાસ મૂછ, કેખશરૂ 
ફાખશજ, કવિ નર્મ દાશ'કર જેવા મહારથીએએ સમાજસુધારાતું કામ. 
ઉપાય્તાં, ધર્મતે નામે ચાલતાં ધતિંગાનાં પોકળ ઉઘાયા પાડતાં, અયે 
વિનાના રિવાજ્ને અને ક્રિયાકાંડોાને તિલાંજલિ આપવાને પ્રજ્નને સલાહ 
આપતાં, રૂક્પિ્જક્ઠા છેડાઈ પડ્યા અને પત્રની કટારોમાં આ મહારથીઓ 
સામે હમલા થયા. એ સધાર્દોઃ પોતાના વિચારોના પ્રવાહ કાજે “રસ્ત 
ગોકતાર” અને “સત્ય પ્રકાશ ” સ્થાષ્યાં અને તેમાં આ હુમલાનો જવાબ 
આપી સુધારાના કાર્યને વેગ આપવાતે સખળ પયાસ કર્યા. એવા છૂટાછવાયા 
પ્રયાસ ખાદ કરતાં શરૂઆતના યુગનું તમામ ગૂ«#રાતી પત્રકારિત્ત સમાજ- 
સુધારાની ખાખબતમાં સરહ્ષક નીતિની હિમાયત કરનારું હતું, પણુ એવી 
હિમાયત કરવા માટે તેણે જે અશિષ્ટ ભાષાનો ઉપનોગ કર્યો તે એ યુગના 
વૃત્તવિવેચન પર ડાધ સમાન છે. 








પત્રોમાં ધર્મને નામે પૂ) # ચર્ચા થઈ અતે તે પણુ નીચી કક્ષાની. 
આવું ઇંગ્લડના પત્રકારત્વના ઇતિહાસમાં જેવા મળતું નથી. માટિત લ્યૂથર 
જેવી વીર વ્યકેતએએ અધ ધમ શ્રદ્ધા, કુરિવાન્ને વગેરે સામે પોકાર કર્યા 
પછીયી ત્યાં પત્રકારિત્વનો ઉદ્દભવ થયો, ન્ત્યારે આપણે ત્યાં વર્તમાનપત્રો 


ઉપસંહાર 


ન્ય 
ત્રિ 
ર 


નીકળ્યાં તે જ અરસામાં સમાજસુધારાની ચળવળ પણુ શર થઈ અતે 
સુધારકાના અવાજને દાખ દેવા માટે તેની કટારેતા ઉપયોગ થતાં સધારેકાએ. 
પણ્‌ પોતાનું પ્રચાર્વાહન ઊજું કર્યું અતે પરિણામે એમાં સામસામાં હમલા 
ચયા. સુધારકરાનાં અંગત જવન અને એમની પહદ્દતિ દોપરાહિત તો નહોતાં, 
એટલે ઝેરીલી ચર્ચાતે ખૂબ વેગ મળ્યા; ઝતપત્રત એ ફૂપણ કેટલોક 
વખત કાયમ ત્તેવું રહયું. / દ 


૧૮૮નન્‍્માં ઈચ્છારામ સર્યરામ દેસાઈએ મુળાઈથી “ : ગુજરાતી ' 
સાપ્તાહિક_રાર [2 કયું” તે ગૂજ્લાતી ૫ઃ પત્રકારત્વમાં એક નવા યુગતું મંડાણુ થયું. 
એની પર્વેનાં પત્રોનું “્ચેય મર્યાદ્તિ અર્થ માં સામાજિક હતુ--સુધારા તરક યા. 
વિરુદ્દ, “ગજ્ળાતી “માં તે સ્પષ્ટપણે રાજકીય થવા માંશ્યું. કખશફ કાબરાછી 
' જરાસ્ત ગોક્તાર્‌ તથા સત્ય પ્રકાશ “માં પાઠળથી રાજકીય વિપયોતી ચર્ચા કરતા- 
હતા, પરતુ તેમના રાજ્કીય વિચારો સાંકડા હતા. સામાન્ન્કિ ક્ષેત્રમાં ઉદાર 
વિચારો છતાં રાજકીય દિશામાંતા તેમતા સ કાચિત વિચારે! આશ્ચર્ય ઉપ”નવે 
છે;/ન્તે કે એક રીતે એ આશ્ચર્ય નયી. આ વિદ્દાનો અતે વિંચારકા એમ 
માનતા કે અગ્રેછ રાજ્યતે લીધે જ સાવત્રિક સામાજિક પલૃત્તિ માટે દેરાને. 
ગોગ્ય ભૂમિકા મળી રહે છે. અંગ્રેજ રાત્ય આ દેરશાના અભ્યુદય માટે 
કા ત્રેજના છે એમ એ સમયના ઘણા આગેવાતો માનતા. એમ પણુ. 

જ નાની પારસી જેવી કોમે પોતાતી હસ્તીની સુરહ્ષા રાજ કરતી સત્તાને. 
સાથ આપવામાં સ્વાભાવિક રીતે માની હશે, અને આપણે જાણીએ છીએ 
% પારસીઓને કાળા ગૂજરાતી અખબાર-તવારીખમાં ઘણે અગત્યનો છે 


ગૃસ્તના “ સ્વત-ત્રતા ”માં, તેના નામને છઃજે એવા રાજકીય વિચારેદ- 
ગ્રસરાવનાંર ઈચ્છારામ દેસાઈએ “ ગુજરાતી” સાપ્તાહિક દ્દારા એગલા જ 
ગ્રગતિશાળી રાજદ્દારી વિચારો જાહેર કર્યા, તે સરકારતી ખકફાનજરનો 
ભોગ ગત્યા; પરઝુ ઉઠ્દામ રાજ્કીય વિચારો સાથે એમણે સામાજિક ક્ષેત્રમા 
તેટલા જ ગ્રમાણુમાં સાંકડા વિચાર દર્સાવ્યા. “ રસ્ત ગાકૃતાર ” અતે 
“ ગુજ્ગતી ” તે સમયતાં ખે આગેવાન અડેવાડિકા આમ તેમની નીતિમાં 


-૩૦૦ મૂજરાતી પતઞકારિત્વતો ઇતિહાસ 


સાવ ઊલટાં હોઈ એકમેકનાં ક -વિરોધી બન્યાં. _ ગૂજરાતી જરત્તવિવેચનનું 
આ એક અવવવુ લક્ષણુ છે કે કેટલાંક અગત્યનાં પત્રોએ રાજકારણમાં 
“હુદ્દાસ વલણુ અને માન્ય મા એષછુવધતું સ્થિતિરહ્રુક વલંણુ 
અખત્યાર ક્યું” છે. દાખલા તરીકે “ગુજરાતી ”, “ સાંજ વતષમાન ”, 
“ પ્રનબધુ” (શરઆતનાં વર્ષોમાં ). (કેલર પક્ષે કેટલાક ઉદ્દાસ સુધારક 
રાજકારણુમાં વિનીત રહ્યા એ પણુ ન્નણીતું છે. કાબરાજી એનું સૌથી 
:અગવ્નું દૃષણ્ાંત છે. પુનરલગ્નતી પહેલ કરીને ગૂજરાતના સમાજસુધારાના 
'છતિહાસમાં મહત્તનું સ્થાન ઝયપનાર માધવદાસ રૂઘનાથદાસે ૧૮૮૮માં 
વિદેશી સભ્નારી સિસ મેતીંગના માનમાં પોતાના ' વિધવા વિવાહ હોલ 'માં 
સમારભ યેજેલે. તે પ્રસગે કાબરાછગ વ્યાખ્યાત આપતાં જણાવેલું ઝે 
પોતે અતે પોતાના મિત્રો એવું માતે છે કે રાજદ્ારી સુધારા અગાઉ 
સંસારસુધારાની જરૂર છે અને સંસારસુધારો એ સઘળા રાજદારી 
“સુધારાનો મળા આધાર્‌ અતે પાયે છે. પ 


ગમે અરસામાં દેશના રાજકીય ક્ષેત્રમાં ચેતન આવ્યું, પરતુ તેણે 
“કેશ્શેક અશે સમાજ્સુધારાની પ્રવૃત્તિતે શિથિલ બતાવી. સાચી રીતે તો 
“દેરાને સસારસુધારા અતે રાજકીય સુધારા બન્તેની જરર હતી#અને પ્રશ્નના 
:આગેવાતોને શ વસ્તુ સમજાતાં રા“્ટ્રીય મઠાસભાની ખેઠંક સાથે જ વર્ષોવર્ષ 
હિંદી સંસાર સુધારા સમાજની ખેઠક પણ્‌ મળતી. પરતુ પૂનાની મહાસભાની 
“બેઠક વેળા લોકમાન્ય ટ્ળિક અને તેમના જેતું માનસ ધરાવનાર તેમના 
સાથીએ મહાસભાતો મંડપ સંસાર સુધારા સમાજ માટે વાપરવાતે ના 
કહી. તેથી વી સાન્યતા પણુ પ્રચલિત થઈ કે સ સારસુધારો રાજકીય 
“સુધારાતો! વિરોધક છે.૨ 


રાજ્કીય પ્રશ્નોને મહત્ત્ત આપીને સમાજસુધારાને પાછળ નાખવાના 
ગ્રયાસ થયા તેમાં “ગુજરાતી ” સાપ્તાહિકે ફાળા આપ્યો: સધારકો અને 


૬ એક પુનવિવાહની કાહણી (૬૮૯૨). પૃ. ૨૭૨ 
“૨ સમાજસુધારાનું' રેખાટર્થન (૨૯૩૪ ), પૃ. ૨૪૯/૬૫૦ 


ઉયસ'હાર ૩૩%. 


સુધારાની વાતે!તે સીધી રીતે ઉતારી પાડવા ઉપરાંત તેસતી નિંદા કરત 
નાટકા, કાવ્યો, નવલકથાઓ તેમાં પ્રગટ થયાં/ “ આજકાલતો સુધારો ક 
રમણીય ભયડરતા !”, “વિલાયતી વિલાસમાં કેશનખાઈ ખલાસ ! ”, “ નળે 
નમાતો અમૃત કે ઝેર ? ”, “ઝએસન એન બનાકે કયું મેરી મીદી ખરળ કી ?”” 
વગેરે વાર્તાઓ “ ગુજરાતી "માં પારધી ને પાછળથી યુસ્તકાકારે પ્રસિદ્ધ. 
થઈ. આવા પચારયી સમાજસુધારાતું' કાર્ય મદ પડ્યું, € રાસ્ત ગોફતાર ” 
જેવા સુધારકોના એકાદ વાજિત્રતે બાદ કરતાં બીન્ત' પત્રોની નીતિ 
“ ગુજરાતી ” જેવી «૪ હતી.ઝ 


/ આ યુગમાં સમાચારનું સ્થાન વૃત્તપત્રમાં ગૌણુ નહોતું ર્યું. પશનના 
માનસિક વિકાસ સાથે તેની સમાચારોની ભૂખ વધી હતી અને રેલવે તથા: 
ટપાલવ્યવહારની ખીલવણીતે લીધે બહારગામના સમાચાર મેળવવાતું સુલભ 
થયું હતું-અલબત્ત, આજના જેટલા પમાણુમાં નહિ. ઘણી વેળા સમાચાર 
ટીકાર્સહિત આપવામાં આવતા. _? 


સમાચાર, સામાનક સુધારે, રાજકારણ વગેરે બાબતો સાથે હવે 
સાણિત પરત્વે પણુ લહ્લ અપાવા માં અતે તે માટેતો મુખ્ય યરા 
ઘચ્છાસમ દેસાઇને છે. આપણા પત્રકાર્ત્વિ સાહિત્યની વૃદ્ધિમાં આપેલે.. 
કાળા પશસતીય છે. ખીબાંની મૃર્ક્લી, કામદારોની નિરલરતા વગેરેતે કારણે 
ભાષાની શુદ્ધતા પત્યે શર્માં જેવું ન્નેઈ ગે તેવું ધ્યાત નહોતું અપાયું એ: 
સાચુ, પરતુ સાહિત્યની વૃદ્ધિ માટેનું તે ત્યારે એકમાત્ર સાધન હતું અને 
તેનાથી પ્રજમાં વાચન માટે અભિરુચિ થઈ તેતે લહ્તે જ પાછલાં 
વર્ષોમાં આપણું સાહિત્ય વિકસ્યું અતે હવે પત્રાતા આધાર વિના પણુ ટકી 
રહેવાની સ્થિતિએ પહોંચ્યું' છે. આ સ્થિતિ ત્રી'ન યુગમાં આવી છે, પણુ 
એતી શરઆત 'ગજરાતી'ના વુગમાં થઞેલી અને તે ગ યુગતુ એક પધાન 
લક્ષણુ છે , ભાષાની શુદ્દતા પરત્વે પણુ એ અરસામાં વધારે કાળજ લેવાવા 
લાગી, 2 એએ ખાબત આગળ વીગતે લખીશું.“ 


નમદ અને ઈચ્છારાસે પોતાનાં પત્રો શ્રાર્‌ા ગૂ“રાતીઓ માં સ્તંદેશા:- 


કન કનયનઝઝનક-ટ- ₹*ઝનદ હાદા 20 400880. - ત તિ 100 20088 


“૩૦૨ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વને! ઇતિહાસ 


ભિમાન અતે જેસે”, તેંગ્ાવલા . યેલ, ટયો. નેં રાજજીય _શિયોમાં તેમને 
“ગૂજરાતી પ રતના કેત્રમાં પ્ર પવેશ _કળરે કયો. મા શરણે મોટા માર પ 
સળેલે 2 “રજ્જીય, સવરપ ઝે આ યુગનું અગત્યનું લહ્યણુ છે.. “ ગુજરાતી ” 
જેવા પત્રને ખાદ કરતા સધારયેં રીતે “ ગુજરાતી ” યુગનાં પત્રો રાજકીય 
“બાબતોની ચર્ચા કરતાં તે મત સતાર્વવાની હતી અતે મોટે ભાગે સરકારને 
પ'પાળનારી હતી. ગાંધીજએ “ નવજીવન “તું ઝકાત સભાળ્યું ત્યારથી એ 
“દિશામાં એક નવીન તબફો શર થયો. ગામડંતે ખૃણેપખ્ૃણે સમજી શકાય 
એવી સાદી, સરળ રૈલીમાં, નિખાલસ ભાષામાં, કેપ્રતી પણુ સેઠ રયા 
વિના, સાચી-શયતેન્નતોની હિમાયત -કરતા ગાંધી છના-લેએ.. પ્રગટ થયા અને 
તેની. ખાન પત્રો પર એવી પબળ ખાપ પડી કે તેમણે તેતું અનુક નુકરણુ 
કરવા માંક્યું. પ્રનનમાં કેળવણી પ્રસરી છતી, સ્વદેશાલિમાન, અણ ન, હું, 
૧૯૧૬ની હોમરૂલ ચળવળ, ૧૯૧૭માં ટિળકની મુક્તિ અને દેશભરમાં 
તેમણે કરેલો પવાસ, રેકેટ કાયદ્દો વગેરેને લઈ દેશમાં રાજકીય જાગ્રતિ 
-આવી હતી શટકલે ગાંધીજના નવા વિચારેતે પજા અપનાવ્યા. તે 
મેળવવા માટેની સાગણી પણુ વધતી ચાલી અતે એતે લીધે પતેને સારે 
કા અતે ઉત્તેજન મળ્યાં. 

ત્રીજ તબકકા રાજય _ક્ષેત્રમાં જેમ પગતિવત વિચાર આણયા, 
તેમ સામાજિક ક્ષેત્રમાં પણુ આગળ વધેલા વ ન્નેયા. એ . વાર્તાવરણુ 
જેલાવવામાં ક નંવંછવને ” આપેલો ફાળો અદ્ભુત છે . ધમને નામે ચાલતાં 
ઘતિગૉ) સિવાજને નામે સમાજમાં પ્રવર્ત'તી બમો, ન્યાતમાં વર્ણો પાડી 
“કેટલાકને હુલકા ઊતરતા ગણી તેમને અન્યાય કરવાની પ્રથા, સ્ત્રીઓને થતા 
-અન્યાયો-એ સર્વ દૂર કરવાને “ નવજીવન ” અતે તે પછી “હરિજનતબાધુ “એ 
અસાધારણ રીતે સમર્થ પયાસ કર્યો. એ કાર્યમાં ખીન, પત્રોએ સારો 
સહકાર આપ્યો. એ નોંધવા જેવું છે કે ધણાં જનનાં વૃત્તપત્રો જેણે પાછલાં 
વર્ષોમાં સામાજિક સુધારાનાં કામોનો વિરોધ કર્ય હતો તેણે ગાંધીજનાં 
ક્રાંતિપોષક રાજકીય વિચારોતે ષોધણુ આપવા છતાં સામાનકિ સુધારાનો 


ઉપ્સહાર ૩૩૩ 


સાસતો ચાલુ જ રાખ્યો. કેટલાકે અત્યન્નેહ્ારે જેવી ચળવળથી ગભરાઇને, 
ગાંધીજના રાજકીય કાર્યક્રમનો વિરોધ તો ન કર્યો પણુ તેને સળ ટેકા 
આપવાનુ માંડી વાળ્યું. ઈચ્છારામ દેસાઈનું” “ ગુજરતી ”, જે તેમની હયાતી 
દરમિયાન કાન્તિપોપક રાજકીય વિચારો અતે સ્થિતિરહાક સામાજજક વિચારો 
દર્શાવતું, તે આ નવીન યુગમાં સામાન્દિક ક્ષેત્રમાં સરહ્ાક નીતિ ચાલુ 
રાખવા સાથે રાજકીય ક્ષેત્રમાં બહ સમે સમાલીને લખતું. “ પ્રજખંધુ ” 
જેવાં થેડાંક પતે સામાનજક ક્ષેત્રમાંતી પોતાની પ્રરહ્નક નીતિતો ત્યાગ 
કરી સામાજિક સુધારાની પ્રજૃત્તિઓતે સમર્થન આપવાનો નીતિ અખત્યાર 
કરી, એ પણુ તોંધવા જેવું છે. જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં કાન્તિપોપક વિચારો 
એ ત્રીન્ન યુગતુ' અગત્યનુ લક્ષણુ છે અને તે ગાંધીજની અસરવુ' પરિણામ 
છે. એ અસર એટલી પ્રખળ તે વ્યાપક છે ક્રે એ યુગતે ગાંધીયુંગ વિના 
સ કાચે કડી શકાય. 


ગાંધીયુગના ગૂત૮રાતી ૬ત્તવિવેચતનું એક વધુ લહ્મણુ તે રાજસ્થાની 
પ્રશ્નોની ચર્ચા. “ ગુજરાતમિત્ર ” જેવા વિરલ અપવાદ બાદ કરતાં ગૂન્ટરાતી 
વર્તમાનપત્રો! રાજસ્થાની સવાલો માં પશ્યાં નહોતાં, અને “ઈ તેની ચર્થા કરતું' તો 
તે ઉપરટપકી. ગાંધીયુમમાં એ દિશમાં વધારે ઊંડી નજર નાખવાની અતે 
નિર્ભયપણેૅ ટીકા કરવાની પ્રણાલિ શર થઇ. એજ સુખ્ય કાર્ય સાટે 
“સૌરાષ્ટ્ર”તો ઉદ્દભવ થતાં તો ગૂજરાતતે રંગીન રૈલીતુ' અવનવુ' વ્રત્તવિવેચન 
મળ્યું. સનસનાઃીતો શોખ, વિકૃત રોસાંચકતા ને લાગણીવેડા “સૌરાષ્ટ “માં 
વાશ્વાર જણાતા, પણુ એટલી ખામી ખાદ કરતાં રજૂઆતની નવીન પદ્ધતિ, 
છટાદાર, હૃક્યસ્પર્શ: તે ક્વચિત્‌ લાડકી રૌલી, તળપદી ભાયાની છાંટ અતે 


વિવેચનની નીડગતા વગેરેની “ સોરાષ્ટ્ર ” શર કરેલી પ્રણાલિકા આપણા 
પત્રકાર્ત્વિમાં અજેડ છે. ગજસ્થાની પ્રશ્નોની ચર્ચો આજે મુંબાઈ અને 


ઝે 


ગ્રૂજરાતનાં પત્રોમાં થાય છે. “ જન્મભૂમિ” જેડું કુંબાઈથી નીકળતું પત્ર 
ગ ઝુંખ્ય હેતુથી સ્થપાયેલ છે, પરતું ગૂજરાતી કત્તવિવેચકોને એ દિશામાં 
જવા અતે એ પદ્દતિએ કામ કરવા ગ્રેરનાર તો “સૌરાષ્ટ્ર ” જ હતું. 
“નવજીવન ”માં જે કામ સરળ સિતાક્ષરી, તકશદ્ધ, તિગરડબર ભાષામાં 


યુ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વને ઈતિહાસ 


થતું, તે કામ છટાદાર, અલ'કારિક, ઊર્મિમય વાણીમાં “ સૌરાષ્ટ્ર ” કરું. 
ઉપરાંત, એ પત્ર દ્દારા કાર્ડિયાવાડની સસ્કૃતિતે સમગ્ર ગૂજરાતમાં ખૂબ 
ચોપણુ મળ્યું અને તે એક રીતે પુનજીવન પામી. 

નીત્તિ સહેજસાજ બદલાઈ છે. -“ સૌરાષ્ટ્ર ”તા ગુણુદ્વોપ એમાં આવ્યા છે, 
પણુ એકરે, સ્વતત્રપણે તીડરતાથી વૃરત્તવિવેચન કરી આજતું એ _ 
આગેવાન રાજસ્થાતી અખબાર ખઅન્યું છે. 


આજે “ ફૂલછાબ ” એ “ સૌરાષ્ટ્ર ”તું' લગભગ નવું રૂપ છે. તેની. 


લગભગ ખેતૃતીયાંશ ગૂન#રાત રાજસ્થાનવાસી છે અને તે કારણે તે 
ગૂજરાતી વૃત્તપત્રોના ફેલાવા માટેતું સારું થૈત્ર છે, ૭તાં દેશી રાજ્નએની 
સંકુચિત મનોદશાતે કારે એ પ્રશ્નની પ્રગતિ અતે ઉદ્ધાર માટે કાર્ય 
કરનારાં પત્રો અગ્રેજ હરૂમતમાં રડીને જ પ્રસિદ્ધ કરાતાં. “ કાડિયાવાડક 
સમાચાર ”, “ કચછ વર્તમાન ”, “ફૂલછાબ ” વગેરે પત્રો બ્રિટિશિ હફૂમતમાં. 
રહીને રાજસ્થાની પન્ન માટે લડતાં. 


આ સસયની લાક્ષણિક સામાન્ટ્િક ઘટના એ છે કે રાજજઝીય. 
ચળવળની ઉગ્રતા ઞોછી થતાં, નેતાઓ જત્તવિવેચનના વ્યવસાયમાં પડતા. 
સરતતું “ નવયુગ ”, ભરૂચનું “ વિકાસ ” વગેરે એમ શર થએલાં. રાજસ્થાનમાં. 
“ સૌરાષ્ટ્ર ”, “સૌરાષ્ટ્ર મિત્ર ”, “કચ્છ”, “ કચ્છ મિત્ર ”, “કચ્છ કેસરી”. 
,“ કર્મભૂમિ ”, “ વતન ”, “ મજ્નમત ”, “ પંચમહાલ રેવાકાંઠા વર્તમાન ”. 
“રાજસ્થાન”, “દેશી રાજ્ય” વગેરે નીકળેલાં. એમાંનાં કેટલાંક પતે અલ્પ જીવન. 
જીવીને બધ પડ્યાં. પ્રકનની વાચનની, દેશવિદદેશને લગતી વીગતો નણુવાની 
ઇંતેન્નરી વધવાથી લગભગ દરેક જ્સલ્લામાં એકાદ વર્તમાનપત્ર તો આજે" 
નન્દ્રરે પડે છે. 

સન ૧૯૩૪-૩૫થી ગાંધીશૈલીની જૃત્તપત્રની ધાટીઓમાંથી ગૂજરાતી. 
પત્રકારત્વ નીકળી ગયું છે. અગ્રલેખાની લખાવટ, સમાચ!રની રજઆત, 
મથાળાં, ન્નહેરખખર વગેરેની ગોઠવણીમાં ફેરફાર થયો છે. સાપ્ાહિકોએ તો. 


પ! 


ગાંધીયુગના જૃત્તવિવેચનની પણુલ્લિ સાવ ફાઢી નાખી છે 


હને 


ઉપસ હાર ર્મ્પ 
(૨) 
હવે ગૂ2૪રાતી પત્રકારિત્ત અતે ગ2#રાતી ભાષાનો વિઘય લઈશું. 


આપણે ત્યાં વર્તમાનપત્રનીં શરઆત થઈ લગભગ તે જ એરસામાં- 
વે પ્રસિદ્ધ થએલા ગૂજરાતી પ ચાંગ જેવા અપવાદ બાદ કરતાં-ગૃહ/રાતી 
ભાષામાં પુસ્તકો ૭પાવાં શરૂ થએલાં. એ પહેલાં હસ્તલિખિત ત્ર'થો જ 
હતા. એતે લઈને તેમ ન્ટ પ્રજામાં કેળવણીનો પ્રચાર એછો તેથી પન્નવુ-_. 
વાચન નામનુ* હતું _ઊાચતતો ગોખ કેળવાવાની શરૂઆત થઈ તે વર્તમાન- 
પત્રાયી એમ કહી ૭ાકાય. ટ્આ કાર્શે શર્આતનાં વૃત્તપત્રોમાં આવતી ભાધાએ ._ 
"આપણા સાહિત્ય પર શી અસર્‌ ર્‌ ફરી, ભાષાના વિકાસમાં વર્તમાનપત્રોએ શો 
હિસ્સો આપ્યો, ઈયાદિ મહતતના પ્રશ્નો છે. જૂના હસ્તલિખિત ગ્રંથો પરથી 
જણાય છે કે વતમાતપત્રે! છપાવાં શર થએલાં તે પહેલાં જેપટ્યરોતો 
ઉપયોગ થતો હતો, પર ઉ કરદુતછ  મર્ઝબાને : અતે તેમની પછી ખીન્તએઓએ 
ગૂઝરાવી .ખીખાં તેયાર કર્યા” એમાં 1 જેડાહારે ન નહાતા, એ બીબાંતા સદ્ય 
«ૃત્તપત્રો _છવાવાં. હ્રાગ્યાં એટલે શરયી ન્તેડાક્ષર.. વિનાની ભાણા છપાવા 
લા મી. વળી | ગુજરાતી..પસકારિત્તી_ શરતમાં એ ધધામાં પડનારા પારસી 


-'**ક ક -ડ-કકન્૦નબા 


પત્રકારો ચૂઝરાતી ભાષાના સભ્યાસી નહોતા, તેથી લૂખાવટ સાવ 


અશુદ્ધ રક. . પારસીઓને ગક તો ગૂજરાતી ભાષાનું ગાન થઇ [૬ બોલી 
પેણુ તેમ તેમની પોતાની ક _ઉચ્ચાસ્ું 
તેજ લખવાની ટેવ, એટલે ગૂજરાતી પત્રની શરઆત બાળક કાુ'ેલું તે 
અશુદ્દ બોલે તેમ-સાવ અશુદ્ધ ભાષાથી થએલી. પારસીઓ કરતાં હિદુશોને 
ગૂજરાતીનું વધારે-સાન હતું તે તેઆ લખતા હતા પણુ વધા શુદ્ધ, પરતુ 
પ્રકાશનના ક્ષેત્રમાં તેઓ પડ્યા નહોતા. એ ક્ષેત્ર પારસીઓના હાથમાં હતુ, 
એગ્લે તેએ! જે અશુદ્ધ ગૂજરાતા છાપતા તેની અસર ખીશજ્નએ ઉપર પણુ 
થવા માંડી. ૧૮૨૨માં “થી મુમખધનતા રામાચારે” અશુદ્દ ભધાથી શરઆત 
કરી મતે તેની પછી પ્રગટેલાં “શ્રી મુમબઈના ચાખુક”, “મે જમરોદ”, 


ન 


૩૦૧૬: , શજરાતી પતઞકારિત્વતો ઇતિહાસ 


“સમાચાર દર્પણુ” વગેરે પણુ એ સહેલે રસ્તે જ ચાલ્યાં, એટલે વર્ષે 
સુધી એ દિશામાં કરૈ! સુધારો જેવા મળ્યો નહિ. 


દાદાભાઇ નવરોજીએ “રસ્ત ગોફતાર ”ની સ્થાપના કરી તે પહેલાં 
તેઓએ તેમના મિત્રો ભેગા “ જ્ઞાન પ્રચારક મંડળી “ની સ્થાપના કરી હતી, 
અને તેના તરફથી તા. ૧-૪-૧૮૪૯તે દ્તિથી એક ચોપાનિયું પ્રગટ થતું 
હડું. તે જમાનાની ભારે શિક્ષિત વ્યક્તિઓની એ સસ્થા અને ચોપાનિયાનું 
નામ પણુ “ગતેઆન પરસારક' એમ ખોલાતું, લખાતું, ૭પાતું. સાનતો 
પચાર કરવાને સ્થપાયેલી સસ્થા અને તેનું વાજિત્ર જ આમ અશુદ્ધ ભાષા 
પ્રગટ કરે એ ઠીક ન જણાતાં ભાષાની શુદ્ધતા સાચવવાનું નક્કી થયું એટ્લે 
સન ૧૮૫૧માં તેણે “ શુધ ન્નેડતી” માટે પોતે કાળજી રાખશે એમ 
૪. 2: 


જણાવ્યું અને તે અનુસાર ચોપાનિયાતું નામ સુધારી “સ્તાન-પ્રસારક 
છાપવા માંચ્યું. 


ખીન્ન પારસી પત્રકારોના પ્રમાણુમાં કેખશર્‌ કાખરાજને ગૂજરાતી 
ભાષા ને લખાવટતું વધારે સારું ત્તાન હતું. “રસ્ત ગેોક્તાર ” એમના 
હાથમાં આવ્યા પછી પણુ ઘણા સમય સુધી એ પત્રને કરસનદાસ મૂળજી 
સાથે સબધ હતો; છતાંય ગતી ભાધા અશુદ્ધ રહેલી; પરતુ, બીન્ન 
પત્રકારોને ભાષાની શુહ્તા અશુહ્ઠતા માટે ૩ર! પરવા નહોતી ત્યારે કાખરાજતે 
એ ખાખત અકળાવતી. તેમાં સુધારો કરવાને તેમણે કાંઈકે સફળ ગ્રેયાસ 
કળ. પાલણુજી દેશાઈએ એ કાર્યમાં સહકાર આપ્યો અતે ફારસી શખ્દોના 
મૂળી ઉચ્ચાર સાચવવા ખાતર તેમણે અમુક અક્ષરો નીચે “નુકતા' મૂકવાની 
મ્રથા શર્‌ કરી. 


પારસી પત્રકારો સ્વાભાવિક રીતે ફારસી શખ્દ્દો વધુ વાપરતા અર્તેતેની 
અસર્‌ એટલી પ્રબળ થઈ કે ત્યાર પછીના હિંદુ પત્રકારોએ પણુ ઘણુ।ક 
ફારસી શખ્દોતો ઉપયોગ કરવો ચાલુ રાખ્યો. આજે ય તેવા કેટલાક શખ્રોતો 
વપરાશ ચાલુ છે-દાખલા તરીકે, અહેવાલ, અખબાર, આઝાદ, કામયાબ, 
કતાર, જગ, જહાંમીરી, દ્વોસ્ત, દિલ, દુરસ્ત, દિલાવર, દષતર, બદોબસ્ત 


ઉપસ ટાર 3૦૭ 


વગેરે,૨ ફારસી રાખ્શોના આવા વપરારાથી ગૂજરાતી ભાષાતે હાનિ થઈ છે 
"ર તેતી સેવા થઈ છે એ વિદ્દાતોમાં વિવાદનો વિષય છે. ફારસી શખ્દોતે! 
ઉપચથોગ કરનારાઓનું કહેવું છે કે આ રાખ્દોના વપરાશથી ગૂજ્ટરાતી ભાષા 
વધારે ઝમકદાર બતી છે; જ્યારે કેટલાક હિંદુ વિદ્દાતો કહે છે કે ફારસી 
શખ્દોનો ગૂજરાતીમાં ઉપયોગ કરનારાએગ ગૂજરાતી ભાષાને હાનિ પહોંચાડી 
છે. આજે એ ગ્રશ્ચ ખાસ ચર્ચાનો રહે! નથી. વર્તમાનપત્રની ભાષા 
જ્નસમૂટતે સુગમ જેઈએ એ આવશ્યકતાએ જ આવો નિર્ણય આણ્યો 
છે. બહોળા જતસમૃડતે જે પરિચિત હોય ,તે જ બતતાં સુધી 
પલ્નોમાં વપરાય. 

પારસીઓએ ગૂજ્શતી ભાષાના ઓછા ત્તાનને લઈ ફારસી રાખ્દોતો 
ઉપયોગ કરવા ઉપરાંત ગૂજરાતી લિપિમાં અગ્રેછ શખ્જ્ત અતે તે પણુ 
અશુદ્દ અગ્રેજી શખ્દો વાપર્યા હતા. પાસ્સીઓમાં એ રેવ આજે ય જેવાય 
જો. ફેર એટલે પખ્તો છે કે ભૂતકાળમાં અગ્રેછ રાખ્દ્ો અશુદ્દ રીતે 
ઉચ્ચારાતા તેમ ૪ લખાતા તે છપાતા, તેને બદલે હવે, કેળવણીના ગ્રસારને 
કારણે, શુદ્દ ખોલાય છે ને છપાય છે. નિશાળકે।લલેજમાં ગૂજરાતીતો અભ્યાસ 
કરીને જુવાત પારસી લેખદ્દા અને લેખિકાએ પારસી પસમાં શુદ્દ, તત્સમ 
ગૂજરાતી શખ્દો-ઘ. ત. “ અતિશમષકિત ', “અંજલિ” “ સતનતીય %, 
“ દીર્ધટણિ'-વાપરે છે. ડં 


ભાષાની શુહ્ધતા સાચવવાને જે પ્રયાસ “ રાસ્ત ગોક્તારે ” કર્યા તેતે 

નર્મદના નિબંધો અતે તેના પાક્ષિક “ડાંડિયો “થી વૈગ મળ્યો. ગૂજરાતી 

ગઘતુ' હવે ખરું ખેડાણુ થવા લાગ્યું. નર્મ દે ગૂજરાતી ગઘતે સ્વરૂપ આપ્યું, 
૫ 3 "ક. 


પરતુ “ડાંડિયો” તેતા હાથમાં લાંમે સસય રહયું નહિ એટલે શ્ૃત્તપત્રની 
ભાષાતે તેની રેલીનો લાભ મળતો બધ ચઢો. 


૩ અમીરમિચા હમદૂમિ'ચા ફાર્કીએ તૈયાર કરેલો “ગૃત્ટરાતી ફારસી અરખી. 
રાબ્રોનો કોરા” ઝુન્ટરાત વર્તાક્યુલર સોસાયટીએ છષાન્યો છે, તેમાંથી ગૂજરાતી 
ગ્ષાધામાં વપરાતા થએલા એવા રાજ્રોની વીગનવાર માહિતી મળી રહે છે. 


૩૦૮ . ગૂજરાતી પત્રકારિત્વનેપ ઇતિહાસ્દ' 


પારસી પત્રકારો તે સમયનાં મુંખાધનાં અગ્રેછ પત્રોમાંથી ખખરેદ 
વગેરેના તરજમા કરી પોતાનાં પત્રોમાં છાપતા. આ ત્રોથાએ ગૂજરાતી ભાષા ' 
પર માઠી અસર કરી. તેને તવા વિચાર અતે રચતા અને નવી ઢખની શખ્દ- 
વિન્યાસતી રીતિઓ મળ્યાં, પરતુ પારસી લેખકો અગ્રેજતો શખ્દરઃ 
તરજૂમો એવી રીતે ડરતા “કે ભાષા બેડોળ અને કૃત્રિમ ખતતી. એક નમતાથી 
આ બાખત સારી રીતે સમન્નશે : 


“લતેજશલેટીવ કાઉંશલ તા. હ મી જાતેવારીએ ખેઠી. 
હતી તે વેળાએ એક ખીલ મીશતર લીન્સ્ટે રજુ કરીઉં હતું તે. 
ઉપરથી હેવું જવામાં આવે છે કે વેરથી ઝુમબઈ અને છાશતી. 
ખાતે જે પાણી લાવવાનું કામ ચાલે છે તેહેની ઉપર ૩૫ લાખ. 
રૂપીઆતો ખરચ થાઈ ચૂંકા હતો અતે એ કામ પુરું ડરવા શાર _ 
મુમખઈની સરકારને ખીન્ત પાંચ લાખ ર્પીઆ જેઈએ છે. વાશતે 
જે ખરચ સરકારે કરેએ છે તથા થશે તે પાછો વસલ કરવ 
પાણીને માથે કાંઈ ભાવ કરી મુમબઈના લેકો પાશેથી- 
કર્‌ લેવો. ”* 


સુબાઈના પારસી બૃત્તપત્રો પર્‌ ગૂજરાતનાં પત્રો સમાચાર માટે. 
આધાર રાખતાં, તેથી મુબાઈ અને ગૂજરાતમાં ભાષાની વિકૃતિસ વિશેષઃ 
પ્રચલિત થઈ. આ સ્થિતિમાં ૧૮૮૪ પછી “ગુજ/રાતી” પત્રે પલટો 
આણ્યો. તેના તંત્રી ઈચ્છારામ દેસાઈ ગૂજરાતી સાહિત્યના ઉપાસક હોઈ 
સ્વાભાવિક રીતે ભાપાશહ્દિના મોટા હિમાયતી હતા. એ પત્રકારિત્વ 
પરત્વે નવી ૦૮ ભાવના સેવતા.. પારસી વત્તપત્રોતું આંધળું અતુકરણુ 
એમને પસદ નહોતું. સાહસ ને હિંમત એ પસછારામના સ્વભાવનાં લટ્ટણ્‌. 
હતાં. અગ્રેજી પત્નોમાંથી તરજૂમા કરવાની પ્રથા તેમણે છોડી દીધી એટલું જ 
નહિ, એવા તરજૂસા કરતાં પારસી પત્રકારો કેસ અરથનો અનર્થ કરી 
ખેસતા અતે ભાષા તથા વ્યાકરણુને કેવી મોટી હાનિ કરતા તે દેખાડી. 


જ. “શ્રો સુમબઈના ન્મેજમરોદ”, તા, ૨૬-૧-૧૮૫૮. 


.ઉપર્દહુદર , ૩૦૯ 


આપ્યું, ભાપાશ્રુટિ નનળવવા તે ખૂળ ઉત્સુક હતા, ૭તાં પારસી માલિરના 
છાપખાનામાં ૭પાવાથી જગુન્ટરાતી “ના શરૃઆતના અ'કોમાં ભાષાદોષ ઘણા 
રલ્યા છે. એ પત્રનું પોતાતું' છાપખાનુ' થતાં “ગુજરાતી ” ભાષાશૃદ્ધિમાં 
આદર્શ પત્ર થયું. ગૂજરાતના પત્રકારોએ ખબરઅ'તર માટે સુંબઈના પારસી 
ભ્તપત્રોતે સ્થાતે હવે “ગુજરાતી ” તરક્‌ લક્ષ દોડાવ્યું, તેમણે સ્વાભાવિક 
રીતે “ગુજરાતી “માં આવતી ભાષાનું અનુકરણુ ક્યું”, ખીખાંતી બનાવટમાં 
એ દરમિયાન જે સુધારાવધારા થયા તેતે લીધે પણુ ભાધાની શુદ્ધિ 
“ળીવવાનું પહેલાં કરતા વધારે સુગમ ખન્છું. 


વિચારોને સુદર સ્વરપમાં ગોકવવા, વળાં% વળાંકે નવા ફૂકરા 
પાડવા, પેટા મથાળાંએની યોજતા કરવી અતે સમમ્ર લેખતે મથાળે યોગ્ય 
શીર્ષક મૂકવું એ ઇચ્છારાસતી કલાનાં લક્ષણો હતાં. એતે પગિણામે, વાચકને 
એમના લેખોમાં રસ પડવા સાથે પત્રતો ઉઠાવ સરસ ખબત્યો. ગભીરતા 
અતે સચોટતા “ગુજરાતી “તી કટારે કટારે દૃષ્ટિગોચર થાય છે. 


સન ૧૮૮૭ની અધવચમાં પગ્લ/ડતી આમતી સભામાં હિંદના 
અદાજ્પત્ર સંબધી ચર્સા ચાલેલી તે પર “ગુજ્રાતી”ના તા. ૧૬-૧૦-૧૮૮૭ના 
અકમાં “બજેટતો ફારસ પાર્લામેટમાં “એ શર્વક હેઠેળ અપ્રતાંધ પ્રગટ 
થઈ છે. પોણા ત્રણુ કટારતી એ તેંધતે ત્રણુ કડિકામાં વહેંચી છે. પહેલી 
કડ્કામાં આમસભાના સભ્યો હિંટી અદાજપત્રતી ચર્યા પ્રસગે કેટલી 
દાસીનતા દાખવે છે તેતે માટે ટીકા કરી છે, બીછ ક ડિકામાં “હિદુસ્થાનનો 
શાજવહીવટ કેવો ગધડા વગરતો” ચાલે છે તેની પુરવારી આપી છે અતે 
ત્રીછમાં એ દિશામાં સુધારો થાય તે માટે ભારતવાસીએતે પોકાર 
ઉઠાવવાતી સયના કરી છે. એ ત્રણે કડિકામાંથી થોડે થોડો મહત્તા ભાગ 
નીચે આપ્યો છે તે પરથી ઉપર વર્ણવેલા ઈચ્છારામના અતે “ચુજરાતી”તા 
લાક્ષણિક તત્ત્વોનો ખ્યાલ મળી રહેશે : 


૧. “......બજેટ એવે વખતે પાર્લોમેંટમાં રજી કરવામાં આવે છે "કે 
જ્યારે પાર્લામેંટ એફદમ બધ થવાતી હોય, ઘણાક મેંબરા પોતાતો 


૩૧.૦ 


ઝૂજરપ્તી 'પત્તકારિત્વને! ઇતિહાસ 


આનદ અવસર ગુ”ર્વાતે ઉપડી ગયા હોય, અથવા તો કેટલાક 
મેખરેોના હાથમાં ચાહના કપ હોય તે પોરટમેં ટા પણુ પડેડયા 
હોય, તેવા વખતમાં આ બજેટ રજી કરવામાં આવે છે. ખરૂં 
ડુહીએ તો આવા મામલાયી પાર્લામેંઢ એવું બતાવી આપવા માગે. 
છે કે તેઓને હિદુસ્થાનના નાણાં સંબંધી હાલત પર કંઈ પણુ 
વિચાર નથી-કાં તો તેઓ વિચારસુન્ય છે, અથવા તો! દરકાર 
કર્તા નથી...આમ સધલી ખાબત હોવાથી પરીણામ એ આવે. 
છે “કૃ હિદુસ્થાનની સરકાર પોતાનો રાજવહીવટ પોતાના મતમાં 
આવે તેમ કરી જ્ય છે, ને તેમ કરવાથી ર્‌પ કરોડ પ્રજ્નના 
સુખ માટે રા કરતી સભા પોતાતુ' અવ્યવસ્થીતપણું ચલાવી. 
ખીલમકુલ સભાલ લઈ શકતી નયથી......” 


કરર આ બજેટની ખાખતમાં જે મેટો ગોટાળા વળ્યો છે તે 
ખાખતમાં ઇગ્લડતું ધોરીધર પત્ર “ધી ઈડ્ાતોમિસ્ટ ” અથવા 
* કુર્કસર્‌ ” જણાવે છે કે તે નનેઈ ને ક ધણા કઢગા. 
રાજ્યબધન માટે અમને ધણો સતાપ થાય છે કે આવી રીતે 
નાણાંની અવ્યવસ્થા કેમ ચાલે છે ? સર જ્નૈન ગોરસ, પાર્લામેય્માં 
બજેટ પર્‌ ટીકા ડરતા ત્રણુ બાખત કહી છે...પહેલી વાત એ. 
જણાવવામાં આવી છે કે બજેટના અડસટામાં જેટલી આવક 
કલ્પી હતી તે કરતા રૂ ૧૦૦૦૦૦૦૦નો વધારા થશે-ખીજી ભુલ. 
સ્ટોક નોટના જે ચારમાંથી સાડાત્રણુ ટકામાં ઉતરવાની છે તેના 
ક થઈ છે, ને ત્રીજ ભુલ આગલા વરરશના _અડસટામાં 
* અ પ્રમાણે ત્રણુ મોટી ભુલ કરવામાં આવી છે, ને તેના પર. 
સર રીચડ ટેપલ જેવા એકવારના ડ્રીનાન્સ ને. પૃણુ કાંધ 
ટીકા જીધા નથી તે સઘળાઓ હાજહા કરીને ચાલ્યા ગયા છે 
એ ઘણું શરમ પમાડનાર છે....... ક 


*-***આપણે સારી રીતે ન્નણીએ છીએ કે હમણાં તે હમણાં 


આ હાલતી ઢંગધડા વગરતી ખજેટતી રીતીમાં સુધારો થવાનો 
તથી, પણુ તે માટે આપણે નચિંત રહેવું નહિ નેઇએ. હિંદુસ્થાનતી 
સરકાર કઈપિણુ તકરાર વગર ખજેટ બહાર પાડે છે, તે ઇંગ્લડતી 
પાર્લામેટ પણુ તકરાર વગર પસાર કરે છે-જેમાં વળી ભુલે! રહી 
જય છે. ભારતવાસીએતી આવતી નેશનલ 'કોનમ્રેસમાં આ સુખ્ય 
તે અગત્યની બાબત તકરાર માટે થઈ પય્વી ન્નેઈએ, કે હવે 
પછીના બજેટો તકરાર વગર પસાર થાય નહિ. કોાનસેસતા 
ઝૃહસ્થોએ આ અગત્યતી બાબત મુખ્યત્વે ઉપાડી લેવી જેઈ એ, 
ને તે ઉપાડવી એ આપણી એક ન્નતની મુખ્ય કરજ 
પૂરી કરવા જેગ છે. ન્ત્યાં સુધી બજેટ તકરાર વગર 
પસાર થશે ત્યાં સુધી તેમાં અધેર ને અવ્યવસ્યીતપણુ 
કાયમ જ રહેશે. “પ 


ઉપરના અવતરણુમાં કાઈ જ્ગ્યાએ ભાષા અશદ્દ પાઈ છે અને 
અંગ્રેછ શખ્દોતા ઉપયોગ થયો છે, પણુ રાજકારણુની પરિભાયા તે વખતે 
ઘડાઈ નહોતી એટલે તેતે લગતા અગ્રેજી શખ્દોતો ત્યારે ઉપયોગ કર્યા વિતા 
ચારે નહોતો. એ સમયે “ગુજરાતી “તે રાર થયૅ સાત વર્ષ થયાં હતાં. 
પછી પણુ એમાં ઉત્તરોત્તર સુધારો થતો ગયે. 


ઈચ્છારામ દેસાઈવી “ સ્વત'ત્રતા “માંતી ભાષા અઘરી હતી. સસ્કૃત 
રાખ્રોનાો તેમાં ખૂખ ન ઉપયોગ થયે હતો. “ ગૂફ/રાતી ”માં આવતી ભાષા 
એટલી અઘરી નહોતી, ધીરે ધીરે ગૂજરાતી વર્તમાનપત્રોતી ભાધા વધારે 
અધરી થવા માંડી, તેમાં સંસ્કૃત તત્સમ્‌ શખ્દોનો ઉપયોગ વધી ગયે. 
કોલેજ-કેળવણી પામેલો જુવાન વર્ગ વૃત્તવિવેચકના વ્યવસાયમાં પડતાં તેણે 
એવા શખ્દ્ઞોનો વપરાશ વધારી મૂકયો. પ્રજ્નના એક ભાગમાં રાજકીય ચેતન 
આવતાં અસલ સંસ્કૃતિના ગૌરવનુ' ભાન થવાથી પણુ ભાષામાં સસ્કૃત તત્ત્વ 
વષ્યું. આવી ભાષા શિજ્ઞિત વર્ગ વાંચતો, પણુ તેમાં ચ્રામજતતા રસ લઈ 





પૂ, “ગુજરાતી”, તા. ૨૬-૨૦-૩૮૮૭ 


૩૧૨ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વનેો ઇતિહાસ 


શકતી નહિ. એ સ્થિતિને ગાંધીજએ “ નવજીવન ” દ્વારા સુધારી. ગાંધીજનાં 
લખાણોમાં ભાષાશુદ્ધિની ચીવટ તો જણાય જ, પણુ તે સાથે તેમણે ભાષાની 
સરળતા પર ભાર મૂકયો. રજજીય વિચારોના વ્યાપક ગ્રચાર માટે સહેલી 
હમખાવટ હોય તોજ ઘણાને પહોંચી શકાય એ ઝેુદ્દાથી ભાધા સહેલી 
બનાવવાની જરૂર હતી. વ્તમાનપત્રોમાંતું' લખાણુ એવું હોવું જેઈએ કે તે 
ગામડે ગામડે પહોંચી શકે, પ્રન્ન તે સમજ અતે પચાવી શકે. એ માટે 
ગાંધીજએ શુદ્દ, સાદી, સરળ ભાષા, અતે સીધી, અનાડબર અતે ખૂબ 
ટૂકાં વાકયોની શૈલીનો ઉપયોગ કર્યો. પરિણામે ગામડાંમાં વસતા લાખો 
ગૂજરાતીઓ ૪ાપાં વાંચતા અતે સમજતા થયા. 


જ. ક 


નનેડણીનો પ્રશ્ન પણુ “ નવજવને ” ઉપાડયો. સસ્કૂત નહિ પણુ 
ગૂજરાતી શુદ્દતાને અનુસરી, ન્નેડણી નકી કરવા પર તેણે ભાર મૂડક્ચે[. 
આ વિશે વિદ્દાનોમાં ભારે મતભેદ હતો અતે વિતડા પણુ થતી, પણુ 
એમની ચર્ચાનો સાર્‌ ભાગ લઈ છાપવાની અનુકૂળતા પ્યાનમાં લઈ પોતાની 
વગતો ઉપયોગ કરી વધુમાં વધુ સ્વીકાર્ય એવા ન્નેડણીના નિયમો ગાંધીજની 
પ્રેરણાથી નફ્ઠી થયા. આજે ગૂજરાતી સાહિત્યના વિવિધ અંગોમાં સાદું, 
સરળ પરતુ શુદ્ધ ગૂજરાતી પ્રન્નની નજરે પડે છે. દૈનિક પત્રોને ભારે 
ઉતાવળમાં કામ કરવાનું હોય છે એટલે તેમને લખાવટની શુદ્ધતા ન્નળવવી 
પરવડે એમ નથી એવી દ્લીલ જે થોડાં વર્ષો પૂવે થતી હતી. તે 
ચોગ્ય નહોતી એમ “ જન્મભૂમિ” અને “વદેમાતરમ્‌” જેવાં પલે, 
સપૂર્ણું રીતે નાહે તો પણુ ધુણે મોટે અંશે, પુરવાર કરી આપ્યું છે. 
આપ છતાં, આજે પણ્‌ સઘળાં દૈનિકોમાં, ઉતાવળ અતે લિપિના ખહાના 
હેઠળ, ભાષાની અશુદ્ધિ ધણી રહે છે એ ખેદદનો વિષય છે. 


ગાંધાજીતી શૈલીની એક ખીજી શુભ અસર એ થઈ "કે પારસી 
પત્રકારો સાથે બીન્નઓતે પણુ અગ્રેજી શખ્દોતો ઉપયોગ ડરવાની રેવ હતી 
તે ધીમે ધીમે આછી થઈ, અને “કેટલાંક પારસી પત્રોતે ખાદ ડરતાં તે 
લગભગ નાબૂદ થઈ છે. ગૂજરાતીમાં ન મળે એવા શખ્દો મરાડી અતે 


*'ઉપ્સાહાર _ " 3૧૩ 


હિદીમાંથી લેવાયા છે, કેટલાક નવા બનાવાયા પણુ છે અને તે હવે ગૂજરાતી 
. ભાપાના જ શબ્દો ખતી ગયા છે. ગૂજરાતી પત્રોમાં અગ્રેજી વિભાગ હોય એ 
સ્થિતિ. સામે પણુ ગાંધીજએ અણુગમો ર્દ્શાવ્યો અતે. પરિણામે 
પારસી ભૃત્તપત્રો સિવાય ખીજ . પત્રોસાંથી અગ્રેછ વિભાગ કાકી નાખવામાં 
-આવ્યો છે. : 


ગાંધીજ સાદી, સરળ અતે તિખાલસ શૈલી દ્રારા ત્રામવાસીઓંના 
અતર સુધી સફળતાથી પહોંચી ગયા તે અરસામાં જ “ સૌરાષ્ટ્રે ” દેશી 
. રાજ્યોના , સિતમો સામે જેઠાદ ઉઠાવવા નવી જ રોલી શર કરી. એમાં 
'સામથ્યં, વેગ, ઉત્સાહ, હદ દયસ્પ્રિતા, લાડકાપણું, ને સાથ્રે શબ્દની વધારે 
ય્ચ્તી રમત હતી, આકજર હતા, અને કપટ--રોમાંચકતા હતી. શૈલી નવી «૪ 
“દિશામાં પ્રયાણુ કરતી ને પત્રતી નીતિતે અનુર્‌પ હોઈ તે તેણે વાચક્વગનુ 
બહુ સારું લક્ષ ખેશ્યું. “સૌરાષ્ટ્ર “ની શાળામાં તાલીમ લઈને 'બહાર 
“પડેલા પત્રકારો આજે ય' એ રૌલીતુ' અતુકરણુ 'કરી રહ્યા છે. સામળદાસ 
ગાંધી, કકલભાઈ કે ક્રઠારી, કાલિદાસ શેલત એનાં દષ્ટાંત છે. બીજા કેટલાક 
પત્રકારો જેમને “સૌરાષ્ટ્ર ” સાથે સબ'ધ નહોતા તેગ્માએ પણુ એ શૈલીની 
_કાચીપાકી નકલ કરવાની કોશિશ કરી છે. વાતાવરણુમાં ગરમી હોય, “કેઈ 
તકરારી ગ્રશ્ન ખૂખ ન્નેરશોરથી ચર્ચાતા હોય તેવે સમયે આ રોલી વાચકના 
'હેલ્થ પર અસર કરી જય છે. બાકી, રોજ રોજ એ રીતે લખાતા લેખો 
“વાચક્રો પર્‌ અસર નિપજાવી રાકતા નથી. (હરરોજ લાગણીને કૃત્રિમ હડસેલા 
“દતા શખ્દ્ઞોના જવારા ઊડતા જઈને વાંચકો આખરે તો! “અકળાય છે, 
વિચારશીલ વાચકવર્ગને તે અરુચિકર થઈ પડે છે અને છેવટે શખ્દ્ોની 
* રાકિત જ એઇછી થઈ નય છે. પણુ એકદરે “ સૌરાષ્ટ્ર ” અને ખાસ કરીને 
- “કૂલછાબે” કાકિયાવાડમાં રોજીદ વહેવારમાં ઉપયોગમાં લેવાતા અનેક 
શબ્દોને છૂટથી વપરાતા કર્યા છે. તેતે લઈ આપણી ભાયા બળવાન સ્વત્વ 
ને 'સત્તવાળી, લેકહૂલ્યતે વિશેય સર કરવાને પૂરતી સમૃદ્દ અને તળપદા 
,_માધુર્યવાળી થઈ 


૩૧.૪ ગૂજરાતી પત્રકારેત્વનતેપ ઇતિહાસ. 


(૩) 
ગૂજરાતી જશૃત્તવિવેચનતે લગતી 'ક્રેટલીક સામાન્ય ચર્ચા કરીને આ' 
વિષય સમાપ્ત કરીશું. 


હિંદમાં જેમ કોમો છે, ન્યાત અને પેટાન્યાતો છે તેમ કોમી પત્રો 
છે, ન્યાતોનાં વાજિત્રો છે. કોમી પત્રોના સંચાલકો જે મન પર લે તો 
પોતાની 'કોામતી આથિંક તથા સામાજિક ઉન્નતિ અતે પ્રર્ગાતિના પ્રચાર સાથે 
શ્તાથે સાથે માતૃભૂમિની ઉન્નતિ માટેના પ્રયાસોમાં સારો સહકાર આપી શકે.. 
જામ 'કરોમતાં અતે કોઈક દાખલામાં પ્રાંત પ્રાંતનાં પત્રો વેરઝેર વધારી રહ્યાં 
છે ત્યારે “કાઈક શિક્ષિત સમાજનાં પત્રો ભૂતકાળમાં એ દ્થિમાં ભૂલે 
કરી હોય તો તે પિછાણીતે અતે સાચી વસ્તુસ્થિતિ સમજને હિંદની 
આર્થિક, સામાજિક અને રાજકીય પ્રગતિ માટેના પ્રયાસોમાં સારો 
સહકાર આપે છે. 

આપણા આગેવાન અખખારોની ય આથિંક સ્થિતિ એટલી સંગીન. 
નથી હોતી કકે જુદા જુદા વિષયોના નિષ્ણાતો નભાવી તેમના દવારા તેમના. 
"ખાસ વિષયોને સ્પર્શતા પ્રમાણભૂત લેખો મેળવી શકે, તેમજ એ વિષયોને. 
લગતા મહત્ત્વના સમાચાર મળે ત્યારે તે કેટલે અરે સાચા છે એની તુલના 
કરાવી શકે. આ સ્થિતિને લઈ પશ્ચિમનાં પત્રો માફક ગૂજરાતી અખબારોમાં 
ઝાઝા અભ્યાસપૂણું લેખો જણાતા નયી. એવે કેઈ પ્રમાણભૂત લેખ એકાદ 
પત્રમાં દેખા દે, ત્યારે જુદ્દાં જુદાં પત્રોમાં તેના ઉતારા કરી લેવામાં આવે. 
છે. અગ્રે અખબારેમાંના લેખોના તરજમા અપાય છે અને તેયી. 
વિચારપૂર્ણુ લેખોતી વિવિધતા જણાતી નથી. આચાર્ય આન'દશ'કર ધુવે 
કહેલું કે : 


“આપણાં દેશી વર્તમાનપત્રોમાં એક જ તંત્રી વા. 
ઉપતત્રી બધા જ વિષયો પર લખે છે, તેતે બદલે તેઓ તે 
વિષયના વિદ્દાનોની મદદ લે તો આપણાં વર્તમાનપત્રોનું સાહિત્ય 
ઘણું ઊંચું થઈ શકે. આપણાં ધણાંખરાં વર્તમાનપત્રોમાં ગ્રત્થા- 


“ઉપસણાર ૩%૫- 


વલેકન ક પુસ્તકપરિયય એ જ કારણુથી નિર્માલ્ય રહે છે. 
પશ્ચિમનાં કા સાહિત્ય-કળા-%ળવણી-પ્રવાસ-રમતગૃમત વગેરે 
વિષયો ઉપર પણ્‌ તે તે વિષયના નિપ્ણાતજનતેો પાસે વર્ત માનપત્રને 
શોભતા લેખો લખાવાય છે, એથી ત્યાંના પત્રોમાં જે વિવિધતા 
આવે છે તે તેનું એક આકર્ષક રૂપ છૅ, અને જીદાં જુદાં પત્રો. 
એમાંનાં કાઈ કાઈ અંગમાં વિશિષ્ટ ફીર્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. ” ૬ 


આ સ્થિતિ આપણે ત્યાં નજીકના ભવિષ્યમાં આવે એમ હાલ તો 
7૮ણાતું નથી કાર્ણુ થોડાંક સારી સિથિતિનાં પત્વેતે બાદ કરતાં ઘણાંખરાં. 
પત્રોની વાનગી મેરે ભાગે પત્રતો માલિક જે પોતે તત્રી પણુ હોય છે તે 
કોકાદમે મદદ્તીશના સહકારથી તૈયાર કરે છે, યા તો પોતે તત્રીનુ નામ. 
ગ્રક્ટાવવા-ધરાવવા છતાં ફક્ત નાણાંજીય બાજુ પર નજર રખી એક ઉપતત્રી 
અને એકાદ મદલ્નીશ તીમી તેની મારક્તે પત્ર તૈયાર કરાવે છે. એવા. 
ત'ત્રીઓતી આવક સાધારણુ તિર્વાહ કરી શકાય એટલી જ હોય છે અતે 
ઉપતત્રી કે મદદતીશતું વેતન તો ઘણું કંગાળ હોય છે. સામળદ્ાસ ગાંધીએ 
સન ૧૯૩૭-૩૮ની ગૃદ્ટરાતી સાહિત્ય પરિપિદના સંમેલનમાં એ વિષય પર 
હીફ પ્રકાશ પાડયો હતો. તેમના કહેવા મુજબ ત્યારે મુંબાઈમાં પાંચ ગૂજરાતી 
રેનિકા પ્રસિદ્ધ થતાં હતાં. ગૂજરાતી પત્રકારને વધુમાં વધુ રૂ।. ૪૦૦ અને 
તેઅ એછામાં એછેા રા. ૪૩તે! દરમાયે! મળતો હતો. રા. ૪૦૦નતો આંકડા 
તા કાઈ એકાદ બે પત્રકારતે જ લાગુ પડવો હશે બાકી સાધારણુ રીતે ખીન્ન 
તા 3. ૪૩ થી ૭૫ શ ૧૦૦માં કામ કરનારા હશે. આ સ્થિતિ મુંબાધના 
આગેવાન રૈનિકાતી કચેરીમાં કામ કરતા પત્રકારોતી હોય તો તળ ચૂજરાતતા 
ઉપપત્રકારોની સ્થિતિ સું હશે એ કલ્પી શકાશે. સાધારણ રીતે એ બિચારા 
જૂ. પ ૭પમાં કામ કરતાર હાય છે. બીજી બાજુ મુંબાધનાં અગે 
રૃનિકામાં કામ કરતા પત્રકારોને વધુમાં વછુ ર. ૧૫૦૦ અતે ઝછામાં 
ગોઠા સ કે ૭પ ત્યાર મળતા, એટલે અગ્રૅજ અખબારમાં કામ કર્તા 


તે 





૬ ખીજછ ગુજરાતી પત્રકાર પરિષદનો રિપોર્ટ (૨૯૨૯), પૃ. દર 


“૩૧૬ ઝૂજરપ્તી પત્રકારિત્તને ઇતિહાસ 


પત્રકારો ગૂજરાતી પત્રોતી કચેરીમાં પરસેવો પાડનારા કરતાં વધુમાં વછુ 
“ચારગણુ અતે ઓછામાં ઓછો બેવડો પગાર મેળવતાછ. એક દશકા પર એ 
“સ્થિતિ હતી અતે આજેય લગભગ એ જ તફાવત છે. એ સ ેગોમાં 
પસ્તેના જુદા જુદા વિભાગ માટે તે તે આખતના અભ્યાસી ને રોકવામાં 
-આવે એ સ્થિતિ, એકાદ બે આગેવાન અખખારતે બાદ કરતાં, તજીકના 
"ભવિષ્યમાં જેવા મળે એમ જણાતું નથી. 

ગૂજરાતના પત્રકારો અતે પત્રોતી આ સ્થિતિ હોવા છતાં ગૂન૪રાતી 
-અખખારે મ્ર્ગાતે કરતાં જણાય છે. થોડાં વર્ષે પૂવે એ પત્રો સમાચાર 
સાટે મુંબાધ્તાં વર્ત માનપત્રો પર્‌ સુખ્યત્વે કરીને આધાર્‌ રાખતાં હતાં. 
-આજે સરત જેવા શહેરનાં દૈનિકા પણુ રોયટર અતે એસોસસીએટેડ પ્રેસ 
સર્વિસ ધરાવે છે, તેમતી કચેરીમાં “ટેલી પ્રિન્ટર? ય'ત્રો મૂકાયાં છે. પરિણામે 
“સુખાઈનાં આગેવાન અખખારો સાથે સમાચાર આપવાની ઝડપમાં તેઓ 
સકળ હરિફાઈ કરી રહ્યાં છે અને થોડા સમયમાં મુબાધના ગૂજરાતી દૈનિકાને 
ગૂજરાતતું ખનર્‌ પોતા માટે મોટે ભાગે બંધ થએલું' જણાશે. આ 
ગ્રગતિ માટે દેશમાંનાં રાજજીય આંદોલનો તથા કેટલેક અશે ગત યુદ્ધ 
“જવાબદાર છે. 

થોડાં વર્ષો પૂર્વે ગૂજરાત પાસે સારા ખબરપત્રીઓ નહોતા અતે 
“આજેય જેઈએ એટલા પ્રસાણુમાં નથી. ખુરસી ટેબલે ખેસીને કામ 
કરનારા પત્રકારે જડી શકે છે પરતુ બહાર ફરીને, રખડી રઝળીને ત્વરાએ 
સાર સમાચાર મેળવી લાવનારા આપણે ત્યાં હછી બહુ એષા છે. આવા 
ખખસ્પત્રીએમાં ખ'ત અને ઉત્સાહ સાથે સાહસ કરવાની પણુ આવશ્યકતા 
રહે છે. તેમનામાં વાતચીત ફરવાની અતે વાતે વાતે માહિતી મેળવી લેવાની 
કલા જઇએ. એમ કરી શણુનારા પોતાના પત્રતે સારી સેવા અપી શકે 
“છે. પશ્ચિમના ખબરપત્રીઓ યુદ્ધ પસંગે સગ્રામનાં જુદાં જુદાં સ્થળેથી 
"જનને જેખમે સમાચાર મેળવે છે. 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સ મેલન-તેરસુ' અધિવેરાન-અહેવાલ અને 
નિખ'ધ સંગ્રહ (૨૯૪૨), પૃ. ર૯ર 


ઉપસ હાર ૩૧૫૭* 


આપણે ત્યાં ટાલષહાલમાં એ દ્થશિમાં સુધારો થયો છે, પરતુ તે. 
સતોપજનતક નયી. પળના ગ્રાનતીય રાજદ્રારી આગેવાનોનાં વ્યાખ્યાન સારી. 
રીતે ઉતારી લેવાતી કલા સિવાય એ દ્શિમાં આપણે ઝાઝી પ્રગતિ સાધી 
નથી. અને એ સ્થિતિ માગતું” મુખ્ય કારણુ છે-આપણા ખબરપત્રીઓની. 
અભ્યાસતી ઊણપ. જે પ્રશ્નો અભ્યાસ કર્ય ન હોય, જેતી આંટીવૃ'ીની 
ખબર ત હોય એવી બાબત પર ત્તયારે એ ડલમ ચલાવે ત્યારે વિષયને 
બરાબર ત્યાય ન આધી શકવા ઉપરાંત ગોટાળા પણુ થાય છે. 
આમ અભ્યાસતૅ અભાવે આપણે ત્યાં ઝ્લાકાત લેવાની કલા પણુ 
ખીલતી નયી. 


વિલાયતનાં આગેવાત અખખારા ખબરપત્રીઓના કામતી વહેંચણી 
ખૂહુ કાળજ રાખીતે કરે છે. તેએ જે વિષયના અભ્યાસી હેય તે જ 
બાબતના અહેવાલ મેળવવાનું કામ તેમતે સોંપાય છે. દાખલા તરકે- 
લડનના “ટાઈમ્સ' પત્ર માટે અદાલતના અહેવાક્ષે મેળવતા સ્પિટ રો. 
બર્સ્ટિરે। જ હેય.“ 


ગૃજરાતી સ્પિર્ટિ'ગ ખામાંભરેલું હોવાનું એક ખાસ કારણુ શૌંદ્ય. 
ક્ષિપિતાો અભાવ છે. એવી લિપિતે કારણે અગ્રેજમાં શબ્દશઃ અહેવાલ. 
ઉતારી શકાય છે તેમ ગૂજરાતીમાં કરવુ' ગમે એવા હોશિયાર ખખરપત્રીને. 
માટે પણુ શક્ય નથી. પહેલી ગૂજરાતી પત્રકાર પરિષદે નિમેલા પત્રકાર. 
મંડળે લઘુ લિપિ તૈયાર કરવાના વિષયમાં રસ દાખવેલે! અને તેતી સફળ. 
યોજના કરતારતે રૂપાના ચન્દ્રક આપવાનું જાહેર કરેલુ. મરાટીમાં લઘુ. 
લિષિતું પુસ્તક બહાર પાડનાર બેન્દ્રે નામતા ગૃહરથે ગૃજરાતીનો પણુ પ્રયાસ 
કરેલો પરતુ તેમતી યોજના મંડળને સતોધકારક નહોતી જણાઈ ગ 
પછી એ દ્ટિમાં થએલો એક બીજે તોંધપાત્ર પ્રયાસ હરિકિ'ણુ વ્યાસને. 
છે. “કુમાર “માં એમતી લઘુ લ્િપિતી વિસ્તારથી સમજણુ અપાયેલી. 
8. 190 ટડ ૪ (19482, ?. 17. 
હ. ખીજ ગુજરાતી પત્રકાર પરિષદને રિપોર્ટ ( ૯૨૯), પૃ. ૪/૫ 


-૨૧૮ મૂજરાતી પત્રફારિત્યનો ઇતિહાસ 


અને તેના પ્રચાર માટે અમદાવાદમાં વર્ગ પણુ શર્‌ થએલો. અમદાવાદના 
વૃત્તવિવેચકા એ લિપિ ઉપયોગમાં લઈ ર્યા છે પરતુ અમદાવાદ ખહાર 
તેનો ઝાઝો પ્રચાર થયો નથી અતે પરિણામે જહેર સભાઓમાં જતા 
ખખર્પત્રીઓનું' કામ હળવું બન્યું નથી. 


જહેરખબર પત્રકારિત્વનું એક અગત્યનું અંગ બન્યું છે. દરેક 
'રશમાં વૃત્તપત્રોની પ્રગતિએ એ અંગ પર આધાર રાખ્યો છે. પશ્ચિમના 
દેશોમાં જહેરાતતી કલાએ ખૂબ વિકાસ કર્યો છે. ધણા કલાકારો તથા 
સાહિત્યકારોએ એ વિકાસ માટે ખૂબ પરિશ્રમ લીધો છે. પરિણામે ત્યાંના 
પત્નેતો ઉઠાવ પણુ સરસ ખનચ છે. ન્નહેરાતમાંથી પ્રન્નને સમાચાર મળે 
અને ફૂાયદ્દો થાય એવી વીગતો મળી રહે છે. વધારે મહત્તતી ખાખત એ 
છે કે કોઈ વસ્તુની ન્નહેરાતમાં અતિશયોક્તિ જણાય 'કે પ્રન્નને તે સાચી 
માહિતી આપનારી ન માલમ પડે તો તે સામે અમેરિફામાં “ ફેડરલ ટ્રેડ 
કમિશન” પોકાર કરે છે. દૃષ્ટાંત તરીકે અમેરિકાનાં છાપાંમાં દતમ જનોની 
ન્નહેરાતમાં કેઈ દાંતને ચળકાટવાળા બનાવવાની, “કેઈ દાંતમાં રહેલા જવ- 
જતુ મારી નાંખવાની, તો કોઈ દાંતનાં દી જડમૂઈીથી ઉખેડી નાંખવાની 
ડેફરાસ મારતાં, આ સંસ્થાએ તે સંબંધમાં ધટતી તપાસ કરીતે તે દાવા 
ખોટા હોવાનું જણાવી ખોટી જહેર્ખખર્‌ નહિ આપવા વેપારી સસ્થા- 
એને સચવેલુ- 

આપણે ત્યાં કમનસીખે આવી સ્થિતિ નથી. સિનેમાની નાહેર- 
ખખરેને બાદ કરતાં સાધારણુ રીતે ગૂન૪રાતી વૃત્તપત્રોમાં જણાતી મોટી 
જાહેરખબરો તાકાતની દવાએ, ગોળીઓ, યાકુતિઓ, જડીણુદ્દીઓ વગેરેને 
લગતી હોય છે. એ ન્નહેરખખરો ધણી વેળા અશ્લીલ ચિત્રો સાથે છપાય છે 
અતે તેનું લખાણુ પણુ શિષ્ટ સમાજને શેભાસ્પદ હોતું નથી. 


સમાજમાં બધ્લો અતે ઝેર ફેલાવતી આવી જહેરખબરેતે ખાદ 
કરતાં એક દરે ન્નહેરાતની ફલા આપણે ત્યાં ગયાં થોડા વર્ષ દરમિયાન ઠીક 


ઉપસે હાર ૩૧૯" 


ખોલી છે. એ વિકાસ માટે સિતેમા ઉદ્યોગની પ્રગતિ કારણુજૂત છે. સિતેમાની 
ન્નહેરખબરોનતી કાંઈ નવી જ દુનિયા હોય એમ તેતી લખાવટ પરથી જણાય 
છે. જિતુભાઈ મહેતા, ચતુર્જુજ દોશી, બકુલેશ વગેરેએ એ દ્શિમાં સરસ . 
કામ કયું” છે. મીક્ષોના કાપડની ન્નહેરખબરો પણ આજે સરસ રીતે રજૂ. 
થાય છે. ગૂજરાતી ચિત્રકલા એ નહેરખબરેોમાં ન્નેવા મળે છે. 


પત્રકારિત્ત આજે જગતભરમાં એક મહાન શક્તિ થઈ પડી છે. એ 
હજારો જભ વડે ખોલે છે, બલકે લાખો કાતોમાં સાદ પાડી શકે છે. એમાં 
છપાયેલું એક વક્વાકય તેના વિષયની જ'દગીતે હેરાનપરેશાન કરી મૂકે છે 
અને એક શુભ વાક્ય તેના નાયકને ગ્રેરા'સામાં દાટી દઈ શકે છે. પત્રકારિત્વની 
આ રાડ્તિતો દુરુપયોગ પણુ થયો છે. પ્રસિદ્ધ કરવા જેવી બાબતોને પણુ 
લાંચ લઈ ને કોઈના અગત હિત ખાતર દારી દેવી, લાંચ લઈતે પ્રસિદ્ધ 
ન કરવા જેવી બાખત પ્રસિદ્ધ કરવી, અગર લાંચ લઈને સાચી ધાત 
વક્ર સ્વરૂપે રજૂ કરવી એ બધી કુટેવો ધીમે ધીમે આપણે ત્યાં પણુ પ્રકટ 
થવા માંડી છે. નાણાં માટે ભૂદુ' બોલનારાં અને નાણાં મળ્યે ચૂપ થનારાં 
વૃત્તપત્રો આપણે યાં પણુ ન્નેવામાં આવે છે. 


ગઈ પચ્ચીસીમાં ઘણાં ગૂજરાતી સાપ્તાહિકો શરૂ થયાં અને બંધ 
પશ્યાં. એમાંતાં કેટલાંક ખાસ કડરીતે સિતેસાસષ્ટિતે સ્પર્શતાં હતાં. હાલમાં 
સિતેમાક્ષેત્રના વિકાસ આપણા દેશમાં સારો થયો છે અતે ભાવિમાં પણ્‌ 
હ ઘણો થશે; પરંતુ એ વિકાસ જેગ્લો બોલપટોની સખ્યામાં, તેની 
આવકમાં અતે નટતરીએને મળતા વેતનના આંકડામાં થયો છે તેટલે એતે 
લગતી કલાતા વિકાસમાં થયો નથી. એવે વિકાસ સાધવાતું શકય બને 
તેવી દોરવણી આપવાને સિતેમાસૃષ્ટિને સ્પર્શતાં ગૂનટરાતી સાપ્તાહિકા 
પૃણુ નિષ્કૂળા નીવક્યાં છે. એમનું છવન સિનેમાસચાલક્ાની મહેરખાની 
ઉપર મુખ્યત્વે આધાર રાખતું હોઈ તેમતાં સજ તોની પ્રરાસા કરવામાં « 
અને એ સણ્તિ લગતા સમાચાર આપવામાં જ એની કટારો ભરાય છે. 
કુવડલ સતોધવા પૂરતું એમાં બીજું થોડું વાચન હોય છે, દા. ત. જાતીયૂ.:*- 


૩૨૦ ગ્રૂજરાતી પઞફારિત્તનેપ ઇતિહાસઃ ' 


ગ્રશ્નોની ચર્ચા, જ્યોતિષતી આગાહી, સટ્ટાના આંકડા, નટીઓની છ૭ખીએ. 
બએલપટોની શાસ્ત્રીય ધોરણુ ચર્ચા કરતી અને અપક્ષપાતપણે સમીક્ષા કરતી- 
નોંધ એમાં એઇછી જ્તેવા મળે. એ ક્ષેત્રના વિકાસ ૨। રીતે થાય, પ્રજને. 
જવાં ખોલપટ લાભકારી, બાળકો માટે અનોખાં બોલપટ હોવાં જેઈએ કકે 
“મ વગેરે મહત્વના વિષયો! એમાં ક્વચિત્‌ જ આવે છે. 


અમેરિકામાં સન ૧૮૮૩માં જ્નૅસેકૂ પુલીગઝરે (]૦5૦[01 £01111201)* 
“ત્લ્ડ” નામનું પત્ર શરૂ કર્યુ" અતે સનસનારીને તેનું મુખ્ય લક્ષણ 
ખનાવ્યું. સમાજને થતા અન્યાય વગેરેના કુતહલપ્રેરક અહેવાલો દ્વારા તેણે 
સષ્યમ અને નીચલા વર્ગમાં ખૂખ પગપેસારો ક્ષો. સમાજના એક ભાગને 
થતો અન્યાય દૂર કરવાતી પુલીટઝરતી તેમ સ્તુત્ત હતી અતે તે માટે 
તેણે સનસનાટીને પોતાનું હથિયાર બનાવ્યું. એ શસ્ત્રની સફળતા અને. 
લોકસ્નિયતાથી અન્નઈ ગએલા પુલીટઝર પછીના અમેરિકાના કેટલાક પત્રકારોએ 
“કવળ કમાણી કે કીર્તિ કાજે તેનો આશશે લીધો. સમાજને ન્યાય આપવાતે. 
મૂળ ઉમદા હેતુ ભુલાઈ ગયો અને કેવળ વાચકોની લાગણી સાથે રમત. 
કરતી, આગેવાન ર્યાકતઓઆના ખાનગી જવનમાં ડાકુ કુસાડવાતી કોશિશ. 
કરતી, નિંદ્દાનાલેશી, કુથલી, ગપાટાસપાટાને ઉત્તેજતી વાનગીઓથી લવૃત્તપત્રોની. 
કટારો ભરાવા લાગી અને આમ પીળા પત્રકાર્ત્વિતો પ્રચાર થતો રો.” 
રિણ સમાજે અતે પત્રોએ એની સામે ચાલુ પ્રહારો કર્યા અતે તેતે કચડી- 
નાંખવા કોશિશ કરી. એ પછીથી ખીન્ન દેશોમાં પણુ એવા પત્રકાસ્ત્વિનો 
શ્રચાર થતો ગયો અતે શિણ સમાજના કચવાટ છતાંય એનો એડ વર્ગ 
ખઅૂંધાઈ ગયો છે. હિંદતે પણુ એના ખાંટ ઊક્યા છે. તદ્દન ક્ષુદ્ર, વાચકને. 
ફાયદા વિનાના પણુ સમાજમાં સ્દૂળતાથી સનસનાટી મચાવે એવા સમાચારને. 
ચૉંકાવનારાં શીર્ષક આપવાનું, બે લીટીના સમાચાર સાટે તેથી વધારે જગ્યા. 
રકે એવાં મથાળાં મૂઝી મહત્ત્વ વિનાની બાખતતે શણગારવાતું', સાચાં-ખોટાં 
ચર્ચાપત્રો દ્દારા લોકવાણી સભળાવવાનો ડાળ ધાલવાનું વગેરે છેલ્લી 


૧૦ ક 113101'૪₹ 0 5110013001 દલાઇ બં. 11 (19229.. 
છલક 829 4 કઢે1 


ઉયસ હાર * ૩૨૧ 


પેચ્યીરીમાં આત્ર્યું છે. લાગણીએ ઉપર વેપાર કરતું, પ શેમાંચક્તાવાછુ' 
। પીળુ ' પત્રકારત્વ આ જ અરસામાં દેખાવા માંડ્યું છે 


-વિલાયતનાં વ્તમાનપત્રોએ ગ્રાહકસખ્યા વધારવા માટે ઈનામી 
હરીફાઈ, ભેટ પુસ્તક, વીમાતી યોજતા વગેરેતાો આધાર લીધો હતો. 
ગ્રાહાને આવી લાલચ દારા ખેંચવાની નીતિ રિણ ગણાઈ નથી. હેત્રી 
વીકહામ -સ્ટેડ જેવો સુપ્રસિદ્ધ ભત્તવિવેચક તેતે તૉડલલ્તૉ1દ્ર)!લ 10૯4115 
તરીકે, એળખાવે છે અને આઇઈવેર થોમસ તેને ॥11]00688115%10 
14600૯ .કહે છે. આપણે ત્યાં પણુ એ નીતિ આવી છે. હરીફાઈ યોજ 
ઇનામ આપવાતી ન્નહેરાત કરતા પત્રકારો એના બચાવમાં કહે છે કે આવી 
હરીફાઈથી વાચકના મગજને કસરત મળે છે અતે તેમની ફુરસદતો સમય 
સારી રીતે પસાર થાય છે. આ દલીલમાં તથ્ય નથી અતે પત્રકારો કેવળ 
ગ્રાહકસખ્યા વધારવાતે આવી હરીફાઈ યોજે છે એ છૂપું તથી. પુસ્તકે 
ભેટ આપવાની પ્રથા પણુ ગ્રાહકને અપાતી લાલચ જેવી છે. ઘણાં 
આગેવાન ગૂ#રાતી અખબારોએ એ ગ્રથા અપનાવી છે, પરતુ એટલું સારુ 
છે એ પત્રાએ, ભેટ-પુસ્તકોતી પસદગી એકરે સ'ભાળધી કરી છે, 
તેના વાચનથી પ્રજ્નને સારા સાહિત્ય માટે અભિરુચિ થઈ છે. ઉપરાંત એ 
ગ્રથાતે લઈ,કેટલાક સમર્થ સાહિલકાર્‌! ગ્રકારામાં આવ્યા છે. “શુજ્રાતી”એ 
કનૈયાલાલ મુતશીતે, “ સ્યાજવિજયે ” ર્મણુલાલ દેસાઈને અને 
“પ્રજબંધુ”એ ચૂતીલાલ શાહને એ જ રીતે બહાર આણ્યા છે. “ફલછાબે” 
ઝવેરચંદ મેઘાણીની સમર્થ વાર્તાલેખન શક્તિને બહાર આણી છે. 


સ્વ. મહાદેવ દેસાઈએ જ્ત્તપત્રો બેધારી તલવાર જેવાં યઈ શકે 
એમ જણાવતાં “કહું હું: 


“વતે માતપત્રે એ ધધો ખતી શકે છે, કમાંવાતું સાધત 
અતે વેપાર થઈ શષ્દે છે, અને થયાં છે એ ર ગે જાણીએ 
છીએ; ખીજ તરક્થી વર્તમાનપત્રો એ પાણીના નળતી નમ, 
સુધરાઈ ખાતાંતી જેમ, ટપાલખાતાંતી જેમ, એક લેકસેવાનું 


૩૨૨ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વનો ઇતિહાસ 


યુ ન 


અમૂલ્ય સાધન થઈ ચંકે છે. જ્યારે એ કમાવાનું સાધન 
માત્ર અતે છે ત્યારે એ નખેોદ વાળે છે, જ્યારે પોતાનો "ખર્ચ 
કાઢતાં કાઢતાં વર્તમાનપત્રકાર વર્ત માનપત્રને સેવાનું સાધન કરી 


૧ 


મૂકે છે ત્યારે તે લોકજીવનતું' આવશ્યક અગ ખતે છે. 7 ૫૧ 


મહાદેવભાઈના આ શાખ્દ્યો સામાન્ય રીતે સાચા છે. આપણે ત્યાં 
વર્તમાનપત્રો કમાવાનું સાધન બન્યાં છે ખરાં, પણુ તેણે પ્રજ્નનું તેમ કરી 
નખેદ વાળ્યાના દાખલા ઝાઝા જડી રકે એમ નથી; ઊલટું, તેણે પ્રજ્નની 
સેવા કર્યાના દાખલા વધુ મળી શકે છે. દષ્ટાંત તરીકે આપણા આજના 
અમ્રણી અખખાર “ જન્મભૂમિ “તી આર્થિક સ્થિતિ સધ્ધર છે, એમાં 
હિત ધરાવનારાઓતે તેમાંથી સારો આર્થિક લાભ જરર થતો હશે; પરતુ 
એ સ્થિતિ માટે તેણે પ્રજનની કરેલી સેવા જ કારણુભૂત છે. તેતી સેવાથી 
રાજી થઈને તેના વાચકો વધ્યા છે અતે ગ્રાહકસ'ખ્યાના વધારા સાથે 
તેના જાહેરાતદારોની સ'ખ્યામાં પણુ મોટો વધારો થયો છે. “ જન્મભૂમિ ”તુ' 
નામ માત્ર એક રષ્ટાંત દાખલ અત્ને ટાંક્યું છે અને એ જ હજીકત ખીન્ન' 
પસ્રોેને પણુ લાચુ પડે છે. એવાં પત્રો લોકસેવાનાં સાધન બન્યાં છે. 
ખાંડણીઆમાં માથાં મૂઝીને તેના સંચાલકોએ જુદી જુદી દ્શિમાં પ્રજ્નની 
સેવા કરી છે અને એથી રાજી થતી પ્રજ્ન તેને આર્થિક ફાયદો કરી આપે 
તો તે માટે એ સચાલકોને દોષ દઈ શકાય નહિ. આર્થિક ફાયદો મેળવતા- 
પત્રકારો સેવાતાં સાધન બન્યાં નથી એમ કહી શકાય નહિ. વિલાયત જેવા 
દેશમાં પત્રકારી સમાજમાં ભારે મહત્તનું સ્થાન ધરાવવા સાથે જે મોટો 
નફો કરે છે તેની સરખામણીમાં આપણા સૌથી આબાદ આશિક સ્થિતિવાળાં 
પત્રોની આસદાતી તુચ્છ છે. મોટા નફો કરવા માટે વિલાયતમાં ધણા 
દ્વાખલાસાં વર્તમાનપત્રોએ પોતાની સ્વતત્રતા કોઈ પક્ષને કે કોઈ મોટી 
ઉઘ્યોગસસ્થાને વેચી દીધી હોય છે. આ સ્થિતિ અયોગ્ય છે કારણુ એને 
લઈ પ્રન્નને માત્ર એક પક્ષની વાતો સાંભળવાની મળે છે અતે સામાન્ય 





૧૧ વૃત્તવિતેચન અને વૃત્તવિવેચકેો, પ. ૫/૬ 


ઉપસણહાર ૩૨૩ 


વાચકવર્ગ તો તેથી દોરવાઈ પણુ જાય છે. એ સ્થિતિં આપણે ત્યાં હજી 
આવી નથી અતે આપણાં અખબારોએ-શરૂના “ચાણુક ” જેવા પત્રતે બાદ 
કરતાં-પોતાની સ્વત'ત્રતા કોઈ પહ્ષને, શ્રીમંત વર્ગને કે કોઈ સધ્ધર સ સ્થાને 
વેચી દીધી નથી. તેમણે આંધળી તરક્દારી કરી હોય તો માત્ર રાષ્ટ્રીય 
મહાસભાની. પણુ તેમ કરવામાં તેમતે સ્વાર્થ ખાસ નહેતો અને સામી 
ષ્િટિશિ સરકારતી ખકાનજરનતો ભોગ બનવાની ભીતિ તો હરપળે હલી જ. 
“આપણાં પત્રો હિંદી મહાસભાના ગુલામ બની ન્ય અતે હરેક કાર્યમાં 
તેની આંધળી તરદ્દારી ફરે એ સ્થિતિ 9ષ્ટ નથી, ૭તાં આધિસક લાભને 
ખાતર પોતાતી સ્વત'ત્રતા ગીરવે મૂક્વાતો આદ્વેપ તેમતા ઉપર કરી શકાય 
ગ્એેમ નધી. લેકસેવાતી લગતીથધી, કલમ સાથે કામ કરવાતી આકાંક્ષાથી 
ધણા ગૂજરાતી પત્રકારો ઝાઝા, અતે કોઈ દાખલામાં તો કશાય, આર્થિક 
લાભ વિના જૃત્તવિવેચનના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. વિલાયતના અને 
જગતતા આગળ વધેલા બીજ્ત સમૃષ્ધ દેશોમાં તવ ગર વર્ગે પ્રન્નસેવાના 
વિચારથી કામ કરતાં પતેતે જે આશરો આપ્યો છે તેવો ચાલુ ટેકા આપણે 
તાં આપવા જેટલે થીમ'ત વર્ગ સેવાલૃત્તિવાળે બન્યો નથી. એ સ્થિતિનો 
વિચારે કરતાં આપણા સતોપી પત્રકારો માટે, તેમતી કેટલીક અપૂર્ણતાઓ 
જાણુવા તાં, એકદરે ગવ અનુભવતો રહે છે. 


(૪) 

ગૃજરાતી પત્રકારત્વ શર્‌ થયાને સવાસો વષ થયાં છે. એ મુદતમાં 
એણે ત્રણુ યુગ અતુભવ્યા છે. એણે સ'ગીન પ્રગતિ સાધી છે ત્રીન્ન યુગમાં. 
ખીન્ત યુગમાં ઈચ્છારામ દેસાઈએ એતે વેગ આશા અતે ત્રીજા તબકકામાં 
ગાંધીજીની અસર હેૅડેળ એણે સમાનમાં પોતાતું' સ્થાન મેળવી લેવા ઉપરાંત 
ગ્રગતિની દિશામાં ત્વરિત પગલાં ભર્યા. છેલ્લી પચ્ચીસીમાં જત્તપત્રેમાં 
“અતિચિત્રો અને ઉપહાસસિત્રો આવ્યાં છે, સમાચારચિત્રો (પ4૯૫૪5[ઝબપતલડ) 
આવ્યાં છે, વિશિષ્ટ અગાની કટારો (₹લ્દ્રદ₹૯5) આવી છે. એ અરસામાં જ 
રૃશપર્દેશની સમાચારસસ્થાએ સાથે ગૂજરાતી જત્તવિવેચતે સબધ બાંધ્યો 


: ૪ 


૩૨૪ ગૂજરાતી પવફારિત્વનો ઇતિહાસ, 


છે એતે રાજકીય દૃષ્ટિએ હિંદ્તાં અગત્યનાં શહેરોમાં પોતાના પ્રતિતિધિઓ 
રાખવો'ઉપરાંત “ જન્મભૂમિ” જેવાં સાહર્સિક પત્રોએ દેશપરદેશમાં પણુ 
પોતાના:'ખાસ' પ્રતિનિધિ નોમ્યા છે. “ ક્યસરે હિંદે” વિલાયતમાં મળેલી 
ગોળમેજ' પરિષિદમાં પોતાનો ખાસ હિંદી પ્રતિનિધિ મોકલ્યો હતો. આ સમય. 
દરમિયાન જ સમાચાર વેચાતા લેવાની ' અને પોતાની ફચેરી સાથે સીધો 
સખંધ- ન ધરાવતા પણુ બહાર રહીને તેતે સહાય આપતા લેખક્ઠા, સિત્રકારો, * 
વગેરેને' દોમ * આપવાની પ્રથા તેણે ' સ્વીકારી છેં. ઉપરાંત, ઉઠાવની દૃણિએ,. 
પત્રના સમત્ર સયોજનની ૬ૃછિએ સમાયરોની રજઆત અતે અમકષેખાની_ 
લખાવટ* વધારે સુધરી છે. ર 


ન કેલી, પચ્ચીસીમાં ગૂજરાતી સમિ તેનાં અલ્પ સાધનો વડે, . 
પશ્ચિમનાં . પત્રો જેવો વિશાળ ફેલાવો ન ધરાવવા છતાં, કેઇ પ્રાણુવાન- 
ચૃત્રકાર મડળ જેવી સદ્ધર સસ્થાની દ્વોરવણીની ગેરહાજરીમાં ય, સરકારી 
અંધનોતા . ખોજ હેઠળ દબાઈને પણુ જે પ્રગૃતિ સાધી છે તે ઉત્સાહજનક 
ને:.ગૌશ્વપ્રેરક- છે. સાન અતે વિધાના પ્રચાર અતે હુત્નરઉદ્યોગના વિકાસ. 
સાથે, અને રાજજીય સ્વતંત્રતાની હવ લેતાં, તે વધારે વિકાસ સાધશે- 
એ નિઃ્સશય છે. 


પરિશિદ (૧) 
ક સમય છવીતે ય ખાસ તોંધપાત્ર નહિ એવું જવન - છવીને 
કહા સમક વૃત્તપત્રો જ્ત્દે લગતી થોડીઘણી આ પણુ જાણુંવા 
સળે છે તેમના સખ'ધી ૧૪મા પ્રકરણુમાં લખ્યું છે. જે પત્રોતાં.માત 
નામ યા તે શરૃ થયાની સાલ'ડ્નણુવા મળે છે તેને ક વીગત અહીં 
આપી છે. એમ કરતાં સન ૧૯૨૦ (ગાંધીયુગના ગારભ) સુધીની હદ 
રારી છે અને તે પછી પ્રસિદ્દ થએલાં એવાં અખખારો જેતી સખ્યા 
'સોટી છે તેમના સંબધી અત્રે જણાવ્યું નથી. 
_...............................-.----------------------.----૦-૦--૦૦૦--૦૦૦૦૦૦૦૦૦નનન૦નન 
સ્થાપનાના 
પત્રનું નામ " | સ્થળ |વર્ષતો | તેંધ 
અડસટ્રૉ 








મુબાઈ 
અમદાવાદ 


અખખારે કખીસાં 
શમમદદાવાદ સમાચાર 
અખખારે પસ્લામ 





૧૮૬૦ 









આર્યપ્રકારા _ આણુંદ | ૧૪૦૪ 
અંકુરો. હ ચ્રર્ત ૧૪૦૮ 
જન્ડીઅન લોયલીસ્ટ વઢ્વાણુ | ૧૯૧૫ 
%ન્સાકે મુખાઈ ૧૯૨૦ 
કરાંચી સમાચાર કરાંચી 


ગૂજરાતી પતરકારિત્વનો ઇતિહાસ 








૩ર્ડ 
[સ્થાપનાના 
પત્રતુ' નામ સ્થળ વધતો 
અડસદ્ટો 
કચ્છ વતમાન 
કાઠિયાવાડ હિમાયતી અમદાવાદ 
કાઠિયાવાડઃ સમાચાર અમદાવાદ ી 
ભૂખરદર્પણુ અમદાવાદ 
ખરરેદે જર્અક્શર સમુખાઈ 
બેઠા નીતિપ્રકાશ ખેડા ૧૮૫૭ | 
'એોજદોસ્ત કુબાઈ | ૧૮૫૨ 
,* ગુજરાત ગેઝેટ અમદાવાદ | ૧૮૮૬ 
ગુજરાત વર્તમાન અમદાવાદ 
ગુજરાત સમાચાર વડોદરા 
ગુલજરે હુષીમી બરહાનપુર | ૧૯૦૯ 
ચહ્રોદ્ય અપદાવાદ 
ચડિકા સરત ૧૯૦૬ 
જગ્તવર્ણ્‌ન સુંખાઈ ૧૮૫૬ 
જગન્મિત્ર મુખાઈ 
જન્મભૂમિ નડિયાદ ૧૯૨૦ 
જૈન ભાવનગર | ૧૯-૦૨ 
જેનપ્રકાથ મુખાઈ ૧૯૧૩ 


નોંધ 





આ નામતું મા- 


સિક પણુ હતુ 


પરિદરિષ્ટ (૧) ૩૨૭ 








સ્થાપનાના! 
પૃત્રતુ' નામ સ્થળ વધતો તોંધ 
અડસદ્રો 

ય 7 

દેશભક્ત વડાદસ 

દૃશ્ય સરત ૧૬૧૯ 

દીનખધુ ૧૮૯૧-૯૨ના 
સરકારી અહે- 
વાલ મુજ્બ 
એની શારે 
૧૫૫૦ તકલ 
નીકળતી હતી. 

નવયુગ યુગ્ત 

ન્યાયદશક 

નૌકા ઝ્ાચીન 

ગ્રજનઅભિલાઘ અમદાવાદ | ૧૮%૩ 

પ્રજમત અમદાવાદ 

ગ્રતિતિધિ અમદાવાદ 

પોલિટિકલ ભે!મિયો અમદાવાદ 

પારસી ટીકાકાર ૧૮૯૧-૯૨ના 
સરકારી અહે- 
વાલ ઝુજય 
એતી લાર 
૨,૪૦૦ નકલ 
નીકઈીતી હતી, 

બામદાદ 


જે 


કે મ 
ભારત સુબાર ન 


૩૨૮ 








ગૂજરાતી પત્તકારિત્તનો ઇતિહાસ 





_રનતાતાકમર 0 
વાહ 


સ્થાપતાન॥ 
“ “પત્રનું” નામ સ્થળ | વર્ષનો નોંધ 
વ ક અડસદ્ટો 
* સલખાર સમાચોર્‌ં મ્રાચીન 
સુંબધ ગુજરાતી સુખાઈ | ૧૪૧૩ 
મુંબઈ સવદાગર' - મુંબાઈ | ૧૮૬૦ 
રાજનગર પૂત્રિકા અમદાવાદ | ૧૮૯૯ 
-રોજસ્થાન 
પ્ર. 1 
કજ્સ્થાનમિત્ર મોડાસા 
'રાન્યભકત. મુંખાઈ 
રાજપત્રિકા અમદાવાદ 
લોહાણા હિતેચ્છુ | રાજકોટ | ૧૯૧૫ 
લેહાણામિત્ર # વડોદરા 
વલસાડપત્રિકા વલસાડ 
વર્તમાનપત્ર રાજકોટ યા | ૧૮૬૪ 
જનાગઢ 
વ્યાપારપત્ર સુખાઈ | ૧૮૪૬ 
વિધયોદ્ય જનાગઢ 
*ધીરશાસન અમદ્દવાદ 
સ્વદેશ હિતેચ્છુ 
સ્વરાન્ય અમદ્દવાદ 
સ્વદેશવત્સલ અમદાવાદ [| ૧૮૭૫ | ૧૮૭૫માં જ 


ખૂધ થયુ. 


“પારાશછ (6) ૩રૃ૯ 








, સ્થાપનાના ર 
પત્રનું નામ સ્થળ વર્ષનો નોંધ 
અડસટ્રૉ 
ર, ન 
-સુરત સોદાગર સરત ૧૮૬૨ 
સરત અખખાર સરત ૧૯૨૦માં બંધ 
થયું. 
.. | સરત વર્તમાન દ્પણુ સરત ૧૮૬૪ 
-સર્યપ્રકારા ચ્ર્ર્ત 
55. 2 ત ય 
"સોરાષ્ટ્રદેપણું . . , | જનાગઢ 65 
“ સૌરાષ્ટ્રમિત્ર. ; : . રાણુપુર ર 
વારક ઃ ક 
ક ર ૧૮૯૧-૯રેના 
ક સરકારી અહે- 
રે વાલ મુજ્ખ 
, [એતી ત્યારે 
૩,૦૦૦ નકલ 
નીકળતી હતી. 
શક્તિ _ ી સરત ૧૯૦૪ 
રશા“ખનાદ . -૫ સરત 
_ હિંદુસ્તાન ન અમદાવાદ પાછળથી મુંબાઈ 
હ ર જઈબધ પડ્યું. 
સાનોત્તેજક ા ત ી 
સાનસુધા અમદાવાદ | ૧૮૮૬ | પ્રારંભે સાપ્રા- 
હિક, _ પછી 
પખવાડિક ને તે 


પછી માસિક. 


પરિશિષ્ટ (૨) 


સરકાર્‌ તરફ્થી પ્રાંતીય અહેવાલ દર્‌ સાલ પ્રગટ થાય છે તેમાં પ્રાંતતે 
લગતી વિવિધ ક્ષેત્રની માહિતી અપાય છે. આવા સરકારી અહેવાલમાં 
અખખારેને લગતી માહિતી પણુ કેટલીક મુદ્ત સુધી અપાયેલી છે. 
૧૮૭૧-૧૮૪ર૨તા અહેવાલયી પત્રોને લગતી વીગત મુંબાઈ પ્રાંતના અહેવાલમાં 
અપાવા માંડેલી. “કેટલાંક વર્ષો સુધી દીકડીક પ્રમાણુમાં એવી માહિતી અપાયા 
પછી તે ઓછી થતી ગઈ. ૧૯૨૧-૧૯૨૨તા વર્ષથી માત્ર છાપાની. 
સખ્યા જણાવવામાં ,આવી; અને ૧૯૩૩-૧૯૩૪ પછીનાં અહેવાલોમાં 
તેટલી વીગત પણુ અપાતી બંધ થઈ ગઈ. 


આવા સરકરી અહેવાલ (રરેટ[2૦૪૭ ૦0 1૯ #તપાપાંડ(100 
૦ 19 13013983 ૦ડતંથ0૦))માં પત્રકારિત્તતે લગતી અપાયેલી 
ખાબતોમાંથી ગૂજરાતી વૃત્તવિવેચનને સ્પર્શતી માહિતી તારવીને નીચે 
આપી છે. છાપાની નીતિ સબંધી ગમાં જે જણાવાયું છે, તેમાં મુંબાઈ 
રલાકાનાં જુદી જુદી ભાપાનાં પત્રો ભેગાં ગૂજરાતી પત્રોનો સમાવેશ થાય 
છે છતાં તે કેવળ ગૂજરાતી પત્રો માટે ૪ નથી. 


ગૂત્ઝરાતી ઉપરાંત બીજી ભાષાનાં મુ ખાઈ પક્ષિકાનાં અખખારોને 
લગતી કેટલીક માહિતી પણુ એમાં જણાશે. સાચી વસ્તુસ્થિતિ સમજવામાં 
તેમ ૦૪ મ્રંતનાં ખીન્ન' પત્રોની સરખામણીમાં ગૂન્#રાતી પત્રોતું સ્પાન સું 


હતુ' તે તે જાણુવામાં એ હકીકત ઉપયોગી થઈ પડે એમ હોવાથી બહુ ટ્ેકમાં 
આપી છે. અલખત્ત, આ ખધીય માહિતી-રીકા સરકાર્ટણ્િએ અપાયેલી છે 


પરિરિષ (ર) ૩૩% 


૧૮૭૧-૧૮૭૨ (પૃ. ૪૪૮/૪૪૯ 

ગૂન#રાતી પત્રોની સખ્યા ર૬ની હતી. એમાં ૪ દૈનિક હતાં. 
મુંખાઈમાંથી ૧૩, અમદાવાદમાંથી ૪, સૂરત અતે ખેડા દરેકમાંથી ર અને- 
ભરચ, કપડવજ, મહુધા, કરાંચી અતે રાનદાટ એ દરેકમાંથી એદેક 
ગૂજરાતી પત્ર નીકળતાં. ખે પત્રો અગ્રે વિભાગ સહિત હતાં. 

દ્ેશી હાપાં એકરે સરકારને વફાદાર હતાં. સરકારના 'કાઈફ 
અમલદારે ક અસુક સરકારી પગલાં પરત્વે હુમલા કરવા છતાં એ બ્િટ્શિ 
રાન્‍્ત્યઅમલના ફાયદા સમજતાં અને સ્વીકારતાં, 


૧૮૭૨-૧૮૭૩ ('"ૃ. ૫૬૧) 


ગૂત#રાતી પત્રોની સખ્યા રતી હતી, જેમાંના ખેમાં ગૂજરાતી 
ભેગા અંગ્રેજ વિભાગ પણુ આવતો. સુખાઈમાંથી ૧૧, અમદાવાદમાંથી ૪, 
સરત અને ખેડા દરૅકમાંથી ૨ ' અને . કરાંથી, રાજકાટ, ભરૂચ અને” 


આ, 


સહધ! એ દરેકમાંયી એકેક પત્ર નીકળતું. 

૧૮૭૩-૧૮૫૪ ક ( પૃ. ૫૬૩/પ૬૪ » 
2૧ ગૂત્#રાતી પત્રો! તીકળતાં હતાં, જેમાંના ૩માં અગ્રેછ વિભાગ 

પણુ રહેતો. મુંબાઈમાંથી ૩ દૈનિક બહાર પડતાં અતે એક પખવાડિક 

ચીનમાં વસતા હિંદીઓ માટે પ્રગટ થતું. કુલ્લે મુંબાઈમાંથી હ ગૂનરાતી 

ચૃત્રા ખડાર પડતાં અતે ખીજ હ અમદાવાદ, સરત અને ખેડા મળી ગ્રગટ- 


છૂ જૂ 


થતાં. કરાંચી, ભરૂચ અને રાજકાટ એ દરેકમાંથી એકેક પત્ર નીકળતુ. 
સાલ દરમિયાન પેસ્તનછી દીતશાહની તપાસ ને બચાવ, દુ“માનો 
(10૪૯૯૬ ૦ 31120૦૯) મુકદમો, મુસ્લિમ હુલ્લડો અને મુવા. 


સહા૦#ત મૃકદ્મામાં ગૂજ્ણતી અપ્મબારોએ ઉત્સાહ દાખવ્યો હતો. , 


૧૮૭૪-૧૮૪૫ (પૃ. ર૮૯) 


ખૂ અ, 


ગયા વર્ષના ૫૧ પરથી વધીતે દ્રેશી અખબારતો આંક પપ પર 


“૩૩૨ ગૂજરાતી પત્તકારિત્વનો। ઇતિહાસ 


“આવ્યો હતો જેમાંના ૩૦ મરાડીમાં, ૨૪ ગૂજરાતીમાં અને ૧ 
હિદુસ્તાનીસાં બહાર પડતાં. એ પપમાંના ૩૫ છપાતાં અને ૨૩ લીથો 
પર તૈયાર્‌ થતાં. મરાઠી છાપાંમાંના ૧૧માં અને ગૂજરાતીના કમાં અગ્રેજી 
વિભાગ પણુ આવતો. મુંખાઈમાં એકં ગૂજરાતી “પખવાડિક, ચીનમાં વેપાર 
કરનારા પારસીઓ અને યાં વસતા હિંદીવાનો માટે, બહાર પડતું અને 
-ચીન મેલ મારફતે રવાના થતુ. ન 

૨૪ ગુજરાતી પત્રોમાંના ૧૧ સુબાધમાંથી, સરત, અમદાવાદ અને 
“ખેડા (નડિયાદ સહિત) દરેકમાંથી ૩ અને ભરચ, મહુધા, રજકાટ અને 
કરાંચી એ દરેકમાંથી એકેક પત્ર બહાર પડતું. 


"૧૮૭૫-૧૮૭૬ (પ. ૩૧૫/૩૧૭) 


ગૂજરાતી પત્રોની સખ્યા રદૃની હતી અતે એમાંના ૩માં 
અંગ્રેજ વિભાગ પણુ આવતો હતો. મુંખાઈમાંથી ૩ દૈનિકો પ્રગટ થતાં. ૨૬ 
પત્રોમાંતાં ૧૨ સુંખાઈમાંથી, ૪ અમદાવાદમાંથી, ૩ સરતમાંથી અતે ૨ 
ખેડા્‌માંથી તથા ભરૃચ, નડિમાદ, મહુધા, રાજકોટ અને કરાંચી એ દરેકમાંથી 
-એક”પત્ર પ્રગટ થતુ. 

આ વર્ષમાં કૅલ્શે ૬૧ દેશી ભાષાનાં પત્રો પ્રગટ થતાં હતાં, જેમાંતાં 
૩૪ મરાડીમાં, ૧ હિંદ્સ્તાનીમાં અને ર૬ ગૂઝ૪રાતીમાં ખહાર્‌ , પડતાં હતાં. 
એ ૬૧માંતા ૩૭ છપાતાં અને ૨૪ લીથોત્રાફ્‌ પર તેયાર થતાં. 


ધકષિક કાતાં દેશી અખબારો સબધી સામાન્યપણે આ અહેવાલમાં 

" જણાવાયું છે કે સામાજિક અને ધાર્મિક બાબતો તથા સ્થાનિક ફૂરીઆદોને, 
અખખબાશેમાં સ્થાન અપાયું હતું. સાબરમતીમાં આવેલી રેલ, દક્ષિણુનાં 
હુહ્લડો અને લવાલ્અદાલતો (હ ગંધ્ર્ધપં૦ત €૦૫૬૫૭)ની સ્થાપનાને 
સરુ. મહત્ત મળ્યું હતુ. કચ્છના રાવના અવસાન પરત્વે ખેદ દર્શાવવામાં 
આવ્યો હતો અને ડો. વિલસનના સ્વગવાસથી સ શોધતતે ગએલ ખોટ 
સાટે ધણાં દેશી પત્રોએ લાગણીભર્યા ઉલ્લેખ કર્યો હતો. હમેશ જેમ, દેશી 
“શજ્યોની ચર્ચા કરતાં વડોદરાને મહત્તત અપાયું હતું. પ્રિન્સ એષ વેઈલ્સની 


પરિશિષ્ટ () ૩૩૩ 


પધરામણી અતે ઝુસાફરીના રસિક અહેવાલ આવ્યા હતા. સોલ્ટ એક, ટૉલ્સ. 
(101559 એકટ, ધ બોમ્ખે રેવેન્યુ ન્યૅરિસડિકશન એકટ, ન્યુ ટેર્કિ એકટતે 
સામાન્યપણે વખે(ડવામાં આવ્યા હતા અને ફેકટરી એકટ સામે વિરોધ પોકાર-- 
વામાં આવ્યો હતો. રયલ ટાઈટલ્સ બિલ પર પુષ્કળ ચર્ચા કરવામાં આવી. 
હતી અને દેશીઓતે રાજકારોખારતે લગતા વિશાળ હંકા આપવા સામાન્યપણે 
હિમાયત કગ્વામાં આવી હતી. હિંદ અગે ઈંગ્સડસાં ચાલતી પ્રવૃત્તિમાં પણુ રસ 
લેવાયો હતો. સેક્રેટરી ઓક સ્ટેટ અતે ઇન્ડિયન એકનિક્યૃટ્વિના અધિકારો 
વિસ્તુત કરવા સામે, અખબારી સ્વાત'ય પર્‌ પડનારી તરાપ સામે અને 
કાપંડ ઉપરની આયાત-જકાત દૂર કરાવવાના મૅનચેસ્ટર તરફના પ્રયત્તો- 
સામે પોકાર કરવામાં આવ્યો હતો. 
૧૮૭૬-૧૮૭૭ ( પૃ. ૪૦૪) 
૨૩ ગૂજરાતી પત્રો બહાર પડતાં તેમાંનાં ૩માં અગ્રેજી લેખેદ- 
પણુ આવતા. ૩ દૈનિક અને ૨૦ સાય્તાહિક સ્વરૂષે પ્રગટ થતાં. ૧૦ 
મુબાઈમાંથી, ઢ સરતમાંધી, પ અમદ્દાવાદ્માંથી, ૨ ખેઠામાંથી અતે ભરચ, 
રાજકાટ, કરાંચી, નડિયાદ અને મહુધા એ દરેકમાંથી એકેક પત્ર નીકળતું. 
દેશી અખબારેમાં મુબાઈથી પ્રગશ થતું બેક નાતું પખવાડિક નકલ. 
દી માત્ર એક પાઈ યાને વાર્ષિક ખે આનાના લવાજમે મળતુ, અલીબાગથી- 
ખૂહાર પડતા એક ખીન પત્રતું લવાજમ વાધિંક તવ આતા હતુ અને 
ખીન્ન બાર અખબારનાં લવાજમ વાર્ષિક રપિયા ખેયી વધુ નહેતાં. 


૧૮૭૭-૧૮૭૮ ('ૃ. ૪૨૫) 
૨૪ ગૃજરાતીમાંતાં રમાં અંગ્રેજ વિભાગ આવતો. ૩ દૈનિક- 

સ્વરૂપે નીકળતાં. ૧૧ મુંબાઈમાંથી, પ સરતમાંથી, ૩ અમદામાદમાંથી અતે 

ભરૃચ તથા ખેડા દરેકમાંથી ર પત્ર પ્રગટ થતાં હતાં. 

૧૮૭૮-૧૮૭૯ (પૃ. ૪૦૪/૪૦૮૦ 
ર૪ ગૂજરાતી ૬ૃત્તપત્રો નીકળતાં હતાં તે ઉપરાંત બીન્ન' રમાં 


"૨૩૪ ગૂજરાતી પત્રકારત્વને! ઇતિહપ્સ્ 


અંગ્રેજ વિભાગ આવતો. ૩ દતિક હતાં અને ૧ પત્ર અક્વાડિયામાં ત્રણુ 
વખત બહાર પડતુ. સૌથી વધુ પ્રત (૧૬૯૦) એક પારસી વ્યાપારી 
અખખારતની નીકળતી હતી. ર 

સુંખાધમાંથી ખહાર પડતાં દેશી પત્રોતી સખ્યા ર્‌્ર્તી હતી, જેમાં 
૧૫ ગૂજરાતી હતાં. દેશી છાપાના એક ભાગની વલણુ સરકાર પરત્વે 
વફાદારીની હતી જ્યારે ખીન્ન ભાગની બિનવફાદારીભરી નહિ, તો પણુ 
સામાન્યપણે અસ તોપીપણાની હતી. 


(૧૮૭૯-૧૮૮૦ (પ. ૪૦૪/૪૦૨) 
૩૧ સંપૂર્ણપણે ગૂજરાતી અને ૩ ગૂજરાતી ભેગા અગ્રે વિભાગ 
ધરાવતાં પત્રો નીકળતાં હતાં. એમાંનાં ૧૮ ઝુંખાઈમાં, છ સરતમાં, ૪ 
અમદાવાદમાં, ૩ ભરેચમાં અતે ર્‌ ખેડામાંથી બહાર પડતાં હતાં. 
દશી છાપાંતી નીતિ એક'દરે 1બિતવકાદાર ગણાય ગવી નહેતી. 
અલખત્ત, એ ખામી શૈોધનારી (₹તપાંદપતૉપ૪) હતી. દેશી છાપાની 
જુખ્ય ઊણુપ તંત્રીએ વિચાર માગી લે એવી મ્ચના કરવાની છે. 
સરકારના લગભગ દરેક કૃત્યતો એ ન્નેશભેર વિરોધ કરે છે પરતુ તેને 
સ્થાને કઈ સંગીન વિચારણીય વસ્તુનું સૂચન કરી શકતો નથી. તેના 
કહેવામાં ખૂબ અસ્પણતા અને અનિશ્ચિતતા રહેતી. આમ હોવાથી ન્નડેર તત્રના 
સંચાલનમાં એનું કશું જટ વજત નથી. સ્થાનિક ગેરવહીવટતે પ્રકાશમાં 
આણુવામાં તે કેટલીક વેળા ઉપયોગી થઇ પડે છે એ ખરુ. 


૧૮૮૦-૧૮૮૧ (પૃ. ૪૪૧/૪૨૩) 
૧૮૮૦ની આખરે ૪ અંગ્રેજ વિભાગ સાથનાં અતે ર૪ સપૂર્ણું 
ગૂજરાતી (જેમાં સામયિકોના સમાવેશ થઈ જાય છે) પત્રો પ્રગટ 
થતાં. એમાંનાં ૩ દૈનિક હતાં, ૧ અઠવાડિયામાં ત્રણુ વેળા બહાર પડતુ 
હેતું અને બાકીનાં સાપ્તાહિક હતાં. ( ગૂજરાતી સામયિકો માસિક હતાં ). 
એમાંનાં ૧૮ સુંબઈમાંથી, પ સરતમાંથી અતે અમદાવાદ તે ખેડા દરેકમાંયી 
-૩ તથા ભરૃચમાંથી ર્‌ ખહાર પડતાં હતાં. 


પરિરિષ્ટ (ર) ૩્સ્પ 


રૃશી છાપાં એકદરે સરકારી તીતિયી વિરુદ્દ વચનો લખતાં અને 
“ વર્નાકયુલર પ્રેસ એક્ટ ” કટી નાખવાને આગ્રહ કરતાં. દેશી અખબારના ઉદાર 
(10લ॥1) કહેવાતા વિચારેતી પરીક્ષા કરવાની તક ઉત્તર વિભાગના 
“કળવણી પાતાના વડાના ફરમાન પરત્વે તેસે દાખવેલી વલણુ પરથી મળી છતી. 
શાળાઓમાં અત્ય ( 0૫1૫૦૧5૬૦૩ ) કોમતાં બાળદ્દોતે દાખલ કરવાના 
એ ફરમાનતો જોરશોરથી વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. 


૧૮૮૧-૧૮૮૨ (પૃ. ૨૯૧/૨ર૩) 


૧૮૮૧તી આખરે ૩૮ ગૂજરાતી અખબારો બઢાર પડતાં હતાં, 
જેમાં અશ્રેછ વિભાગ સાથનાં પત્રોનો સમાવેશ થઈ ન્નય છે. એમાંનાં 
૩૫ છપાતાં અને ૩ લીથ્વો પર તૈયાર થતાં; ૩ દૈનિક સ્વરૂપે નીકળતાં, 
૧ અઠવાડિયામાં ત્રણુ વખત બહાર પડતું અતે બાકીનાં સાપ્તાહિક હતાં. 
એ ૩૮માંથી બરોબર અર્ધા યું સંચાલન પારસીએ હસ્તક, ૧૮તુ હિંદુઓ 
અતે જતુ મુસ્લિમ હસ્તક છતું. 

“ પારસી પચ ” (સચિત્ર) અને “ દાતરડું ” હળવી વાનગી પીરસતાં 
ગજરાતીમાં પ્રગટ થતાં પત્રો હતાં. “ દાતરડું ”માં પારસી જવન સબધી 
સરસ અને કટાક્ષ-યુક્ત લેખો આવતા. “હિંદુ પચ” ઉઘાડી રીતે હાસ્ય- 
રસિક છાપુ હતું અને તે કેટલાકને ગ્રામ્ય જ્ઞાગતું. 


૧૮૮૨-૧૮૮૩ (પૃ. ૨૭૫) 
ગૂજરાતી અખખારેોમાં “ ઝુબઈ સમાચાર ”, “ જમે જમરેદ ” 
* ગુજરાતમિત્ર ” અને “ રાસ્ત ગોક્તાર ” મહત્તનાં સ્થાન ધરાવતાં. 

એ વર્ષ દરમિયાત દેશી વૃત્તપત્રોએ “વર્નાક્યુલર પ્રેસ એક્ટ ” 
નીકળી જવા માટે ભારે ખુશાલી પ્રદ્રિંત કરી, આર્મ્સ એકટ 
(ત1705 શત) પણુ કાઢી નાખવા યા હળવે બનાવવા આગ્રહ કર્યો હતો.- 
કોરેસ્ટ એકથ્તી કડક કલમોને તેરે વખોડી કાદી એ ધારો પણુ દૂર 
કર્વાતે «૪ણાવ્યું હતુ. 


૩૩૩ . ગૂજરાતી પત્રકારિત્વને। ઇતિહાસ 


સિ ૧ 


૧૮૮૩-૧૮૮૪ ર (પૂ. ૨૧૨) 

સૌથી સસ્તું દેશી અખબાર “ સ્વદેશ હિતેચ્છુ ” હતું અને' તેની. 
અતિ અલ્પ કિમતના પ્રમાણમાં તે સારી રીતે ચલાવાતુ' હતું. ગૂજરાતી 
ભાષામાં ત્રણુ દૈનિકો પ્રગટ થતાં હતાં. “ મુંખઈ સમાચાર ” દૈનિક 
ગૂજરાતી અખખારેોમાં આગેવાન સ્થાન ધરાવતુ, ઉપસ્થિત થતા પ્રશ્નો પર્‌ 
તે સત્વર '્યાન આપતુ અતે તેમ કરતાં સારી હોશિયારી અતે ઠૅરેલપણું 
દાખવતું. સાપ્તાહિક્રોસાં “ રાસ્ત ગોકતાર” તું સ્થાન અગત્યનું હતું. તેના 
વિચારો ઉદ્દાર હતા અતે વેચાણુ સારુ હતુ. ગૂજરાતના આગેવાન અખખાર. 
તરીકેનું સ્થાન “ ગુજરાતમિત્રે ” જનળળવી રાખ્યું હતુ. આ પત્ર તથા- 
ખીન્ન વૃત્તપત્રો જેમાં અગ્રેજી વિભાગે આવતો તેમાંના અચેજ લેખે 
ધણી ઊતરતી કક્ષાના હતા; પરતુ ગૂજરાતી વિભાગમાંના લેખો એકંદરે 
સારા હતા. ર 


૧૮૮૪-૧૮૮૫ (પૃ. ૨૧૧) 
ર૧ ગૂજરાતી પત્રે બહાર પડતાં તેનાં “રસ્ત ગોકતાર “તી. 
૧,૭૫૦ પ્રત નીકળતી જે સોથી વધારે હતી. 
દશી અખખારે લોડ રિપિતતા રાજ્યેઅમલને વધાવ્યો અતે તેમતી. 
નિવૃત્તિ માટે ખેદ દર્શાવ્યો. કેટલીક બાબતો પર્‌ દેશી છાપાં ટીકા ડરતાં 
આવ્યાં છે તે બાબતો પર તેણે તેમ કરવું ચાલુ જ રાખ્યું હતું, પણુ વર્ષ 
દરમિયાન દેશી અખખારતી નીતિ એક દરે. વકાદારીભરી હતી. * 


૧૮૮૫-૧૮૮૬ ર (પૃ. ૧૮૦) 


૨૩ સંપૂર્ણ ગૂજરાતી અને પ અગ્રેજી વિભાગ સાથનાં જૃત્તપત્રો. 
પ્રગટ થતાં હતાં. અગ્રેજી વિભાગ સાથનાં પ પત્રોમાં “ ગુજરાતમિત્ર “નતો. 
અવાજ આગળ પડતો હતો. ૨૩ ગૂન#રાતી અખખારેમાં “મુંખઈ સમાચાર” 
ને “ નમે જમશેદ ”નાં સ્થાન મોખરાનાં હતાં અતે તેમાંય “ મુંબઈ 
સમાચાર “તું સંચાલન ખહુ સારી રીતે થતું હતું. 


પરિશિષ્ટ (ર) ૩૩૭ 


૧૮૮૬-૧૮૮૭ (પૂ. ૨૦૩/૨૦૪) 


૩૧ સપૂણુંપણૅે ગૂજરાતી અને ૪ અગ્રેછ વિભાગવાળાં ગૂન/રાતી 
પત્રા પ્રગટ થતાં હતાં. સરતથી બહાર પડતું “ ગુજરાતમિત્ર ” અગ્રેજ- 
ગૂજરાતી પત્રોમાં સૌથી આગળ પડતુ હતું. દૈતિકામાં “ મુબઈ સમાચારે ” 
પોતાતું મોખરાતું' સ્થાન જાળવી રાખ્યું હતું અને તેના પછી “ જામે 
જમશેદ “નું' સ્થાન આવતું હતું. ગૂજરાતી સાપ્તાહિકોમાં “ રાસ્ત ગોક્તારે ”ઃ 
આગેવાન સ્થાન ધરાવી રાખ્યુ હતુ. ત્રણુ રમી પત્રોમાં “ પારસી પચ ” 
(સચિત્ર ) સૌથી સારું હતું. “ રાસ્ત ગોકૃતાર “તી ૧,૭૮૬, “ કયસરે 
હિન્દ”તી ૧.૬૨૮ અને “ ગુજરાતી “તી ૧,૫૩૬ નકલ નીકળતી હતી. 


૧૮૮૭-૧૮૮૮ “(પૂ. ૨૩૫/ર૩૨) 


અગ્રેછ વિભાગ સાથેનાં ૬ ગૂજરાતી પત્રો નીકળતાં હતાં, જેમાંનાં 
“ જ્તાનસુધા ” અને “ ગુજરાત ગેઝેટ ” ૧૮૮૬માં અમદાવાદથી તીકળવાં 
રર થયાં હતાં. “ મુંબઈ સમાચાર ” “જમે જમશેદ ”, “ રાસ્ત ગોક્તાર ”, 
* કુયસરે હિન્દ”, “પારસી પચ” અતે એવા ગણતરીના અપવાદ બાદ 
કરતાં બીન્ન' પત્રોના સંચાલકો, તેમતી કેળવણી અતે સમાજમાંનું તેમતું 
સ્થાન જેતાં, પ્રજ્નઅવાજ રજૂ કરવાની લાયકાત ધરાવતા નહોતા. ૧૮૮૫, 
૧૮૮૬ અતે ૧૮૮૪માં શરૂ થએલાં ૬૩ પત્રોમાંતાં ર૪! સ'ચાલન 
સરકારી તોકરીમાંથી બરતરફ થયેલા યા ચોરી, વિશ્ચાસઘાત કે એવા ખીન્ન 
ગુનામાં સ ડૉવાયેલા યા શકમંદ ચારિત્ય ધરાવનાર યા સમાજમાં કશું જ સ્થાન 
ન ધરાવનાર યા કેળવણીની અલ્પ લાયકાત ધરાવનાર યા તો શાળાના વિદ્યા- 
થીઓ, યા ધર્મઝ4તીઓ કે એવા બીન્ન આસામીઓ તરથી થઈ રહું 
'ઈું. આ પત્રો વિચિત્ર ધખારા, યા બીશ્ન અખબારૉમાંથી ઉતારેલી જૂની 
થઈ ગયેલી બાબતોથી ભરાતાં. તેમનું લવાજમ અલ્પ અતે તેમની મત- 
સખ્યા પણુ નામની હતી. “કેટલાંક સાપ્તાહિક એવાં ય નીકળતાં, ન્ટેમનુ 
વાર્ષિક લવાજ્મ આના આઠથી રૃષિયા એક સુધીતું હતું અતે જેમની. 
ભાગ્યે જ બસો નકલ છપાતી. કેટલાકની તા સોથી ..“““ “ : 


૩૩૮ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વનેો ઇતિહપ્સ 


નીકળતી. આવાં અખખારેો ગમે તેમ કરી થોડી મુદ્ત જીવતાં અને સમા- 


જમાં તેમના નામની અસર કકે ત્રાસ રહ્યાં નથી એ સમતનતાં' 
ખૂધ પડી જતાં. ર 


૧૮૮૮-૧૮૮૯ : (પૃ. ૧૮૮) 

“જાસ્ત ગોકૂતાર”, “ગુજરાતી”, “સુંબઈ સમાચાર”, “નમે જમશેદ”, 
“ કુયૂસરે હિન્દ” અતે એવાં ખીજ થોડાં શૃત્તપત્રાો જેમનું વજન પડતુ 
રહું છે, તેમતા સંચાલનમાં સારો સુધારો જવાયો, એમાંનાં ઘણાંક, ખાસ 
કુરીતે “ગુજરાતી,” સામાજિક અતે રાજકીય ક્ષેત્રમાં સુધારો કરવાની 
હિમાયત કરતાં હતાં. 


૧૮૮૯-૧૮૯૦ (પૃ. ૧૮૧/૧૮૨) 

*યૂઝદ્દાં પરસ્ત ” અને “ દાંતરદું ” ૧૮૮૯માં બંધ થયાં. દેશી છાપાં 
એકદરે સ્વતત્ર મતોલૃત્તિ દાખવતાં હતાં, અને આગેવાન અખબારોએ 
અગત્યતી ખાખતોની ચર્ચા સારી હોશિયારીથી કરી હતી. રાજ૪ીય ક્ષેત્રમાં 
ઘણાં પત્રેએ ઉદ્દામ (૭િ%પત૯1૦) વલણુ દાખવવી ચાલુ રાખી હતી, પણુ 
તેમના પોકારમાંતી કડવાશ ઓછી થઈ હતી. 


૧૮૯૦-૧૮૯૧ ' (પૃ. ૨૫૦) 

મુ'બાઈથી ખહાર પડતાં દેશી પત્રો સામાન્ય રીતે ભણેલા વ્ગ'ના 
હાથમાં હતાં. પરતુ ઝુ બાઈ બહારનાં દેશી પત્રો! માટે એવુ” કડી શકાય એમ 
નહોતું. આ પત્રોએ રાજઝીય દિશામાં પ્રગતિશીલ વિચારો ધરાવવા ચાલુ 
રાખ્યા હતા, પરતુ સામાજિક સુધારા પરત્વે તેમની વલણુ વિરોધની હતી. 

ગૂજરાતી પત્રોમાં “ ક્યસરે હિન્દ ”નતી ૨,૫૦૨, “ ગુજરાતી ”તી 
૨,૪૫૦, “સુબઈ સમાચાર “તી ૧,૮૦૦, “રાસ્ત ગોફતાર”ની ૧,૬૮૦ 
અતે “મે જમશેદ ”તી ૧,૬૦૦ નકલ નીકળતી હતી. 


૧૮૯૧-૫૮૯૨ (પ. ૨૪૫/ર૪૬) 
સન ૧૮૯૧માં બહાર પડતાં દેશી વૃત્તપત્રોેતી સખ્યા, આગલાં 


"પરિરિણટ (ર) ૩૩૯ 


વર્ષોની સખ્યા સાથ સરખામણીમાં લગભગ બેવડી હતી અને પત્રેના 
ફેલાવામાં પણુ સારો સુધારો થયો હતો. વર્તમાનપત્રોએ તેમની રીતિ 
-અતુસાર સરકારી પ્#ૃત્તિઓની ટીકા છૂટથી કરવી ચાલુ રાખી હતી. એકરે, 
દેશી છાપું ઠરેલ (૩૦૦૦૮ ) જણાયું હતુ. 

કેટલાંક પત્રૉતી પતસ ખ્યા આ ગ્રમાણે હતી : 


% પારસી ટીકાકાર ”---૪,૦૦૦ “ સુધારક * --૩,૦૪ન્‍૦ 

“ ક્યૂસરે હિન્દ” --૨,૫૦૨ “ગુજરાતી” --૨,૪૫૦ 

“તમે જમશેદ ” --૨,૦૦૦ “સુખઈ સમાચાર “--૧,૮૦૦ 

“રસ્ત ગોક્તાર ” --૧,૬૯૭ “દીનતખખણુ ” --૧,૫૫૦ 
૧૮૯૨-૧૮૯૩ (પૃ. ૪૧૭) 


વર્ષ દરમિયાન દેશી છાપાની તીતિરીતિ ભૂતકાળ જેવી જ જણાઈ 
હતી. રાજકીય દ્શિમાં એકદમ આગળ વધેલા વિચારો અને ધાર્મિક અને 
સામાજિક ક્ષેત્રોમાં તેટલા જ પ્રરહ્યક વિચારોનો પ્રસાર તેશે ચાક્ષ રાખ્યો! હતો. 


૧૮૯૩-૧૮૯૪ (પૃ. ૨૫૩/રપ૫%૪) 

રાજજીય ક્તેત્રે ઉર વલણુ અને સામાજિક અને ધાર્મિક ક્ષેત્રે 
'સ્થિતિરહ્ષક વલણુ દાખવવુ દેશી છાપાંએ ચાકુ રાખ્યું હતુ. વર્ષના 
“આગલા ભાગમાં અખખારોતું' સંચાલન સારી રીતે-ગ્રજતો વિકાસ સાધે 
એ રીતે-થતુ' નવાયું' હતું. પરંતુ એ પછીથી હિંદુ મુસ્તિમો 
વચ્ચેતું વાતાવરણુ તગ બનતાં, હિંદુ માલિકીનાં 'ેરલાંક અખતારોએ 
તત્રીવિભાગ ઉપરાંત સમાચારના વિભાગમાં પણુ, રિષ્ટ પત્રકાર્ત્વિતિ ન 
છાજે એવુ; અગાઉ ન ન્નેવામાં આવ્યું હોય એટલી હદે, કોમી માનસ 
હાખવ્યું હતું; છતાં એ સ્વીકારવું રહ્યું કે એમાં કેડલાક અપવાદ પણુ 
“હતા અતે વર્ષાતી આખરે કામી ઝન4તનો જુવાળ ઊતરી ગયે. હતો. 


૧૮૯૪-૧૮૯૫ (પ. ૨૮૯) 
ગૂજરાતી અતે અગ્રેછ-ગૂઝ#રાતી પત્રોમાં સાપ્તાહિક-*ઝુજરાતી.” 


૩૪૦ સૂજરાતી પતરકારિત્વને. ઇતિહાસ 


સૌથી વધુ વંચાતું હતુ. તે પછી “ કયસરે હિંદ ”, “ મુખઈ સમાચાર ” 
અતે “ન્નમે જમશેદ” આવતાં હતાં. એ દરેકની ખેથી ત્રણુ હનર. 
નંકલ નીકળતી હતી. “ સમાચાર” અતે “જામે” દૈનિક હતાં એ ન્નેતાં 
તેમતો ફેલાવો સારો કહેવાય અને સાપ્તાહિકાના પ્રમાણુમાં તેએ આગળ. 
વધેલાં ગણાય. 

થાડાં ન” અખબારો અતે તેમાં ય “ર્‌ાસ્ત ગોકતાર ” એવો આમ્રહ. 
કરી રઊું હતું કે પ્રનાતી પ્રગતિ અતે ઉન્નતિ માટે પ્રથમ સામાજિક 
સુધારાની આવશ્યકતા છે. દેશી છાપાનો મોઢા ભાગ પોતાનું સઘળે લક. 
રાજકીધ પ્રદૃત્તિ પર કેન્દ્રિત કરતું અને સામાજિક સુધારાની દરખાસ્તોતો 
પોતાથી ખતી શકતા જ્ેરશેરથી વિરોધ પોકારતું. દેશી છાપાંના તત્રીઓની. 
'જળવણી વિચારતાં અતે એમાં લખનારા અને એ વાંચનારાતો વિચાર કરતાં 
એકરે એ જે ધોરણુ દ્ખવતાં તે માટે આશ્ચર્ય ઊપજવાતું કારણુ નહોતુ... 
૧૮૯૫-૧૮૯૬ (પ્ર. ૨૩૩).' 

પૂરેપૂરાં ગૂજરાતી તથા અંગ્રેજ વિભાગવાળાં ગૂન#રાતી જત્તપત્રોમાં. 
% કુયસરે હિંદ” અને “ ગુજરાતી” ખતે ૩,૦૦૦ની ગ્રાહકસ ખ્યા સાથે 
મોખરે હતાં. ગણુતર દેશી અખબારેોતનું સંચાલન સારી રીતે થતુ હતું... 
એનો મોટો ભાગ જે રીતે તૈયાર થતો એ પરથી સ્પષ્ટ થતું “કે સમાજના. 
સંસ્કારી વર્ગને ૬ૃત્તવિવેચનના વ્યવસાય પરત્વે આકર્ષ ણુ નહોતુ. ર 


૧૮૯૬-૧૮૯૭ (પ્ર. ૨૩૫)* 

અગ્રેછ-ગૂજરાતી અને ગૂજરાતી જત્તપત્રોમાં, ખે સૌથી જૂના 
ગૂજરાતી પત્તો “ મુંબઈ સમાચાર” અતે “જામે જમશેદ” વધુ લોકપ્રિય 
હતાં અને તેમના પછી “ ગુજરાતી ” અતે “ કયસરે હિંદ ” આવતાં હતાં.. 
૧૮૯૭-૧૮૯૮ (પૃ. ૨૫૧/રપર)* 

પ્લેગના રેગચાળાને કારણે કેટલાંક પત્રોની પ્રતસખ્યામાં ઘમાડો- 
થયો હતા અને કેટલાંક પત્રોતું પ્રકાશન બંધ થઇ ગયું હતું. ગૂજરાતી. 


ચપરિક્ષિષ્ઠ ઉ) ૩૪% 


અખખારોમાં સૌથી પુરાણું પત્રો હોવાની ખ્યાતિ ધરાવતાં “મુબઈ 
સમાચાર ” અતે “ જમે જમરોદ” સૌથી વધુ લોકપ્રિય હતાં અતે તેમની 
અવુકમે 2,૨૦૦ અને ર,૬૦૦ નફલ છપાતી હતી. 


દેશી છાપાતી નીતિરીતિમાં કશો નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો નહોતો. 
રાજકારણુમાં એકદમ ઉદ્દાસ અતે સામાન્રિક ક્ષેત્રમાં અતિ પ્રેરહ્ષક 
'વિચારો જ જેવાતા હતા. થોડાંક સારાં પત્રોતુ' સંચાલન હોશિયારીયી થતું 
અને સરકારી પ્રરૃત્તિઓની તેમણે કરેલી ટીકા સંગીન અને નિષ્કપટ 
હૈતી; પરતુ મોયા ભાગનાં પત્રો આંખો મીંચી સરકારતો વિરોધ જ કયે 
૪#તાં અને એમ કરતાં કેટલાંક તો બિનવકાદ્રના વર્ગમાં સુકાય શ હદે 
ગયાં હતાં. ર 


૧૮૯૮-૧૮૯૯ (પૃ. ૨૬૬2» 
મુખાઈમાંથી ખહાર પડતાં પાંચ ગૂજરાતી દૈનિકોની ૯૦૦થી 

૭,૨૦૦ નકલે। તીકળતી છતી. 

૧૮૯૯-૧૯૦૦ ( પૃ. ૨૩૦) 
૧,૦૦૦યી વધતી ગ્રાહ્કસ'ખ્યા ધરાવનાર ૩૫ પત્રોમાં ૧ અગ્રેજી, 

« ગૂજરાતી, ૧૪ મરાદી, ૧ હિંદી અને ૧ સિંધી ભાષાનાં હતાં, તથા ૯ 

પત્રો દેશી ભાષા ઉપરાંત અગ્રે વિભાગ ધરાવનારાં હતાં. 


હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભા -કોંગ્રેસ- પ્રત્યેનો દેશી છાપાતો ઉત્સાહ 
અએસરતો જતા છતો, 


૧૯૦૦-૧૯૦૧ (પૃ. ૯૬) 


વષ દરમિયાન દેશી છાપામાં ચર્ચાની સુખ્ય બાબત દુકાળતી 
હતી. પાછલા ભાગમાં દુકાળ રાહત અગે લેવાયેલાં પગલાં, સરકારી પ્લેગ 
નીતિમાં યએલ ફેરકાર-જેતે લઈ પ્લેગ અટકાવવાતી પ્રવૃત્તિમાં વધુ છૂટછાટ 
સકાષેલી-એ બધાને સારો આવકાર મળ્યો હતો. વેલ્બી ડગિરાતતી ભલામણુ 


ક“ 
ત 


૩૪૨ ગૂજરાતી 'પત્રકારિત્વનેદ ઇતિહાસ્ફ 


અતુસાર વિલાયત સરકારે ( 1010૯ 0૦૫/૯£01૧૯01 ) હિદ્ને પાઉન્ડ. 
ર,૫૭,૦૦૦ની રાહત આપવાને કરેલ ઠરાવથી છાપાંને સારો સ તોષ થયે હતો. 
૧૯૦૧-૧૯૦૨ (પ્ર. ૧૭૨) 

૧૯૦૧ના વર્ષમાં “ રસ્ત ગોકૂતાર ” અને “ અખખારે સોદાગરે ” 
પોતાના જયંતી મહોત્સવ ઊજવ્યા હતા. “ મુંબઈ સમાચાર ” ૪,૦૦૦ની 
ગ્રાહકસ”ખ્યાયી ગૂજરાતી અખખારેૉમાં મોખરે હતું. મરાઠી “કેસરી હિ. 


૧૩,૦૦૦ નકલ નીકળતી હતી. 

૧૯૦૨-૧૯૦૩ (પૃ. ૭૯) 
આગલાં વર્ષેપ માક્ક ગૂજરાતી વૃત્તપત્રોમાં “ મુંબઈ સમાચાર “વું 

સ્થાન મોખરાતું હતુ. એની હરરોજ ૪,૦૦૦ નકલ ખપતી હતી. 


૧૯૦૩-૧૯૦૪ (પૃ. ૮૫) 

આધુનિક “પરિસ્થિતિ પરત્વે હંમેશ અસ તોષ દાખવ્યા કરવાની રેવતે 
કારસેં અપક્ષપાત વિવેચન કરવાની લાયકાત ગુમાવી દેનારાં મરાઠી જૃત્તપત્રોને 
ખાજુ મૂકતાં દેશી છાપાએ આગલા વર્ષોના પ્રમાણમાં એક'દરે શાંત જત્તિ 
દાખવી હતી અતે દરેક વસ્તુતી તેના ગુણદોષ ઉપર્‌ તુલના કરવા તરજ 
વધારે વલણ્‌ બતાવી હતી. 

પ્લેગ અગેની સરકારી નીતિ માટેતી ટીકા ખહુ હળવી ખની ગઈ 
હતી. આ રોગ અટકાવવાની દ્શિામાં સ્થાનિક સ્વરાજની સસ્થાએઓ ઉદાસીનતટ 
દાખવતી, તે સબધી ટીકા કરીને દેશી છાપાંએ સતોષ માન્યો હતો. 
૧૯૦૪-૧૯૦૫ (પૃ. ૯૦) 
ર ઇલાકામાં બહાર પડતાં છાપાંની સ'ખ્યામાં ગૂજરાતી પત્રોનું પ્રમાણ 
૧૬ ટકા હતું. “ હિંદુ પંચ ”તી પ્રતસ ખ્યા '€૦૦ પરથી વધીને ૧,૫૦ ૦ની. 
થઈ હતી. 

કેવળ વિરોધ કરવાને ટેવાઈ ગએલાં કેટલાંક મરાડી પત્રોને ખાદ 
કરતાં દેશી છાપાએ એક દરે નરમ (100તૅલત્દ્રધઇ) વલણુ દાખવી હતી. 


પારિરિછટ (ર) ડુ ૩૪૩ 


૧૯૦૫-૧૯૦૬ " #₹જ૧ ૯૬) 
આગેવાન છાપાંતી વેચાણુસ'ખ્યામાં તોંધપાત્ર ફેરફાર થતો રહૉ 
હતો. “ ગુજરાતી ” અને “ન્‍્નમે જમર્‌ોદ “ની વેચાણુસખ્યા સારી રીતે 
વધી હતો, ત્યારે “ ક્યસરે હિત્દ “ની ઘટી ગઈ હતી. 
સ્વદેશીની હિલચાલતે વર્તમાનપવત્રાએ એકે અવાજે આવકારી હતી. 
૧૯૦૬-૧૯૦૭ (પૃ. ૯૩) 
દક્ષિયુતાં પત્રોતી દોરવણી હેડેળ ઘસડાતાં દેશી અખખારોતો 
અંગ્રેજ રાન્ય પરત્વેતો વિરોધ વષ્યે અતે તે સાથે “ સ્વરાજ” સાટેતી 
તેમતી જેશીલી છતાં અસ્કુટ વાતો પણુ વધી હતી. એધી ઊલટ્ટ “ધ 
ઈન્ડિયન સ્પેકટેટર ”, “ ધ ઇન્ડિયન સોશિયલ રીકોર્મર ”, “ જમે જમશેદ ” 
વગેરે બધારણપૂર્વફતી પ્રગતિ અતે પ્રરૃત્તિનાં હિમાયતી હતાં. “ 
૧૯૦૮-૧૯૦૯ (ષૃ. ૯પ) 
પલાકામાં પ્રગટ થતાં પત્રોમાં ગૂન#રાતી ભાધાનાં પત્રૉતું પ્રમાણુ 
સાડા સોળ ટકા હતુ. 


૧૯૦૯-૧૯૧૦ (પ. ૧૦૧) 


પ્રગટ થતાં ૧૫૦ પત્રમાં રછ ગૂજરાતી હતાં. એ વર્ષમાં ૧,૮૦૦ 
જેટલો સંગીન વધારો “ સાંજ વર્ત માતે” તેતી પ્રતસખ્યામાં તૉંધાવ્યાતું 
જણાયુ. “ ક્યસરે હિત્દ” અતે “ગુજરાતમિત્ર” દરેકે પણુ આગલા વષ 
કરતાં પોતાની મ્રાહકસખ્યામાં પ૦૦નો વધારો બતાવ્યો છતો. 

૧૯૦૮ના ધારા અન્વયે આ વર્ષમાં “હિંદુ પંચ ” સામે કામ 
ચાલ્યુ હતું. એ પત્રતું' “ેકલેરેશન' રદ કરવામાં આવ્યું હતું અને ન્યાં એ 
છપાતુ' તે છાપખાનું જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતુ. 

ફર૯૦૭-૬૯૦૮ના સરકારી ગહેવાલમાં અખબારને લગતું પાતું રાઢી 
ગયે હહું- 


૬૪૪ ગૃજરાતી પચફારિત્વનેદ ઇતિહાસ 


૧૯૧૦-૧૯૧૧. (પૃ. ૪૦૮) 

ગૂજરાતી વૃત્તપત્રાની સ'ખ્યા ૧૮ની હતી. “* અખખારે સોદાગર ” 
અને “ સાંજ વર્તમાન ” દરકે પ્રતસ ખ્યામાં એક હનરતો વધારો બતાવ્યો. 
“ ગુજરાતી “ની પ્રતસ'ખ્યામાં ધટાડો થયો. “ હિંદુ પંચ ” અંધ પડ્યું. 


૧૯૧૧-૧૯૧૨ (પૃ. %%3૫ અને ૧૭) 
ગૂજરાતી પત્રોની સંખ્યા ૧૭તી હતી. 
છાપાંતી પ્રતસખ્યામાં ધટાડો થયો હતો. અંગ્રેજ વિભાગ 
વિનાનાં ગૂજરાતી પત્રો, મરાઠી પત્રોતી સરખામણીમાં, ગ્રાહકસખ્યાની 
દ્શિમાં ધણાં પછાત હતાં, બિનહિંદુ માલિકીનાં ત્રણુ પત્રે-“ પારસી ”, 
« અખબારે સોદાગર ” અતે “ અખબારે દૃસ્લામ”ની પ્રતસ'ખ્યામાં સુખ્ય 


ઘટાડો નોંધાયો હતો. 

૧૯૧૨-૧૯૧૩ ' (પૃ. ૧૧૭) 
ખહાર્‌ પડતાં ૧૩૮ પત્રોમાં ૧૯ ગૂજરાતી ભાષાનાં હતાં. અ ગ્રેજ 
વિભાગ સાથનાં ગૂજરાતી પત્રોમાં “ ગુજરાતી ” અને “ સાંજ વર્તમાન ” 
ઘણાં લેકપ્રિય હતાં. તેમની ગ્રાહકસખ્યા અનુક્રમે ૮,૦૦૦ અતે 
છ,૦૦૦ની હતી. કેવળ ગૂજરાતીમાં છપાતાં પત્રોમાં “ મુખઈ સમાચાર ” 
૪,૪૦૦ની ગ્રાહકસખ્યા સાથે મોખરે હતુ. 


૧૯૧૩-૧૯૧૪ (પ. ૧૧૫) 

ઈલ્ાકામાં પ્રગટ થતાં ૧૨૮ વૃત્તપત્રોમાં ગૂજરાતી ભાષાનાં 
પત્રોની સંખ્યા ૧૯ની હતી. “એલે વર્નાકયુલર ” અખખારેમાં 
* ગુજરાતી ” અતે “ સાંજ વર્તમાતે ” અતુક્રમે ૧૧,૫૦૦ અને ૭,૦૦૦ની 
પ્રતસ“ખ્યા બતાવી પોતાની લોકપ્રિયતા જરરી રાખી છુતી. “ મુઅઈ 
સમાચાર “ની ગ્રાહક્સખ્યા આગલા વર્ષ 'જેમ ૪,૪૦૦ની હતી. 
“ ગુજરાતી ”એ ગ્રાહક્સ“ખ્યામાં ૮,૦૦૦૫રથી ૧૧,૫૦૦, “ નમે જમરેદે ” 


પરિશિષ્ટ (3) - ૩૪૫ 


૪,૦૦૦ પરથી ૫,૦૦૦ અતે “પારસી “એ ૩,૦૦૦ પરથી ૪,૦૦૦ની 

પ્રગતિ બતાવી હતી. 

જ૯૧૪-૧૯૧૫ (પૂ. ૧૦૯) 
ઇલાકામાં પ્રગડ થતાં ૧૨૨ પત્રોમાં ૨૧ ગૂત્#રાતી ભાષાનાં હતાં. 

“ગુજરાતી” ૧૪,૫૦૦, “સાંજ વર્તમાન” છ,૫૦૦ અને “ મુંબઈ સમાચારે” 

પ,૨૦૦ની ત્રાહકસખ્યા મેળવી પ્રગતિતે પથે મજલ ચાછુ રાખી હતી. 

“ ગ્રજ્નમિત્ર અતે પારસી ” સાપ્તાહિક પણુ આગળ આવી રું હતું. 


૧૯૧૫-૧૯૧૬ (પ. ૯૬) 
પતની રૂલ સખ્યા ૧૧૫ની અને ગૂજરાતી ભાષાનાં પત્રોની ૧૮ની 
છતી. “ ગુજરાતી ” અતે “ સાંજ વર્તમાન ” “એંગ્લે-ર્નાક્યુલર' અખખારેોમાં 
મોખરૅજ હતાં, પરતુ “ જમે જમરેદે ” પ્રતસ“ખ્યામાં ૧,૩૫૦તો સંગીન 
વધારો દેખાડયો હતો. 
૧૯૧૬-૧૯૧૭ (પૃ. ૧૦૩) 
ઈલ્િકામાંથી બહાર પડતાં પત્રોમાં ૧૯ ગૂજરાતી ભાષાનાં હતાં. 
“ઝુજરાતી”ની ૧૬,૦૦૦ અતે “સાંજ વર્તમાન”ની ૭,૦૦૦ નકલ નીકળતી. 
એ અગ્રે વિભાગ સાથનાં ગૂજરાતી પત્રા હતાં. સળગ ગજરાતીમાં પ્રગટ 
થતાં અખબારોમાં “ સ્ુબઈ સમાચાર” ૪,૨૦૦ની ગ્રાહકસ ખ્યા સાથે 
પહેલું હતું. એ વર્ષમાં “ પ્રશ્નમિત્ર અતે પારસી “એ પોતાની પ્રતસખ્યામાં 
૧,૭૫૦ના અને “ગૂજરાતી ”એ ૧,૫૦૦નો વધારો બતાવ્યો, ત્યારે “ સયાજી 
વિજ્મે” અતે “ન્નમે જમરોદે” ઘટાડો દેખાયો. 


૧૯૧૭-૧૯૧૮ (છૂ. ૧૦૨) 

દૃલ્તિકાતાં કુલ્લે પત્રો ૧૩૯ અતે તેમાં ગૂજરાતી ભાષાનાં ૧૮. 
“ગુજરાતી” સાપ્તાહિકની પ્રતસ'ખ્યા ૧૬,૫૦૦. પરતુ મરકી “ઝસરી “ની 
૨૫,૦૦૦. “પ્રનમિત્ર અને પારસી” સાપ્તાહિકતો ૧,૩૦૦તો અને દૈનિકતો ,:- 
૧,૦૦૦તો વધારો ગ્રતસ'ખ્યામાં તોંધાયો. 


૩૪૧ ગૂજરાતી પત્રકારિત્વતો ઇતિહાસ 


૧૬૧૮-૧૯૧૯ (પ. ૫૧૧૪) 

લાકાનાં ૧૩ અખબારોમાં ૧૮ ગૂજરાતી હતાં. અગ્રેજ-ગૂફ#રાતી 
પત્રોમાં મોખરે વિરાજતા “ ગુજરાતી “તી નકલે વધીને ૧૭,૬૦૦ની થઈ, 
પરંતુ મરાઠી “કેસરી” ૩૦,૦૦૦તો આંક બતાવતું હતું. પૂરેપૂરાં ગૂજરાતી 
પત્રોમાં “સયાજી વિજયે” ૪,૨૦૦ની પ્રતસખ્યા બતાવી, ૩,૫૦૦ની. 
સખ્યા દેખાડતા “ ઝુખઈ સમાચાર “ને બાજુ હડસેલી પ્રથમ સ્થાન સર 
કયું”, “ પ્રન્નમિત્ર અને પારસી” દૈનિક તથા સાપ્તાહિક દરેકે ૨,૫૦૦ 
નક્લતો, “ ગુજરાતી “એ ૧,૧૦૦ નકેલતેો અને “જતમે જગમરોદ્દે ” 
૧,૦૦૦ નકલતેો વધારો તેમની પ્રતસ'ખ્યામાં બતાવ્યો. 


૧૨૧૯-૧૩૨૦ (૫. ૧૫૫) 

પલાકાનાં વૃત્તપત્રોની ૧૩૯ની સ'ખ્યામાં ગૂજરાતી પત્રોની સ'ખ્યા 
આગલા ખે વર્ષ જેમ ૧૮તી હતી. અગ્રેજ-ગૂજરાતી પત્રોમાં ૧૮,૫૦ ૦ની. 
ત્રાહકસ'ખ્યા બતાવી “ ગુજરાતી ” મો।ખરે જ ઊભું હતું, પરતુ “ સાંજ 
વર્તમાન “તી સંખ્યામાં ઘટાડા થયો એટ્લે ૬,૮૦૦ની ગ્રાહકસ'ખ્યાથી 
* કયસરે હિંદ્દે” બીજું સ્થાત મેળવ્યુ' હતું. એ પછી “ નમે જમશેદ ” 
અતે “પ્રજ્નસિત્ર અતે પારસી ” દૈનિક દરેક ૬,૫૦૦તી ગ્રાહકસ'ખ્યાથી 
આવતાં હતાં. “સાંજ વર્તમાન ”ની નકલો ધટીને' ૬,૦૦૦ 
નીકળતી હેવી. 

પહેલેથી છેલ્લે સધી ગૂજરાતીમાં જ પ્રગટ થનાર પત્રોમાં, એક 
નવા પત્રે, પહેલે જ ઝપાટે પ્રથમ નબર મેળવ્યો. એ પત્ર તે ગાંધીજનું 
સાપ્તાહિક “ નવજવત ”. ગતી ત્યારે ૯,૦૦૦ નક્લ નીકળતી અતે. 
«સયા વિજય ” ૪,૫૦૦તી પ્રતસ“ખ્યાથી ખીજે નંબરે હહું. ઉપર 
નયા મુજબ “સાંજ વર્તમાને” ગ્રાહકસ”ખ્યામાં મોટા ધટાડો બતાવ્યેદ 
તારે “કયસરે હિન્દ” ૧,૪૦૦નો, “ હિંદુસ્થાન ” સાપ્તાહિકે ૧,૪૦૦નો, 
“રશી મિત્રે” ૧,૧૦૦તો અતે “ગુજરાતી ”એ €૦૦તો વધારો 
જણાવ્યો. * 


ચરિરિષ ' (ર) * ૩૪૫* 


૧૯૨૦-૧૯૨૧ (પ. ૧૫૨) 
ઈલાકાનાં પત્રોતી સખ્યા ગયા વર્ષની ૧૩૪ પરથી વધીને ૧૬૨ની 
થઈ અતે તેમાં ગૂજરાતી પત્રોની સખ્યા ૧૮ પરધી ૨૪ પર્‌ આવી હતી. 
અગ્રેછ-ગૂક્#રાતી પત્રોમાં ૧૯,૦૦૦ પ્રતસ'પ્યાયી સાપ્નાહિક “ગુજરાતી” 
તેની લોકપ્રિયતા પુરવાર કરતું હતું. બીજે નંબરે ૮,૫૦૦ની ગ્રાહક 
સપ્યાવાળું “ કયસરે હિંદ” હતુ. “સાંજ વર્તમાતે” કરી ઝપાટો મારી. 
૭,૦૦૦ની મ્રાહકસ'ખ્યા દેખાડી ત્રીજુ' સ્થાન મેળવ્યુ”. “ ન્‍તમે જમશેદ ” 
ને “બ્રજમિત્ર અતે પારસી”ની પ્રતસ'ખ્યા ઘરીતે દરેકની ૫,૦૦૦ થઈ હતી. 
ગૂજરાતી પત્રોમાં ૨૦,૦૦૦ નકલવાળી' “નવજીવન” મોખરે હતુ. 
“ ક્યસરે હિંદે” ૧,છ૦૦તો, “ મુખઈ સમાચારે ” ૧,૫૦૦તો અતે “ સાંનટ- 
વર્તમાને ” ૧,૦૦૦નતો વધારા ત્રાહકસ ખ્યામાં બતાવ્યો. 
આ પછીના સરકારી અહેવાલો ધલાકામાંથી બહાર પડતાં અખખારોની 
કુલ સખ્યા જણાવે છે અને જુદી જુદી ભાધાતાં પત્રોની ગકાવારી યા 
સખ્યા આપે છે. એમાંથી નીચેની માહિતી તારવી છે : 


અહેવાલ પતની કુલ સ'ખ્યા સૂન#રાતી પત્રેદ 
૧૯૨૧-૧૯૨૩ (પૃ. ૧૭૧) ૧૫૯ ૧૩ ય્કા 
૧૯૨૨-૧૯૨૩ (%&. ૨૧૪) ૧૭૪ ૧૫ ,, 
૧૯૨૩-૧૯૨૪ (પૃ. ૧૬૮) ૧૯૪ ર૨ ,, 
૧૯૨૪-૧૯૨૫ (પ. ૧૯૮) ર્બ્પ ૧૯ ,, 
૧૯૨૫-૧૯૨૬ (પ. ૨૦૭) -- રદ ,, 
૧૯૨૬-૧૯૨૭ (પ. ૨૧૧) -- ર 
૧૯૨૪-૧૯૨૮ (પ. ૨૨૩) -- ર્ર » 
૧૯૨૮-૧૯૨૯ (પ. ૨૪૩) ના રર્‌ૃ 


૧૯૨્‌છ-૧૯૩૦ (પૃ. ૨૪૦) ૩૧૪ 


-૩૪૮ ગૂજરાતી પત્રકારિત્ગને॥ ઇતિહાસ 


“૧૯૩૦-૧૯૩૧ (પૃ. ૧૬૫) ૨૬૩ પટ પત્રો 
૧૯૩૧-૧૯૩૨ (પૃ. ૧૬૩) ૨૯૦ ૭૧ ,, 
"૧૯૩૨-૧૯૩૩ (પૃ. ૧૫૪) ૨૬૮ દદ ,, 
૧૯૩૭-૧૯૩૪ (પ. ૧૬૦) ૭૦૮ ૭પ ,, 


૧૯૩૪-૧૯૩૫નૌ સાલથી સરકારી અહેવાલોમાં વૃત્તપત્રોને લગતી 
-માહિતી અપાતી બંધ થઈ સુંખાઈ ઈકલ્લાકામાં પ્રગટ થતાં પત્રોને લગતી 
યાટી સરકાર તરફ્થી ૧૯૩૪થી પ્રગટ થાય છે. તા. ૩૧મી માર્ચ ૧૯૪૬ 
સુધીનાં અખખારોતે લગતી આવી યાદી ન્નેતાં જણાય છે કે એ તારીખે 
સુખાઈ પલિકામાં ગૂજરાતી ભાષાનાં ર૯ દૈનિક, ૭૮ સાપ્તાહિક અને ૧૨ 
“પખવાડિક મળી ઝુલ ૧૧૯ પત્રો પ્રગટ થતાં હતાં. એમાં ગૂજરાતી ભેગા 
આજી ભાષાના વિભાગ ધરાવનાર પત્રોનો સમાવેશ થઈ ન્ય છે. 


૭ હ 
ઝથસક 
હ 
અમદાવાદ્તે। ઈ તિહાસ (૧૮૫૧) 
કક લે. મગનલાલ વખતચદ 
અમદાવાદના જડજ મીસતર ચાર્લ્સ મેથ્યું હારીસને પાં વરતાકેયુલર,.. 
સોસાઈદીના, વર્તમાન ઉપર એક ક્રીઆદ ડરી તે વીરે એ જડજ” 
તથા સોસાઈ?ીની કામેટી વચે ચાલેલાં કાગળ પતર્‌. (૧૮૬૧) 
અર્વાચીન ગુજરાતવુ રેખાદર્શન, ખડ પહેલો (૧૯૩૫) 
લે. હિરાલાલ ત્રિભુવનદાસ પારેખ 
અર્વાચીન ગુન્ટરાતતું રેખાદરશાન, ખડ બીને (૧૯૩૬) 
લે. હિરાલાલ ત્રિભુવનદાસ પારેખ 
અહેવાલ મોબેદ ફરદુતછ મરન#બાંતછ (૧૮૯૬) 
લે. મીતોચહેર ખુરશેદ 
એક નામવર જછદગીની ટુંક તવારીખ (૧૯૦૨) 
ઘે. કાવસજ મનચેરજી મનસુખ 
એક પુનલ્રિવાહની કાહયી (૧૮૯૧) 
લે, માધવદાસ રગનાથદાસ 
કરસતદાર#મછીછ ચરિત્ર (૧૮૭૭) 
ટક લે. મહીપતરામ રૂપરામ * કે 
કવીશ્વર દલપતરામ, ભાગ ૨, પર્વાધ (૧૯૩૪) 
લે. નાનાલાલ દલપતરામ કવિ 


૩૫૦ યૂજરાતી પત્રકારિત્યતે! ઇતિહાસ 


ગુજરાતમિત્ર હીરક મહોત્સવ અક (૧૯૨૩) 
ગુજરાતની ગ્રથસ્થ ચિત્રકળા 
લે. બચુભાઈ રાવત 
ગુજરાતી સાહિત્યના વધુ માગસૂચક સ્તભો (૧૯૩૦) 
લે. કૃષ્ણુલાલ મોહનલાલ ઝવેરી 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સંમેલન, તેરસુ' અધિવેશન, કરાંચી, 
અહેવાલ અને નિબ'ધસત્રહ (૧૯૪૧) 
ગુજરાતી પચ રજત મહોત્સવ ખાસ અક (૧૯૨૬) 
ગુજરાતી દીપોત્સવી અક (૧૯૧૨) 
ગુજરાતમાં ખીસ્તી મંડળીનો ઉદય (૧૯૩૦) 
લે. રેવ. લાજ્ર્સ તેજપાળભાઈ 
ત્રથ અતે ગ્રથકાર, પુસ્તક ત્રીજુ (૧૯૩૨) 
લે. હિરાલાલ ત્રિભુવનદાસ પારેખ 
 ગ્રથ અને મ્રથકાર, પુસ્તક પાંચમું (૧૯૩૪) 
લે. હિરાલાલ ત્રિભુવનદાસ પારેખ 
જમે જમશેદ સેનટેનરી વોલ્યુસ (૧૯૩૨) 
જતું નર્મગઘ (૧૯૧૨) 
દાદાભાઈ નવરોજી (૧૯૪૩) 
(રુસ્તમ મસાનીના અગ્રેછ પુસ્તકતો આર. એમ. 
દમણિયાએ કરેલો અતુવાદ) 
“નર્મ કવિતા (૧૪૧૪) 
નર્મદ રાતાબ્દિ ગ્રંથ (૧૯૩૩) 
“પહેલી ગુજરાતી પત્રકાર પરિષદનો સિપાર્ટ (૧૯૨૫) 
ગ્રળ્નબધુ સૈપ્ય મહોત્સવ વિશેષાંક (૧૪૨૩) 


જ ૯તઝન#ડ-કૂ- “હ. 


શ્રયસૂચિ ન ૩૫% 


કેરદુનછ મર્ઝખાનછ (૧૮૪૮) 
લે. 'કેકાબાદ ખેરામછ મર્ઝબાન 
બીજી ગુજરાતી પત્રકાર પરિષદનો સ્પિ્ટ (૧૯૨૯) 
ખુદ્દિપ્રિકાશ-૧૮૫૦ (પ્રથમ અક) 
ખુદ્ધિપ્રકારા-જ્નન્યુઆરી ૧૮૬૪ 
ખુહ્િકાશ-એપ્રિલ ૧૮૭૮ 
સહઢાસભાતે ધ્તિકાસ (૧૯૩૫) 
(નવજવન ગ્રકાશન મદિર) 
મારી હકીકત, ભાગ પહેલે (૧૯૩૩) 
લે. નર્મ દાશાકર લાલરા'કર 
રાવસાહેબ મારામ ઘેલાભાઈ “શુનરાત મિત્રના એડિટર અને માલિકનું” 
જન્મસસ્ત્િ (૧૮૯૦) 
લે. ભગુભાઈ શામરા'કર્‌ જનની 
રખા-જુલાઈ ૧૯૪૦ 
લીલાંસૂકાં પાન (૧૯૪૨) 
લે. વિજયરાય ડલ્યાણુરાય વૈદ 
વીસમી સદી-એપ્રિલ ૧૯૧૪ 
હૃત્તવિવેચન (૧૯૪૫) ક 
લે. રમેરા રંગનાથ ગૌતમ 


વૃત્તવિવેચન અતે જૃત્તવિવેચકરો 
વ્યાખ્યાતા : મહાદેવ હરિભાઈ દેસાઈ 


રશાર્દા-અકટાબર ૧૯૪૨ 


સત્યના પત્રોગા અથવા આત્મકથા (૧૯૪૦) 
લે. મોહનદાસ કરમચ'દ ગાંધી ન 


૩પર ી ચૂજરાતી પત્રકારિત્વનેઃ ઘૃતિહુપ્સઃ 


,સંમાજસુધારાતુ' રેખાદર્શન (૧૯૩૪) 
લે. નવલરામ જગત્તાથ ત્રિવેદી 
સાઠીના સાહિત્યતું દિગ્દર્શન (૧૯૧૧) * 
લે. ડાહ્યાભાઈ પીતાંબર દેરાસરી 
સાંજ વર્તમાન રજત મહોત્સવ અક (૧૯૨૭) 
સુદાન ગઘાવલિ (૧૯૦૯) 
પ્રકાશકો : હિંમતલાલ છોટાલાલ પડ્યા અને પ્રાણુશ'કર ગૌરીશ કર જેશી. 
સુરતતી તવારીખ (૧૮૯૦) 
લે. એદ્લજી બરજ્નેરજી પટેલ 
સરત રાયટ કેસ 
સ્રીબાધઃ કાખરાજી સ્મારક અક (૧૯૦૪) 
સ્વ. ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેસાઈના સાક્ષરજીવનની ર્પરેખા (૧૯૨૮) 
લે. નટવરલાલ ઈચ્છારામ દેસાઈ 
સ્વતત્રતા-જનન્યુઆરી ૧૮૭૮ 
સ્વતત્રતા-માર્ય ૧૮૭૮ 
હાસ્યમ'દિરે (૧૯૨૬૧) 
લે. રમણુભાઈ મહિપતરામ-નીલકઠ અને વિદ્યા રમણુભાઈ નીલક ઠે 
હિંદુસ્તાન-પ્રજ્ામિત્ર રજત સહોત્સવ અક (૧૯૩૮) 
તહ ખાવા ને મંગળદ્દાસ (૧૯૩૬) 
લે. ચુણુવતરાય આચાર્ય 
પારસી પ્રકાશ : 
દરૂતર ૧૬ ભાગ ૪ (૧૮૮૦) 
ભાગ ૬ (૧૮૮૧) 
ભાગ છ (૧૮૮૨) 


ગથસૂષિ . _ 3૫૭ 


ભ્નાગ ૮ (૧૮૮૩) 
ભાગ ૪ (૧૮૮૪) 
દફતર ૨: ભાગ ૧ (૧૮૯૧) 
ભાગ ૨ (૧૮૯૨) 
જ્ઞાગ ૩ (૧૮૯૪) 
ભાગ ૪ (૧૮૯૬) 
ભાગ ૬ (૧૯૦૩) 
ભાગ ૮ (૧૯૧૦)- 
દફતર ૩: [ભાગ ૧થી ૧૧તું એક સળંગ દકતર ] (૧5૨૦) 
દરૂતર્‌ ૪: ભાગ ૧ (૧૯૨૩) 
જ્ાગ ૨ (ઉકર૬) 
ભાગ ૩ (૧૪૨૮) 
દફતર ૭૬ ભાગ પ (૧૯૪૨) 


સદ્રળ-વ્રવેજ્ઞ અર્થાત જષાગઞ-વછા (૧૯૩૮) 
છે. જવર રતતદ્ર રતે 
અતુવારજ : માપી વ્મ ૩પાષ્યાર 
& ૩૬૦૬૪ ૦ 410૯4૦48 1 ધ્લત&07૦, 501. 111 (1991) 


(3001૯009૫1૬) £૦ પ૦ ૯૭1૫૦ શિ3#૦£7 ૦ શિંગો 
ન.ધ૯ત&પ0૬) 


4૦૫ બ ૩0૯૫0૯ 0૦1૫101010૯€10દ 


1.013 [455૯0 8) (1૯ 41.૯81518116 દ્બ્પાર્તૉ બ ઊાઉં8 110 
પાલ 7૯41 1857 


222૮291281 ૫૨૦7૦] (1939) 
27 1% £, દડા 


કડ 


૦ 5 .. 
ર. 
ટ 7 ૪ર 


પ૪ ગજરાતી પતકારિત્વને ઇતિહોસે 


0૫0181૮ દં 15 1. લપત૯ (1935) 
4) 4, 4. 1011851 ન ી 
101૯6141 070૬૬૯૯૪ ૦0 ળૉદ્ર-130100089 ળિવલ્ડાવૈલા1 ૦), 
10. 1 (1909) 
4૦૫૪દાડાળ (1929) મ 
53 1.૦૪ પદા 
1.18 310૫010૪ 4૫૯€૫/૩[૩[૩૯1*5 ૭101 લત 10 ધીર 110૫1000 
૦4 801004) ( ૦૦૪૦૦૫૯તં ૫૪૫૦ 3815 121018 1946 ) 
"્દ્વિડાં [પડત ૦૧ 1વૉદ્ઞણા 50 (1989) 
3) ક. 1». 1) પદ 0ત૫૪ત11ત 
1₹૦૦૦૯6ાળટ્ડ ૦ દ 1.જટાંકૉ£ઇં?લ ૬૦૫૩૦ બ વાદ 
(0૧701 ]દ્રાણપત્વ(/ ધ૦ 10€0૯0100૪ 1887), 5૦01. 10 (1857) 
26000715 ૦૫ 016 કતળા॥ા15૪₹80૦ા0 ૦411૦ 300002) ડાન 
તંઢ૦૪ 9 1100 ૪૯૩ 1871-1872 ૫૦ 1983-1984 
શ 11૯102૨3043 લોત, 101. 1 (1991) 
37 ત: 8. 16૦તાં 
1006 0૦૫૦૫300011 , ૦1 10614 (1956) 
13 ઊપપાં 1. &પદ્વાતં 
૧13૯ ૫7દા31118૫/5 ૦  ઉ૫]42૧£ (1955) 
37 ડે. &. 1100૫ 
110 5૬૦: ૦ ઉપડદદં૦ળ, 2: 1 (19358) 
છ 8) પ1 10)04દ0દ 
4110 330૫75040૯6 (1248) 
8) 1007 11100023 
1૯ 801002 રિલ્પ્ાંટ૪-15પ1 0૦૮૬૦ંઝક 1879 


ગથસૂચિ ૩૫૩ 


૧૧૦ €દ1૮૫૬૧ ર૦ ૦૫#-0૦૦૬૦૪૦# 1877 
196 ૫દં1૦પતદ્ર ર૦૫0૦૫7-5ત 1898 


110 1.284૦ ૦ તાદ (1937) 
તાવ 97 ઉ, 1. 0૪૧ (0%0%ત ૫111063૪ 1055) 


1106 6ત7૯ રબ વૉ, 504 6, 1867 
ગતો 16, 1878 

« ૫0૯ 18, 1908 

ઉલં10દ17 12, 1910 

580 1, 1922 

0૦6100૦₹ 17, 1951 


મહત્ત્વની તારીખે 


૧૫૫૦ હિંદમાં પ્રથમ વાર ગોવામાં સુદ્રણુકલાનો પ્રેચાર થયે. 

૧૫૫૬ ગોવામાં હિંઘ્તું' પ્રયમ પુસ્તક (€પ1૯૦પ5010 વક 2000108)? 
છપાયું. 

૧૭૭૮ એ અરસામાં રુસ્તમ કેરસાસ્પજીએ મુંખાઇમાં પ્રથમ અગ્રેજ ખીખાંતું 
છાપખાનું શર્‌ કર્યું. 


હા રસ્તમ કેરસાસ્પજીએ અગ્રેજી પચાંગ પોતાના છાપખાનામાં છાપી. 

૧૭૮૦ 5 “હાર પાડયું. 

૧૭૮૦ ખંગાળામાં સર ચાલ્સ વિલ્કિન્સે ત્યાંયું પ્રથમ છાપખાતું કાઢયું - 

કૃહઠહૃઠ જીજીભાઈ ખહેરામછ છાપગરે “ બોમ્બે ફૂર્યિર “માં ગૂજરાતી. 
નતહેરખખરો છાપવા માટે પહેલવહેલાં ગૂજરાતી ખીખાં પાડ્યાં. 

૧૭૬૯ વેલેસ્લીએ છાપાં ને છાપખાનાને લગતાં ફરમાન ખહાર પાડ્યાં. 

4૮૧૨ દેવનાગરી અક્ષરોના ખીબાંતો પ્રથમ સેટ તૈયાર થયો. 

૨૮૧૨ ફર્દુનજી મર્ઝબાન4, પાઠળથી “ સુઅઈ સમાચારનુ' છાપખાનું ” 
તરીક એળપખાયેલું, છાપખાનું શરૂ થયું. 

૧૮૧૪ -ફરદુતછ મર્ઝબાને પોતાના છાપખાનામાંથી સોંમથમ ગૂજરાતી. 
પંચાંગ ( સવત ૧૮૭૧નું ) બણાર પાડ્યું. 

કૂ૮૧૮ “સસાચાર દર્પણુ ” નામતું બગાળાતુ સૌથી પહેલું દેશી પત્ર. 

ખ્રિસ્તી મીશનરીઓએ બહાર પાઠ્યું-તા, ૩૧મી મે. 


અહતત્વની તારીખે 


૧૮૨૦ 
૧૮૨૨ 


૧૮૨૨ 


૧૮૨૩ 
૧૮૩૦ 


"૮૩૨ 
૧૮૩૫ 


૧૮૩૫ 


૧૮૪૮ 


૧૮૪૯ 


૧૮૫૦ 


૧૮૫૧ 


૧૮૫૧ 
૧૮૫૨ 
૧૮૫૫ 


૩પ 


સરતતું “ મિરાન પેસ ” સ્થપાયું. 

ખાણું રામમોહનરાયનું “ સગખાદ કૌમુદી ” ( હિંદી હાથે બહાર 
પડેલું હિંધ્તું પ્રયમ પત્ર ) પ્રગટ થયુ. 

* શ્રી મુ'મબઈતા શમાચાર ” ( સુબઈ સમાચાર ) નામતુ' પ્રથમ 
ગૂન#રાતી અખખાર પ્રસિદ્ધ થયુ'-તા. ૧લી જુલાઈ, 

જૉન એડમે કડક અખખારી ધારા ધય્યા. 

“ મુ'મખઈ વરતમાન ” (પા૭ળયી “ શ્રી મુમખઈના ચાણુક ” નામે 
જાણીતુ' થએલું) સાપ્તાહિક શર્‌ થયું-તા. ૧લી સપ્ટેમ્બર, 

“ “મે જમશેદ ” શરૂ થયું-તા. ૧૨મી માર્ચ. 

ડેવીડ ખસે સીસકાક્ષર ઢાળવાનુ પ્રથમ યત્ર બનાવ્યુ. ૪ 
5૮0૬ 21 ૦ 1855યી ૧૮૨૩તે। છાપાના કડક કાયદો રદ ચયે- 
તા. ૩જી ઓગસ્ટ. 

ગૂજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની સ્થાપના કરવા સભા મળી-- 
તા. ૨૬મી ડીસેમ્બર. 

જ વર્તમાંન ” નામનું” ગૂન/રાતતું સૌથી પહેલું પત્ર શરૃ થણે-- 
તા. ૨૬ મે. ર 
વિધાભ્યાસક મંડળીએ રિલા પ્રેસ પર છપાતું “ બુદ્ધિપ્રકાશ ” 
શર્‌ કર્યું. (જે ૧૮૬૪યી ટાધપિમાં છપાવા માંડેલું. ) 

“ વર્તમાંન “માં અમદાવાદની તુરંગ સંબ'ધી ચર્ચાસ્પદ ચૂએલેદ 
ક્ષેખ પ્રગટ થયો-તા. રજ જુલાઈ, 

“ સુસ્ત ગોક્તાસ” રાર્‌ ચયું-તા. ૧૫મી નવેમ્બર. 

“ અખખારે સોદાગર ” પ્રસિદ્ધ ચવા માંક્યું-તા. ૧લી જૂન. 


“ ગ્ઞત્ય પ્રકાશ ”તો જન્મ થયે. 


૩3૫૮ 


૧૮૫૩ 


૧૮ પછ 


૧૮૫૮ 


૧૮૬૦ 


૧૮૬૦ 
૧૬૧ 


૧૮૬૧ 
૧૮૬૨ 
-૧૮૬૨. 
૧૮૬૩ 


૧૮૬૧૪ 
૮૬૪ 
૧૮૫ 
૧૮૬ૃછ 
૧૯૬૮ 
૧૮છન૦ 


ગૂજરાતી પગ્રકારિત્વનો 'ઘંતિહાસ 


કરસનદાસ મૂછીજી ડીસા જવાથી મહીપતરામ રેપરામ “ સત્ય 


ગ્રકાશ “તા કામચલાઉ ત-ત્રી થયા. 


ખળવાને કારણે ૧૮૩૫ના અખખારી ધારી તહકફૂબ થયો ને 
તા. ૧૩મી જૂનથી 'લાયસનસિંગ એફટ' અમલમાં આવ્યો. 


“પારસી પંચ” શર થયું-તા. ૧લી નતેવારી. (૧૮૮૮થી એતું 
નામ “હિંદી પંચ” રખાયેલું તે તે તામે જ વિખ્યાતી પામેલું.) 


“ સહારાજ લાઈબલ કેસ ” માટે કારણુભૂત કરસનદાસતો લેખ 


શ. 2% 


(“હીંદુતો અસલ ધરમ અતે હાલના પાખ'ડી મતો”) “સત્ય પ્રકાશ” માં 
પ્રગટ થયો-તા. ૨૧મી અકટોબર. 


“ સત્ય પ્રકાશ” “રસ્ત ગોક્તાર્‌ ” સાથે જડાઈ ગયું. 


જડુનાથજી મહારાજે “ સત્ય પ્રકાશ “ના ત'ત્રી અને પ્રકાશક સામે 
બદતક્ષીની ફૂરીઆદ નોંધાવી. 

« ખેડા વર્તમાન ” શરૂ થયું. 

« મહારાન લાઈળલ કેસ ” શર થયો-તા. ૨૬મી નાનેવારી. 

“ સણારાજ લાઈળલ કેસ ”તો ચુકાદો આવ્યો-એપ્રિલ. 


“સુરત મિત્ર” શરૂ થયું (જેતું નામ ફેરવાઈ ને તા- ૧૧-૪-૧૮૬૪થી 
“ગુજરાત મિત્ર ” રખાયું). 


જાવજગ્મે સીસકાક્ષર ઢાળવાનું કારખાનું કાઢયું. 

“ ડાંડિયો '' શરૂ થયું-તા. ૧લી સષ્ટેમ્બર. 

૧૮૫૭નો 'લાયસન્સિંગ એંકટ' દૂર્‌ થયો. 

૯૬૭ દતે રિહ્ટ્ટાંડ&૦ળ 0૬, 1867 અમલમાં આવ્યો. 
“સન્ડે ર્વ્યૂ” શર્‌ થયું-તા. રજી જાનેવારી. પા 
“ડાંડિયો” “ સન્ડે રિવ્યૂ” સાથે જેડાઈ ગયું - ૧લી ન્નનેવારી, 


સહત્ત્વની તારીખો ૩૫૯ 


૧૮૭૦ 


૧૮૭૧ 
૧૮૭૧ 
૧૮છર 


૧૮છ૩ 
૧૮૪૪ 
૧૮૭૮ 
૧૮૭૮ 


૧૮૪૮ 


૧૮૭૮ 
૧૮૭૮ 
૧૮૭૯૪ 
૧૮૮૦ 
૧૮૮૨ 
૧૮૮૨ 


૧૮૮% 


૧૮૮૮ 


૧૮૯૪ 


જવજએ ડેવીડ ખાસવાઈ' સીસકાક્ષર ઢાળતાનું યત્ર હિંદમાં 
પ્રથમ મંગાવ્યું. પ ક. 
“ સન્ડે સ્વ્યિ' અતે ડાંડિયો ” બંધ થયું. કે 
કરસનદાસ મીનુ” અવસાન થયું - તો. ર૮મી ઓગસટ: 


“ અખખારે સોદાગર તથા સમાચાર દર્પણુ "માં « મુબઈ ચાુક ” 
ભળી ગયુ'-તા. ૧૫મી માર્ચ. 


“રશી મિત્ર ” શરૃ થયું - જૂન. 
મતસુખતું “સતીઅ મીતર” (સય મિત્ર) શરૂ થયું-તા. ૧૯મી જુલાઈ. 
જસ્વત'ત્રતા” શર થયું - જાનેવારી. 


સરતમાં મોડું હુલ્લડ થયું જેમાંથી મરાદટ્દર “ સરત રાયટ જસ ”ના 
ખી રાપાયાં-તા. પમી એપ્રિલ. 


“ સૂરત રાયટ કેસ ”ના આરોપીઓ-સરતનતા અત્રગણ્ય પત્રકાર- 
મારામ, કીકાભાઈ વગેરેની ધરપકડ થઈ - તા. ૧૧મી મે. 


“ સુરત રાયટ કેસ “તો ચુકાદો અપાયો - તા. ર્‌૩મી સપ્ટેમ્બર. 
“વર્નાક્યુલર પ્રેસ એકટ” (ગૅગીંગ એકટ) પસાર થયો-તા. ૧૪મી માર્ચ. 
વષની આખરીએ “ સ્વતંત્રતા ” બંધ થયું. 

“ ગુજરાતી ” શરૂ થયું-તા. ૬થી જૂન- 

“વર્નાક્યુલર પ્રેસ એકટ ” રદ થયો. 

“ક્યસરે હિન્દ” શરૂ થયું - તા. ૧લી ન્નતેવારી. 


“ ગુજરાતી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ”તી સ્થાપના થઈ. 


“ગુજરાત દર્પણુ ” શર થયું-તા. વલી એપ્રિલ. 


“ગુજરાત મિત્ર” અને “ગુજરાત દર્પણુ” ભેડાઈ ગયાં-તા. ૧૯મી 
ઓગસ્ટ. 


ર૬૬ 


૧૮૮ 
૧૮૯૮ 
૧૯૦૧ 
૧૯૦૨ 
૧૯૦૪ 
૧૯૦૫ 


૧૯૦૮ 


૧૯૧૦ 
૧૯૧૦ 


૧૯૧૨ 
૧૯૧૯ 


ગૂજરાતી પત્રકારિત્વને। ઇતિહાસ 


જ પ્રજનખધુ ” શરૂ ચયું-તા. ૬થી માર્ચ. 

મનસુખતું “ સતીઅ મીતર ” ખંધ થયું. 

“ ગુબ/રાતી પંચ ” શરૂ થયું-તા. ૨*મી મે. 

“ સાંજ વર્તમાન ” શર્‌ થયુ-તા. ૧લી મે. 

“ ગુજરાતી “તો સૈપ્ય મહોત્સવ ઉજવાયો. 

4 ઝજાબયુ “તુ' સ્વતંત્ર છાપખાડું--“ પ્ર્નબંધુ પ્રિન્ટિંગ 
વકસ “--સ્થપાયુ' ા 


1112 3૫૦5042619 (101૯0૯10 (૦ ૦4૦00૯65) ડલ 
1908 પસાર થયો. 


॥ૉંદ્વાળ [7૦૯૬ 5.0, 1910 ઘડાયો. 


* ગુજરાતી ” પાસે પ્રેસ એકટ અન્વયે સરકારે ર. ર,૫૦*ની 
જામીનગીરી લીધી. 


ઇસ્છારામ સૂર્યરામ દેસાઈલું અવસાન થયું-તા, પમી ડીસેમ્બર. 
* નવજીવન ”નુ' સુકાન ગાંધીજીએ સભાળ્વું. 


૧૯૨૧/ર પ્રેસ એકટ સખ'ધી વિચાર કરવા હિંદી સરકારે સમિતિ નીમી 


૧૯૨૧ 


૧૯૨૩ 
૧૯૨૪ 


૧૯ર્‌છ 


જેને પશ્ણ્‌મે ૧૯૨૨નો ધારો નબર ૧૪ આવ્યો. એથી ૧૯૦૮ 
અને ૧૯૧૦ના અખખારી કાયદા ર૬ થયા અને ૧૮૬૭ના ધારામાં 
ફેરફાર થયો. 


* સૌરાષ્ટ્ર ” શર થયુ-સપષ્ટેમ્બર. 


“સદશ ” શરૂ થયું-તા. ૨૮મી ઓગસ્ટ. 


પહેલી ગૂજરાતી પત્રકાર પરિષદ અમદાવાદમાં મળી-તા. ૧લી અતે 


રજ નવેમ્બર. 


ખીજી ગૂજરાતી પત્રકાર પરિષદ અમદાવાદમાં મળી-૨પમી ડીસેમ્બર. 


“મહત્ત્વની તારીખે! ૩૬૨ 


૧૬૯૩૦/૧ તા. ૨૭મી એપ્રિલ ૧૯૩૦ને દિતિ સરકારે વટહુકમ કાદીને 


૧૯૩૧ 
૧૯૩૨ 
૧૯૩૨ 
૧૯૨૨ 
"૯૨૩૪ 
૧૯૪૦ 
૧૯૪૦ 


૧૯૪૦ 


૧૯૪૧ 
૧૯૪૨ 
૧૯૪૨ 
૧૪૯૪૩ 
૧૯૪૬ 
૧૯૪૮ 


૭ાપા પર કેટલાક અંકુશ મેલ્યા, માર્ચ ૧૯૩૧માં તે રદ કર્યા 
અને અકટોબર ૧૯૩૧માં ફરી કેટલાક અ'કુશ મડયા. 

% સ્રીશક્તિ ” શર્‌ થયું. 

% ત્વજવન “તું પ્રકાશન બંધ થયુ. 

* ગુજરાત સમાચાર ” શરૂ થયુ-તા. ૧૬મી નાતેવારી. 

“«તમે જમશેદ “ની શતાબ્દિની ઉજવણી થઈ. 

* જન્મભૂમિ” શરૂ થયું. 

હુરિજિન પત્રોતું પ્રકાશન મોકૂફ રખાયુ”-અકટોબર. 

* હિંદુસ્તાન અને પ્રજામિત્ર ” દૈનિકતો છેલ્લો અક તા. ૩૧મી 
અકટોબરે બહાર ન્પક્યો અને તા. ૩જી નવેમ્બરથી તે સાપ્નાહિક 
સ્વરૂષે નીકળવા માંઢ્યું. 

“ ગ્રન્નખ સુ” અને “જુજરાત સમાચાર” લિમિટેડ ક'પતીને સોંપાયાં- 
તા, ૧લી ડીસેમ્બર. 

“ વરૃમાતરમ્‌” શર્‌ થયું-તા. ૧૫મી માર્ચ, 

“ “તમે જમશેદ વીકલી ” સ્વતંત્ર રૂપે બહાર પડ્યું-તા. ર૨ ૮મી જૂન. 
જ મુઅઈ વર્તમાન ” રર થયું-તા. ૧લી સપ્ટેમ્બર. 

“ ગુજરાતી પંચ” સદેશ લિમિટેડતે સોંપાઈ ગયુ' - ઓગસ્ટ. 
હરિજિત પત્રો ફરી પ્રગટ થવા સાંચ્યાં. 

સહાત્મા ગાંધીજતું' અવસાન થયું - તા. ૩૦મી જાતેવારી. 
જરિજ્ન પત્નોનું પ્રકાશન ટૂ'ક સમય મોક રખાયું. 

એપ્રિલથી કિશોરલાલ મરરૂવાળાના તત્રીપદે પરી ચાલ શ્રયાં 


સૂચિ 


ગ્ર 


અક્બર ર૩ 
અરદેરર્‌ ખેરામેછ લસ્કરી ૩૩, ૩૪ 
અમદાવાદ યુનાઇટેડ પ્રેસ ૪૪ 
“ અખબારે સોદાગર તથા 
સમાચાર દર્પણુ' ૭૫ 
અરદેશર ખેરામજી પટેલ ૮૦, ૨૦૪, 
૨૦૫, ૨૦૬ 
 આવાડિક ઝાડુપીછી ' ૮૧ 
“અખખારે સોદ્યગર' ૮૫, ૧૩૧, 
૨૧૨, ૨૧૩, ૨૨૪, ર્‌ર૮, રર€ 
અરદેશર ફ્રિઝશા મર્કબાન 
૮૫, ૨૪૬ 
અમરેશ્વર કુખેર્દાસ ૮૯ 
“ અહેવાલે રાસ્ત ગો।કૃતાર ' 
૧૦૫, ૧૦૮ 
“ અખધૂત ' ૧૩૩, ર૩૬ 
ગરહદેશર્‌. કોટવાળ ૧૪૮ 
₹ અમદાવાદ સમાચાર ' ૧૮૩, ર૫૪ 
અર્વીત (લોડ) ૨૧૬ 


અસ્પંદીઆરજ કૂરામછ રખડી રેરે૪ 
અરસ્કીન પેરી ર૨૪, ર૨૫ 
અરદેશર્‌ પેસ્તનછ ફટ્રાકટર્‌ ર૩૮ 
અલાદીના ચાંદુ ૨૩૯ 
અમૃતલાલ દલપતભાઈ રોઠ ર૪, 

ર૫૦, ૨૫૧, ર૫૨ 
અકીમુદ્દીન ફૂખરૂદ્દીન સેષિદ (સુતાદી') 


ર૫9 
“ અમતયમવત' ૨પ 
અફલાતુન ર01 


અરદેશર આદરછ ખાનસાહેબ _ 
( રૂર્તમખાન ) ૨૬ 
'અરધાને ખુદ અને અધો બાધે' ૨૭૮ 
અલીખાખો ૨૭૯ 
અબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈ 
૧૯૧, ૧૯૨ 
અબાશકર્‌ કેરાવછ શુકલ ૧૯૫ 
અબાલાલ શિવશકર્‌ પડ્યા ૨૫૭ 
અબાલાલ પટેલ ર૬૧ 
આજમ રામેમ્રેસાદ લદમીલાલ ૪૩ 


સાચ 


“આપઅખતીઆર”' ૧૦૦, ૧૧૫, 


 ર્સ્લ 
« આર્યમિત્ર' ૧૨૩, ૧૩૩, ૨૩૫ 
“ આર્યજ્ઞાન વર્ધક ' ૧૩૬ 
આર્યન બધરહુડ ૨૧૧ 
“ આયપ્રેકારા ૨૧૨ 
* આરામ” ૨૫૪ 
આર્નૌ2 ૨૮૭ 
આત (દશ કર ધવ ૩૧૪ 
આઇયવેર થોમસ “ શર્વ 


એચ. ડી. દારૂખાનાવાળા ૩૪ 
એદલજી બરત્નેરજ પટેલ જર 
એલેકઝાંડર કિન્લોક ફોર્બસ ૪૩, ૮૮, 
૮૯, ૯૦, ૯૩, ૨૨૬ 
એદલજ દ્દારાબજ સનન્‍નણા છછ 
એ. ડી. પોલન ૧૨૯, ૧૫૧, ૧૫૨ 
એડિશન ૧૭૬, ૧૭૭, ૨૫૬, ૨૮૧ 
એદલજ જમશેદછ ખોરી 
2૩૬, ર૭૫ 
એદલઈજ દોરાબઈ તલાથી ર૩૭ 
ગદલજ નવરોજી કાંગા ૨૩૯, ૨૪૦ 


ગે. સી. ડીસૂઝા ૨૬૧ 
એરફાતી ર્છહ 
ગેલકિન્સ્ટન (લોડ) ૨૮૫ 
એમહર્સ્ટ ( લોડ ) ર૮છ 


એડમ્સ રેગ્યુલેશન ૨૮૮ 


૩5૩ 


એર્ચશ! રુસ્તમજી હીરજબહેદીન. 


૧૮૪, ૧૮૫, ૧૮૬, ર૩૯, 
૨૭૮, ૨૪૭૯ 
એક. એસ. પી. લેલી ૧૯૨ 


. એતી બેસટ ૧૯૭, ૨૧૩, ર૪૦ 


“ એડવોકેટ ઓક ઈત્ડીઆ' ૨૦૫ 


૨૧૩, ૨૧૪ 
ગિ 

'ઈચ્છારામ સર્યશામ દેસાઈ ૩૭, ૪૪ 
૧૨૩, ૧૨૪, ૧૨૭, ૧૨૮,. 
૧૨૯, ૧3૩૦, વ૧૩ર્‌, ૧3૩, 
૧૩૬, ૧૩૭, ૧૩૯, ૧૪૦, 
૧૪૧, ૧૪૨, ૧૪૩, ૧૪૪, 
૪૧૪૫, ૧૭૦, ૨૩૬, ર૯૯, 


૩૦૧,૩૦૮, ૩૦૯, ૩૧૧, ૩2૩ 
ઈસ્ટિ ઈ ન્ડિયા એસોસિયેરાન (લડન) 


૧૦૫ 
ઈચ્છારામ ભગવાનદાસ દલાલ ૧૩૨ 
ઇલ્બટ બિલ ર૩૬૬ 
 દદુ પ્રકાર” ૧૬૬ 


જ્ન્દ્રવદત બળવતર્‌ાય ઠાકોર ૧૯૫ 
ઇન્દુલાલ યાજ્તિક ર૨૧૩, ૨૪૨, ર૪૩ 
« ઈઅજદાં પરરત ' (યનાં પરસ્ત') 
૧૩૧, ર૩૪, ર૩૫ 

“ દુડિયત ફીરીક અથવા ટીકાકાર ” 
ર૩૫ 


“3૩૬૪ 


“ ઇંડિયન સોસ્થિલ રીફેમર ' ર૫૫ 
શ્વિરલાલ પચ્છારામ દેસાઈ રપદ 
“દશ્વિર્લાલ મૂછીચ ૬ વીમાવાળા 


૧૫૪૭, ર્‌છ૧ 
“* દૃસ્માઈલી ' ૨૫૮ 
“ ઇંડિયન એપિનિયન' ર૨૦ 
“ સ્ટિ આફ્િન ફ્રોનિકલ ? ૨૬૧ 
“ ઇન્ડિયન વૉઇસ ' ૨૬૧ 
“« ઈન્ડિયન વર્લ્ડ ૨૮૫ 


*₹ન્ડિયન પ્રેસ એકટ, ૧૯૧૦ ર૨૯૨ 


“પ્રન્ડિયન પ્રેસ ( પમિર્જન્સી 
પાવર ) એકટ, ૧૯૩૧ ૨૯૩ 
ઉ 
“ઉધાડે છોગે' ૬૪, ર૭૯ 
“ઉત્તમરામ ઉમેદરામ રેરામવાળા ૧૫૪ 


* ઉલ્લાસ '” ૨છ૯હ 
* ઊર્મિલા મહેતા ર૫૭ 
“ ઊગતું પ્રભાત” ર૨૫૭ 
ક્ર 
€૧111૯01150 તં૦ '” 
10૧૬પદ્ર ર૨૫ 
કર્નલ સ્લીમેન ૩૯ 
કરસનદાસ મૂઈીજ ૭૪, ૭૯, ૧૦૨, 
૧૦૩, ૧૦૪, ૧૦૬, ૧૦૯, 
૧૧૧, ૧૧૨, ૧૧૩, ૧૧૪, 
૧૧૫, ૧૧૬, ૧૧૮, ૧૧૯, 


થૂજરાતી પત્રકારિત્તનો ઇતિણાસ્ટ 


૧૨૦, ૧૨૧, ૧૨૨, ૧૨૩, 
૧૩ર, ૧૩૩, ૧૮૦, રેડર્‌; 
૨૯૭૪, ૨૯૮, ૩૦૬ 
કવીશ્વર દલપતરામ ૮૮ 
કનૈયાલાલ મુનશી ૧૪૩, ૨૬૮, ૭૨૧ 
“ કલકત્તા રિવ્યૂ * ૧૭ 
કણાનદાસ શેક ૧૬૧ 


“ કુયસરે હિન્દ' ૮પ, ૧૦૮, ૧૪૨, 

૧૮૨/૧૮૬, ર૩૯, ૨૭૮, ૩૨૪ 
કુયસરે હિન્દ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ૧૮૪ 
«કયસરે હિન્દ ઘલિસ્ટ્રેટેડ વીકલી ' ૧૮૫ 
કણુખી ૧૯૨ 
કર્ઝન (લોડ) ૧૪૭, ર૯૧ 
કકુલભાઈ “કોઠારી ર૪૮, ર૪૯, ૩૧૩ 


કતુ દેસાઈ ૨૬૮ 
કુલાકાન્ત ૨૬૮ 
“ કલકત્તા જ્નલ ' ર૨૮૫, ર૮૭ 
“ કલકત્તા ક્રોનીકલ ” ૨૮છ 
કચ્છ વર્તમાન * ૩૦૪ 
૬ કુર” ૩૦૪ 
“કચ્છ મિત્ર ૩૦૪ 
« કચ્છ કેસરી ” ૩૦૪ 
 કર્મભૂસિ? ૩૦૪ 


કાવસજી હોરમસજ મામા ૬૦ 
કાવસજ મેરવાનજી શરફ ૮૦, ૮૧ 
કાવસજી એદ્લજી ખખાતા ૧૦૩, 

૧૩૦, ૨૩૨ 


સ્થ દિ કે 


કાવસજી મ'ચેરછ લ ગડાતા 


૧૭૭, ૨૩૩ 
કાવસજી ખરત્નેરછ સ'ત્નણા ૨૨૫ 
કાવસજી મ'ચેર્‌છ મોદી ૨૨૯, ર૩૧ 
“ કાક્યાવાડ સમાચાર ' ૨૩૪, ૩૦૪ 
“ કાઠિયાવાડ ટાઇમ્સ ' ૨૩૪ 
કાલિદાસ કૃપાશ'કર રોલત ૧૫૫,૩૧૩ 
* કાતરિયું' ગેપ ? . ૨૪૪ 
કાંતિલાલ મણિલાલ શેઠ ૧૬૪ 
કિશોરલાલ ઘનશ્યામ 
મરારૂવાળા ૨૪૬, ર૪૭ 
કીકાભાઈ પરભુદાસ ૧૧૪, ૧૨૮, 
૧૩૦,. ૧૫૦, ૧૫૧, ૧૫૫ 
કીસનલાલ દક્તરી * ૨૧૧ 
કીસ્ટાદાસ પાલ ૧૪૯ 
કુમાર કાર્યાલય ૪૬ 
કુમાર પ્રિન્ટરી ૪૭ 
« કુમાર” ૪૭, ૨૪૧, ૩૧૪ 
કુવરઈ રુસ્તમજ મેંદી. ૭૮ 
જૂ. રે. ખી. ફોડરિંગ્ટન ગ્દુ 
ક્નરી (ડૉન) પ૧ 
%ખશરૂ મીતાચહેરહામજીના દડ 
કુખરશર નવરોજી ડાબરાજી છટ, 
ઇહ, ૮૨, ૮૫, ૯પ, ૧૦૪, 
૧૦5૬, ૧૦૪, ૧૦૮, ક 
“૧ૃર્‌૨, ૧૩૩, ૨૩૧, ૨છછ, 
૨૯૮, રહેલ; .૩૦૦, રન 


ર 


ટવ 


“કેસરી ' (મરાઠી ) ૧૪૭, ૨૧૪" 


કેશવલાલ ધીરનરામ ૧૭૦ 
ઝેકો ખી. ભરૂચા ૧૮૬ 
“કેસરીપ્રસાદ ઠૉકેર ૧૯૫. 
જેરાવ હ. રેડે ૧૪૯ 
'કેકાબાદ મંચેરજી મહ્યાંદ્રિઝ ૨૨૪- 
“ત્યા ડૅલીમેલ ' ૨૬૧ 
“ત્યા કા ૨૬૧ 
જ. ખી. યા ૨૪૨ 
કેનિંગ ૪૦ 
“ %્રાસ્ટ ગાડિયન * ૨૬૧ 
કૃષ્ણલાલ ઝવેરી ૫૧. 


કૃષ્ણુલાલ નરસિંહલાલ દેસાઈ ૧૯૧ 
ખમ 


ખરશેદઈ સોરાબજી ચાનદારૂ છપ. 
« ખૂબરદાર દર્પણુ હ૩ 
ખર્શેદઈ નસરવાનજ કામા હપ, 
૯૬, ૧૦૨, રર૪ 
ખરશેદજ ડુસ્તમજછ કામા ૧૦૨ 
ખર્રેદઈ બમનજ ક્રામરોઝ 


(બીરબલ) ૧૪૪, ૧૯૯, ર૩૬, 
૨૩૮, રછ૪;, રછછ- 

ખીમચ દ મોતીચદ ર૨૪ 
« ખેડા વર્તમાન '૧૬૧/૧૬૪, ૧૬૭ 


ગ 
ગડ્ડુલાલ ગોપીલાલ કુ ૧ 


૩૬ 


૨૩૮, રડછ 
“ ગપસપ” ર૭૬ 
“ ગ્રથાવલેકન” ૧૯૪ 
ગાંધીજી ૬૧, ૧૪૨, ૧૮૫, ૧૯૨, 
* ૧૯૪, ૧૯૭; ૨૦૧, ર્‌૦ર, 
૨૧૩, ૨૧૫, ૨૧૬, ર૨૧૪, 
૨૧૯, ર૪૨, ર૪૩, ૨૪૪, 
૨૪૫, ર૨૪૬, ર૨૪૭, ર૨૫૧, 
૨૫૪, ૨૬૦, ર૯૪, ર૯૭, 
૩૦૨,૩૦૩, ૩૧૨, ૩૧૩, ૩૨૩ 
₹ ગાંડીવ ' ૧૬૨, રપપ 
ગિરધરલાલ દયાળદ્ાસ કેઠારી ૧૩૩, 
૧૬૯, ૧૭૦, ૧૪૨, ૨૩૬, ર૭૫ 
ગિરધરલાલ પરમોદરાય ૧૯૧ 
ગીલ ખેરિસ્ટર ૧૨૯, ૧૩૬, ૧૫૧ 
“ ગુજરાતી ' (સાપ્રાહિક) ર૮, ૩૪, 
૪૪, ૧૦૬, ૧૦૯, ૧૨૩, 
૧૩૧/૧૪૭, ૧૯૩, ૧૯૯, 
૨૦૧, ૨૧૨, ૨૧૫, ર૪૪, 
૨છછ, ર૨હ૯છ, ૨૯૯, ૩૦૦, 
૩૦૨, ૩૦૩, ૩૦૮, ૩૦૯, 
૩૧૧, ૩૨૧ 
ગુજરાત વર્નાકયુલર સોસાયટી રટ, 
૪૩, ૮૮, €૧, ૨૧૬ 
ગુજરાતી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ૪૪, ૪૭, 
૧૩૬, ૧૪૩, ૨૬૭ 
ગુજરાત વર્નાકયુલર સોસાયટીનો 
ઈતિહાસ ૮૮, ૯૦ 


. “ ગડગડાટ * 


ગૂજરાતી પત્રઝાસ્ત્વિનો ઇતિહાસ 


ગુલાખદાસ ભાઇદ્ષિસ ૧૨૮ 
ગુજરાતી ટાઈપ કાઉન્ડ્રી ૧૪૩ 
ગુજરાત દૃપણુ ' ૧૫૩ 
“ ગુજરાત મિત્ર ' ૧૨૪, ૧૩૦, 


૧૪૮/૧૫૫, ૩૦૩ 
ગુજરાત મિત્ર અતે ગુજરાત દપ ણુ? 
૧૫૩, ૧૫૪, ૧૫૫ 
ગુજરાત મિત્ર હીરક મહોત્સવ અક 


૧૫૪ 

“ ગુજરાત સમાચાર ' ૧૯૩, ૧૯૫, 
૧૯૬, ર૮૦ 

“ગુજરાતી પંચ' 1૧૯૭/ર૦૩, 
૨૫૪, ૨૭૧, ર૭ 

“ ગુજરાતી કેસરી * ૨૧૪ 
* ગુજરાત” ર્પદ્ 
“ ગુજરાત ટાઈમ્સ ' રપ૮ 
ગુજરાતી દૈનિક ” ર૫૯ 
ગુણુવ'તરાય આચાર્ય ૨૮૦ 


ગૂજરાતી પત્રકાર પરિષદ (પહેલી) 


૪૫, ૩૧૪ 
ગૂજરાતી પત્રકાર પરિષદ ( ખીજ ) 
૨૧, ૧૪૫ 
“ ગૂજરાતી રિવ્યૂ છટ, ર૩૨ 


ગૂજરાતી સાહિય પરિષદ (સ મેલન) 


૧૯૫, 1૧૯૬, ૨પદ૬, ૩૧૫ 
ગૅગિંગ એંકટ ૭૪, ૨૯૧ 
ગોકુળનાથજી ૧૧૬ 


સૃચિ ી 


ગોસાઈ ' મંહારાજ ૧૧૭ 
“ગોખલે ર૧૫ 
ગોળમેજી પરિષદ ૨૧૬ 
“ ગ્લેડસ્ટન ૨૯૧ 
ગ્લોસરી ર્છ 
નચ 
ચલણી રૂપિયો ૧૮૪, ૨૭૮ 
ચપરા કેસ ૧૯૧ 
ચતુર્ભુજ ભટ્ટ ૧૯૯ 
ચતુભુંજ દોશી ૨૨૦, ૩૧૯ 
ચટપટીઓ ૨૭૯૪ 
ચક્ુ-વાક ૨૮૦ 
ચકોર ર્‌૮૦ 
ચન્દ્રકાન્ત સુતરીઆ ( “ નથ્થુભાઈ ? ) 
૨૫૦, ૨૭૯ 
ચંપકલાલ રેશમવાળા ૧૫૪ 
ચંદાવરકર ૨૧૧ 
ચદ્રરા'કર પ્રાણુશકર રુકલ ૨૪૬ 
ચાલ્સ વિલ્કિન્સ ર૮ 
ચાલ્સ મેટકાફે ૪૨, ૨૮૭ 
ચાર્લ્સ મેથ્યુ હેરિસિન ૯૧, ૯૨ 
ચાર્લ્સ મેકલીન ૨૮૬ 


“ ચિત્રજ્ઞાન દર્પણુ? ૬, ૯૭, ર૬૬ 
ચીમનલાલ મગનલાલ ડૉક્ટર ૧૬૪ 
ચીમનલાલ મે!દી ૧૯૫, ર્‌પ૩ 
ચીમનલાલ મોતીલાલ મુનશી ૧૯૯ 


ક કજાનન્યાણગનાનસતનયજીબ્ન-્કન-ન્ઝન્ન્ટખકન્્---ૂ-------------------------- 


૩૬૭ 


ચીમનલાલ વાડીલાલ શાહુ" ર્‌પર 
ચુનીલાલ રાહ (સરતવાળા ) ૧૫૩ 


સુતીભાઇ શાહ (વડાદરાવાળા) ૧૬૭ 


ચુનીલાલ વર્ધમાન ચાહ ૧૯૪, 
૧૯૫, ૧૯૯, ૨૮૧, ૩ર૧ 
ચુતીલાલ માણેકલાલ ગાંધી ર્‌પ૬ 


છ 
છગનલાલ થકેોરદાસ મોદી ૩૭, ૧૩૨. 
છગનલાલ મગનલાલ ૪૪ 
છેલશકર વ્યાસ ૬૩, ર૨૦, રછ૯ 


છોઈમલાલ ૮૯ 
જ 
જનાર્દન વાસુદેવ દૃ૦ 


“ જન્મભૂમિ? ૬૦, ર૪૯, 2૫૦, 


રપ૧, ર્‌પર, ર્‌છર, ર૭૩, 
૩૦૩, ૩૧૨, ૩ર્‌ર, ૩ર૪ 
જમગેદ્છ છજભાઈ છ૬, છછ 


જરબાઈલામ (મટલાંતી મહેરાં? ૮૧ 
જમશેદ શાધુરછ બલસારા ત્પ 
જદુનાથજ મહારાજ ૧૧૫, ૧૧૬, 


જગમોાહતદાસ સામળદાસ ૧૩૪ 
જટાશ કર લીલાધર (વૈધ) ૧૯૨ 


ન#ગજવનદસ શિવશ'કર ત્રિવેદી ૧૯૫ 
જમશેદ સોરાબઈ કૃકાદારૂ ર૩૫ 
૬ «૮યગુન્ઝરાત ” રપછ 


ન્મ 


૩૧૮ 


જગતન્તાય નાગર ર૫4 


#ગન્નાથ ભવાતીશ કર પડ્યા ૨૬૧ 
જગન્નાથ અહિવાસી ૨૫૮ 
જગમોહન મિંસ્રી ૨૬૮ 
જયન્ત ખત્રી ૨૬૮, ર૬૯ 
“ જ્યોતિધર ” ૨૫૪, રપપ 
જ્યોતીન્દ્ર દવે ૨૫૬, ૨૮૧ 
ક ન્યોતિ ર ૨૫૯ 
નમે જમશેદ સેન્ટેનરી વૌલ્યુમ ૩ ૦ 
ન્નવજી દાદાજી ૩૧, ૩૬ 
“ જામે જમશેદ' ૪૫, ૭૦, ૭૩, 
૭૪, ૪૬/૮૭, ૧૦૦, ૧૦૪, 
૧૩૧, ૧૮૪, ૧૮૫, ૨૦૪, 
૨૦૬, ૨૦૪, ૨૦૮, ર૨૨૮, 
૨૭૨, ૨૭૮, ૩૦૫ 
« «તમે જમરેદદ વીકલ ૮૫ 


જમાસ્પજ મીતોચહેરહોમજ ૧૮૧ 
ન્નલ એર્ચશા હીરજબહેદીન ૧૮ ૬ 


જિતતિુભાઈ મહેતા ૩૧૯ 
જવણુલાલ% મહારાન્ટ ૭૪, ૭૫ 


જીવણુલાલ ત્રજરાય દેસાઈ૧૮૭, ૧૯૧ 
જવણુજી હોરમસજ માસ્તર ર્‌ર૪ 
૬9જીભાઇ ખરરેદ્જી કાપડિયા ર૩૬ 
૭જભાઈ બેરામજી છાપગર ૩૦, 


૩૧), ડર્‌, ૩પ 
જુગતરામ રાવળ ૨૫૮ 
જતું નમંગદ્ય ૧૬૮, ૧૭૨ 


_શકાતામસનનન૦...નરાઝનસુ-તઇનનજુનનનાનમતા--ન.જબલા-કનનશનજ--.-નસત,.લાઓનાઇ..જુાઇસતજાતાન તાક... ગાયનાલાઇનઝનાઇ” લલાક-લક.....લાતાળઇ-ત હ૦ન-૦ન્‍સનાસાનસાન-૩૦-ત૦........૦સ૪નનાસાાતાજનનાનાતલતાાજ, 


થ્રૂજરાતી પગકારિત્વનેો ઇતિહાસ 


જે. આર, ખી. જીજભાઈ ર૫, ૩૧,. 
૭૩ 
જેમ્સ સ્કિનર ૪૧ 
જેહાંગીર બેરામજી મર્ઝબાન ૮૧,. 
૮૨, ૨૦૪,૨૨૮, ૨૪૬, રછ૮ 
જેહાંગીર્‌ બરન્નેર્જી વાચ્છા ૧૦૩ 
જ્વચર્‌ામ કરેશવરાસમ ૧૨૪, ૧૩૦ 
જેકીશનદાસ લલ્લુભાઈ 
અટ્ઠાવાળા ૧૫૩ 
જેઠાલાલ ઉમેદરાય મેવાપા ૧૯૫ 
જેહાંગીર્‌ રુસ્તમ વાચ્છાગાંધી ર૦૯ 
જેહાંગીરજી મેરવાનજી પ્લીડર ૨૩૧ 


“ જેન્ટલમેન્સ ગેઝેટ ” ર્ગ્ર્‌ 
જહાંગીર બ. કરાણી ર૩૬ 


જેહાંગીર સોરાબજી તાલેયાર્ખાન ૨૩૮ 


જેડાંગીર પથકી ર૪૦ 
જેમ્સ સિલ્ક ખકિગફામ ૨૮૫, 
૨૮૭ 

જેમ્સ ઓગસ્ટસ હીકી ૨૮૫ 
જેકોશન ભણુશાળી ર્હ્૪ 
નનેહાન્સ હેરટેલ ૩૧, ૩૬ 
નનેશી (શાવબહાદુર) [“] ૧૯૧ 
જેન ગુઢેનબર્ગ રપ 
જેસેફ આર્તૌલ્ડ ૧૧૧, ૧૧૯ 
૧૧૭, ૧૧૮, ૧૧૪૯ 

જૉન સ્ટ્રાચી ૧૨૫. 
જૉન ટેનીઅલ ૨૭૧ 


સ્‌િ 


શન એડમ ૨૮૫ 
નસેક્‌ પુલી:ઝર ૩૨૦ 
ઝુ 
ઝવૈરીલાલ ઉમિયારા'કર ૧૨૦ 


ઝવેરચ દ મેઘાણી ર૪૮, ૨૪૯, ૩૨૧ 


 ઝાંઝ્ીયાર -સમાચાર ' ૨૬૨ 
* ઝાંઝીબાર વૉધ્સ ' રર 
છે 
“ઢાઈમ્સ' ( લડનનું) ૩૧૭ 
ભાઈમ્સ ઔદ ઇંડિયા ૧૯૨, 

૨૭૨, ૨૯૧ 
“ટાંગાનિકા ઓપીનિયત' ર૨૬૨ 
* ઢાંગાતિકા હૅરલ્ ” ર૬ર 
થ્ળિક ૧&છ, ૩૦૦, ૩૦૨ 
ટી. સી, હોપ ૧૪૯ 
ટી એ. વઝીરાણી ૨૩૪ 
૬ ઝલીગ્રાફ્‌ ' ૨૮૬ 
£ રેલીમ્રાક એત્ડ કૂરિયર' ૯૧ 
* કયલર ૧૪૬, ૧૭ 


જે 


છે 
ટેછેર્દાસ આત્મારામ ૧૦ 
ટૉકાર્લાલ પરમેદરાય ઠૉકોર ૧૮૯, 
૧૯૫ 

ડ્ડુ 
ડગ્લાસ નિકલસત 2 


પ 


 ા ----------------------------------ૂ.---------------------------------------------- 


34૯- 

ડબલ્યુ. એમ. ડિગી ૧૪૯ 

ડયુક ઓક્‌ વિડ સર્‌ ૨૭૧ 
ડાલાભાઈ પિતાંબરદાસ 

દરાસરી ૨છ, ૨૮ 


ડાલાભાઈ જે”ટારામ પુરોહિત ૧૯૮ 
ડાલહ્ાભાઈ લટ્મણુભાઈ પટેલ ૧૯૯ 


ડાભી ર્‌છર્‌ 
“ડાંડિયો? ૧૩૩, ૧૬૮/૧૪, 

૨૭૪, ૩૦૭ 
“ ડેમોક્રેટ ' ૨૬૧ 


રેસાભાઈ કફરામઈ કર્‌ાકા ૭૭, ૭૮, 


૧૦૩, ર્‌ર્‌૪ 

રોસાભા!ઈ ફરામછ કામાં ૧૦૨ 

ડાસાભાઈ ગોળવાળા ૧૮૬ 
ત્ર 

તુલજારામ (મણેતાઈ) ૪૩ 

તહેમુલછ રુસ્તમછ મિરઝાં ૬૦ 

* તલાટી સમાચાર” ર૩૪ 

તાતા પખ્લિરિંગ ડંપતી 2૨૩૯ 

ત્રિભ્નોવનદાસ દ્વારકાદાસ ૧૨૧ 

ત્રિભુવન પટેલ ૨૬૮ 

તાપ * ૨૫૫, ૨૭૧ 
ચ 

થોમસ ગ્રેહામ ૩૧ 


છબેસ્તાન 


૩૭૦ 

દલપતરામ ર ૪૨ 
દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ ૮૯, ૯૩, ૨૬૭ 
દલપતરામ પ્રાણુજવન * ૧૨૧ 
દયારામ મોતીરામ ૭૪ 
દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણુ કાલેલકર ર૪૫ 
ર૪૬ 
દાદોબા માસ્તર ૪૨ 
“દામોદરદાસ ૪૨ 


દાદાભાઈ નવરોજી ૭૪, ૯પ, ૯૨, 
હૃ, ૯૯, ૧૦૦, ૧૦૧, ૧૦૨, 
૧૦૩, ૧૦૪, ૧૦૯, ૧૧૨, 
૧૩૭, ૨૦૨, ર૨૯૮, ૩૦૬ 


દાદાભાઈ એદલજ 
પહોચખાનાવાળા ૭૫, ર૩૦ 


દાદાભાઈ બેરામજ ચોધરી ૨૨૪ 
દાદાભાઈ કાવસજી દાઢીવાળા ૨૨૮ 
દાદાભાઈ જ્નમાસ્પજી કાપડિયા ર૩૦ 
દ્દાભાઈ નસરવાનજ 'કેળાંવાળા ર૩૭ 


દાદાભાઈ સોહેરી ર૭૫ 
દ્ાારાશા ચીચગર ૮પ 
દામોદરદાસ રરેદાસ ૧૫૪ 
દામોદર સાંવળારામ ય'દે ૧૬૫, ૧૬ ૬ 
દરસ (દેશબધુ) ર૧૬ 
“દાતરડું ” ૨૩૬, ર૭૪, ૨૭૫ 
« દાંડીઓ ” ૧૭૬, રપદ્‌ 
દિનમણિશ'કર શાસ્ત્રી જર 


દીનશાહ માસ્તર (“ફરરેખ') ૮૧ 


થૂજરાતી પત્રકારિત્વયનો ઇતિહાસ 


એદલજી વાચ્છા ૧૦૪, 
૧૮૩, ર૯, ૨૧૫ 
દીનશા અરદેશર તાલેયારખાન ૧૪૮, 
૧૪૪, ૧૫૦, ૨૩૩ 

દીવાન (સોલિસીટર) ૨૧૧ 
દીનદાર ૨૨૫, ૨૨૬ 


દુર્ગારામ મારામ (મહેતાજી) ૪૨, 
૨૨૭, ૨૯૮ 


દુર્ગાશ'કર પષ્યા ( “કલાખ્ધિ') ર૬૮ 
“દેશી મિત્ર' ૧૨૪, ૧૩૦, ૧૪૮, 
૧૫૧, ૧૫૫/૧૬૦, ર્‌છછ 


દીનશા 


દેવીદાસ દેસાપ/ ૨૧૧ 

દેવજી આર્ય ૨૫૮ 
“ દેશી રાન્ન્ય ? ૩૦૪ 
“દોલતરામ રર૭ 


દ્વોરાબજ દીનશા કાપડિયા ર૨૮ 
“ દ્ોસતે પારસી બાતુઆન' ર૨૩૦ 


' દોસ્તે હિંદ” ૨૩૧ 
દોરાબજ રુસ્તમજ દસ્તૂર 
મહેરજરાણા ર૩૮ 
ધ 
ધરમચદ ફૂલચદ હ્૪ 


ધરમશી મોરારજી ગોકળદાસ ૧૪૪ 
ધૃનશકર હીરાશકર ત્રિપાઠી ૧૯૯ 


“ધ સત” ૨૪૯ 
“ધ પચ ૨૬૭, ર૭૦ 
“ધ ડેલી મેલ” ૨૭૩ 


ચિ” 


*, “ધકનછી ખીન મકન 


(કાકા ધકનજી) ૨૭૭ 
શૂર (1ઝપતલ) ર્‌દૃટ 
નને 
-નંસરવાનજ દાદી ન. ખ. દાદીરેડ ૩૦ 
-નસરવાનજી ટેમુલજ દુર્ખીન ૪૧, 

૨૨૩ 
-નશવાંન ખીચરેો છ૧, છર્‌ 
-નસર્વાનજી પૃક્યા ૧૦૩ 


“નસરવાનશજ સમતલ જરાવાળા ર૦૫ 
નનસરવાનજ દોરાબજ આપ: 
અખત્યાર (દાવર) ૨૨૯, ૨૩૪, 
૨૩૫, રછપ 
” “નસરવાનજી ખેરાસજી ર૩૦, ર૩૧ 
નંસરવાનછીજામાસ્પછી ફાપડિયા ર૩૦ 
નંસરવાનજછ માણેકજ કૃપર, ૨૩૯ 
નવરોજી હોરમસજી ખેલ- 
ગામવાળા ૬૩, ૨૧૩, ૨૧૪ 
-નવરોજછ દોરાબજ ચાનદાર્‌ ઉર્ફે 
હલકારે ૬૭; ૬૯, છડ, છપ, 
૭૬, ૧૦૦, ૧૧૩, ૧૮૦; ૨૨૩ 
ન્નવરેજ કૂર્દુનછ છછ, ૧૦૨ 
નવરોજી દોરાબક ગાય ર૨૪ 
ન્નવરેજી હોરમસજી પેઆચ ર૨૨૪ 
“નવરોજી રૂસ્તમજી લોડે રરપ 
#ન્‍્નૃવરોજી હોર્મસછી કાબરાજી ૨૩૦ 


૩્ષ્ઠજૃ 


નગીનદાસ મારામ ઘેલાભાઈ 

૧૫૬%, ર્‌2છ, ૧૩૮, ૨૭૭ 
નગીનદાસ તુલસીદાસ 

મારકૃતિયા ૧૬૯, ૧૭૦ 
નટવર મૂળચદ વીમાવાળા ૪૭, 
૧છદ૬, રપષપ, રપદ, ૨૭૧ 
નટવરલાલ ઈચ્છારામ દેસાઈ ૧૪૫, 
૧૪૬, ૨૧૪ 
નથુ ત્રિકમજ ર “૮૦ 

નર્મદાર'કર લાલરાકર (કવિ 
નર્મદ) ૧૧૫, ૧૨૯, ૧૩૨, ૧૩૩, 
૧૬૮, ૧૬૯, ૧૭૦, ૧૭૧, 
૧૭૨; ૧૭૫, ૧૭૬, ૧૭૪૭), 


ર્‌૨છ, 2૬૭, રછ૪, ૨૯૮, 
૭2૦૧, ૩૦૪ 


૧૨૧ 
ર૪૬ 
૧દૃછ 
૨૪૦ 
૨૪૦ 

૩2૭ 
૨૩૮ 


નરહરિ ભટ્ટ 

નરહરિ પરીખ 

“ નવગુજરાત * 

“ નવરેઝ ન્નહેરખખરેો ' 

* નવરેઝ * 

“ નવસારી ગ્રકારાઃ 

“ નગરચર્યા * 

“વજવન ર૨૪૨, ૨૪૩, ૨૪૪, 
ર૪૫, ર૪૬, ર૨૪૭, ર૨પપ, 

૨૯૭, ૩૦૨, ૩૦૩, ૩૧૨ 
નવજીવન કાર્યાલય ૨૪૪ 
“નવસૌરાષ્ટ્ ' ૨૪૪, 


૩ઝ્ર 


* નવયુગ ” ૩૦૪ 
નંદલાલ ચુતીલાલ ખોડીવાળા ૨૦૩, 
*ર૫૩ 

નાનાભાઈ રુસ્તમજ રાણીના ૭૫, 
૧૧૮, *૨૩૨, ૨૩૪, ૨૩૫ 
નાનાભાઈ રતનજી સીચગર ૮પ, 
૨૧૨, ૨૨૮, સર૯ 

નાનાલાલ લ્લપતરામ ૮૮, ૮૯ 
નાનાભાઈ પેસ્તનજ રાણા ૨૩૦ 
નાનાભાઈ નસરવાનજ માસ્તર ર૩૬, 


ર૭૪ 
નાગેન્દ્રનાથ ધોધાલ ૨૩૯ 
માથાલાલ -મ. *શાહ ર૪૯ 
-સિર્યાય સાગર પ્રેસ ૩૧, ૩૭ 
“તૂતન બહાદેર” રપટ 
* નેરીવ ઓપીનીઅન” ૨૩૨ 
« નૈથોનિયમ બટર” ૪૦ 
નોશીરવાન થયી ૧૨૦ 
નૃસિંહ વિભાકર ૨૧૩ 
«ન્યુ રિવ્યૂ” રપ 
ન્યુસપેપર્સ અકટ, ૧૯૦૮ રહર 

ત 

પખ્લીસિટી બોડ ૩૦૫! 


પટેલ બિલ 
“પખવાડયાંની મન્નટ 
ક પ ટ્ડી ત રૂ 


ચૂજ#રાતી પત્રકારત્વને! ઈતિહાસ: 


“પસદ્દાંડ' ૧૩૩, ૧૭૮, ૨૩૮, ર૭૭ 


પચનાદ ૧૯૮ 
“ચકી લકડી ૧૯૮ 


“પચ અને રામરહેર રમુજ” ૨૭૫. 
“પંચમહાલ રેવાકાંઠા વર્તમાન' ૩૦૪ 
પામસં સ્ટિફ્ન્સ ૪૧ 
પાલણુજી બરનેરજ -દેસાઈ ૧૦૮,. 

૧૦૯, ૩૦૬ 

૧૬૧, ૧૬૨ 
અરસી' ૮૫, ૧૮૪, ર૩૮, ર૩૯- 
“પારસી પહ -ર:૨૯, ૨૪૫, ૨છ૬ 
“પારસી મીતર ૨૩૦ 


યાનાચ દ શેડ 


“પારસી રીંફારમર' ર૨૩૨, ૨૩૩ઃ 
જયારસી *કેનિક્લ” ૨૩૯ 


“પારસી સસાર-અને લે!કસેવક' ર૪૦” 
“પાખડ 'પ્રકારા” ૨૫૮ 
પીરોજશા-મેરવાનજ મઝ ખાન ૧૦૮ 
પીરોજશામહેૅરજી ર૨૩૧, ર૩૩- 
પીરે ૮ર હોરમસક દસ્તૂર 


મહેરજરાણા ૨૪૦ 
પીતાંબરદાસ ત્રિભુવનદાસ મહેતા ૧૮૬૫૭ 
મુસ્તકાલય પરિપદ રહ 


પુસ્તક ગ્રસારક મંડળી (સરત) ૪૨ 


પુસ્તક ૬ૃદ્દિ કરનાર મંડળી 


“(અમદાવાઇ ૪૨ 
5 પસિધ *" પખાનું ર૩૨ 
ર્%્છ 


સૂચિ 


પેસ્તનજી માણેકછી મોતીવાઉા ૭%, 
૭૭, ૨૩૧ 
પેસ્તનજી રતનજ કાલાદ ૧૦૨ 
પૃસ્‍્તતછ દાજભાઇ ઊનવાળા ર૨૪ 
પેસ્તનજછી ધનજભાઈ માસ્તર ૨૩૦ 
પેસ્તનજી સોરાબજી પમરેઘાટ ૨૩૦ 
પેસ્નનજી રુસ્તમજ ભરા 
( વાંદરાના ) ૨૩૧ 
પેશોતનછી ખેરામછી સન્‍્નણા ૨૭% 
પાપ ૨૫૭૨ 
“્રન્નમિત્ર” ૮૫, ૨૬૧૪ 
“પ્રશ્તમિત્ર અને પારસી' ૧૦૮, ર૧૩, 
ર૧૫, ર્ર૯૪ 
ભ્રત્નમિત્ર-ઠેસરી' ૨૧૪% 


“્રજમિત્ર' ( કરાંચીતુ' ) ર્ટછ 


સવીણ્‌કાન્ત રેરામવાળા ૧૫૪ 
“પ્રજાકર' ૧૪૬, ર૫૬ 
“પ્રનબધુંઃ ૧૮૭/૧૯૬, ૨૦૩, 
૨૫૬%, રછર, ૨૮૦, ૩૦૦, 
૩૦૩, ૩૨૧ 

ગ્રહ્તબધુ પ્રિન્ટિંગ વર્ક્સ ૧૮૯, ૧૯% 


“પધભાત” ૨%૯ 
“પરતાપ (સરતઉું) રપપ, રપક 


“પ્રતાપ' ( વડોદરાનું ) ર૫૭ 
“પકાશ ( વડોદરાનું ) ૨૫૭ 
“પ્ૂફારા' (રગૂતનું ) ર૫૯ 
“પ્રવાસી ૨૮૬૦ 


રમત, કબાવનનમેસ બરે આગલા કમ તડાાનન્ાનાકાઇનાકનાાત ર ત મક નનનાનાઓત્તમલુનવતતાનનનરારડનરનાનસાકનાનાાનવ- 
શ. નાહતામ-/૦-તળલનજનનનજજાક-ઈ નનતયત#નનગનન-. ર૦૦નજસ-૦૫૦૪૨નનન-૦૦-ન૦,: જઝનનભનકનઇ- નઇ કનક ડ------------ 


ડડ. 
“'પ્રશ્તમત” ૩૦૪ 
મ્રાણુજવન શાસ્ત્રી ૧૪૫ 
પ્રાણલાલ કીરપારમ દેસાઈ ૧૯૧ 
ચ્રેમમદ રાયસદ ૮૦ 
પ્રેસિડન્સી એસોસિયેશન વૃન્પૃ 


શ્રેસ લો. રીપીલ, એન્ડ એમેન્ડ- 


સેન્ટ એકટ, ૧૯૨૨, ર૯૭ 
દ 
ર 

કૂરદુનજી મર્ઝખાન ૩૦, ૩૧, ૩ર, 


૭%, ૪૦, પર, પ૩, પ૪, પપ, 
પદ, દબ, દૃછ, ૬૮, ર્લછ, ૩૦૫ 


ફૂરામ નસરવાનશ? બલસારા ત્પ 
કૂરામજ ગુગ્તાદજી ૮૦ 


કાવસજી મહેતા ૧૦૮, 
૧૮૨, ૧૮૩, ૧૮%, ૧૮૫ 


કરમણ 


કૂરામલ માણેકલ માસ્તર ૨૨૪, 

2૨૩૦, ૨૩૧ 
કૂરામછ ખરચેદજી પ્રિત્ટર ર૨૪ 
કફૂરામછ બભમનજી માસ્તર ૨૩૧ 
ફૂરામછી કાવસછ ગોગલા ર૨૩૫ 
કરામછ કાવસજી માસ્તર ૨૩૫ 
કૂરેદુત રુસ્તમ મહેતા ૨૦૯ 
“ કરી વસ” ૨૨૩ 


ક્ગિઝશા જેટાંમીર મર્ઝબાન 
હ પીનસ '. ૮૧, ૮ર, ૨૦૪, 
૨૦૫, રૃ૦છ, જ૭%, ૨૭૮ 


૩૭૪ 


ફિરિઝશા મહેતા (સર) ૧૨૯, ૧૩૬, 
૧૩૫૭, ૧૫૧, ૨૦૦, ર૦૧, ૨૦૯, 


૨૧૫, ર્‌હ૧ 

ફ્િરિઝશા રુસ્તમજ મહેતા ૨૪૦ 

. ફીનીક્ષ પ્રેસ ૨૩૭ 
“ફૂલ્ઠાબ? ૨૪૮, ૨૭૨, ૨૮૦, 


૨૮૨, ૩૦૪, ૩૧૩, ૩૨૧ 


“ મર્‌ પ્લે' ર૧૧ 
સ્કલેન્ડ ૪૩ 
શોટ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ૧૩૬ 
ડ્રાન્સીસ મેકનોટન ૨૮૬ 
ફરાન્સીસ ખેડન ૨૮૪ 
ફ્રેઝર ( ડૉન) ૨૩૦ 
જૂડ્રીક ડબલ્યુ, ગાઉડી ૪5 
બ 
બમનજી ખન પટેલ ૩૦ 


ખચુભાઈ રાવત ૪૭, ર૪૭, ૨૧૧, 


૨%૪, ૨૬૮ 
“ ખહેલી ભગત ” ૮૧ 
“ ખડેદા વત્સલ ” ૧૬૫ 
ખસુ ખિલ ૧૯૪ 
અળાવ'તરાય હૉકેર ૧૯૫ 


ખરત્નેર% નવરોજી 
આપઅખત્યાર ૧૯૮, ૨૩૫, 
૨૧૭, ર૭૪, ૨૭૬ 
““ખર્મા વર્તમાન” રપછ૪ 


ગજરાતી પત્રકારિત્વને! ઈતિહાસ 


“ બર્મા સમાચાર” ર૫૯ 

બ્કુલેશ ૩૧૬ 

બંસીલાલ વર્મા ( “ ચકોર ' ) ૨૭૨ 
(“વિચિત્ર ) 

“ ખાવાઆદ્રમ ” ૮૧ 

« ખાઈ સાહેખોનું બજેટ ' ૮જૃ 


બાજભાઈ અમીયદ ૪૩, ૮૯, ૯૩ 


ખાલુ ક્રિકેટર ૨૧૧ 
“ ખાગે નશીહત” ૨૩૦ 
ખાપાલાલ દોશી ૨૫૦ 
ખુનદદેહશ ૩૩ 
ખીકન્સફ્લ્ડ ર૧ 
« બુદ્ધિપ્રકાશ? ૪૩, ૪૪, ૮૮, 

૮૯, ૯૩ 
“ ખ્રુધવાર્યું ' ૮૪ 
“ ખુદ્ધિવર્ધક' ૧૧૨, ૧૩૨, ૧૩૩ 
“ ખુદ્ધિવર્ધક ચથ' ૧૨૧ 
ખુદ્ધિવર્ધક સભા ૧૩૨ 
બૂલર (ડૉન) ૧૫૧ 


બેરામજ જમશેદજ ગાંધી હ, ર૧૬ 
ખેરામછી ખરશેદ્જ ગાંધી ૨૨૪ 
ખેજન્‌જી પાલણુજ ( કોટવાળી ) ૨૨૫૦ 


ખેજનજી રુસ્તમજ દારેોગા ૨૩૬ 
ખેલા કેસ ૮૨, ૨૦૬,. 
“ ખે ઘડી મોજ” ૨૮૦ 
ખેન્ન્નમમીન ગાય હોર્નિમેન - ૨૮૭ 
ખેગગી કેસ -૧૩૫ 


સૂરિઃ 
ખોન્દ્ર 


ખોમ્મે ટાઈમ્સ 
« ખોમ્ે કૂર્યિર્‌ ” 


૧૭, ૨૮, ૧૧૪ 
*૮, ૨૯, ૩૦, 


૩૧, ૩૨, ૪૦, ર૩૨ 
બોમ્બે એસેસેમેશન ૧૦૫ 
દુ બામ્ખે સ્વ્યિ ર ૧૫૦ 
“ બોચ્બે ગેઝેટ ' ૨૮૪ 
“ ખ્ાહાદેશ ' સ્પહ 
“યુ પસ્ટ ૨૮ 
ખ્લૂશર ૨૭૩ 
બ્રિટિશ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓક 
જર્નલિસ્ટ્સ ૧૦૭ 
ભ્ન 


“ ભર ર્ટારા ₹ંગ' ૧૪૪, ૧૯૯, 
ક૭૭ 
ભરગુભાઈરામરાકર જાની ૧૨૪, ૧૫૯ 
ભગુભ્માઈ ક્તેહયદ કારભારી ૧૮૪, 
૧૮૮, ૧૮૪, ૧૯૫ 
યે 


“ભરેચ વર્તમાન” રડ 
"ભરચ મિત્ર' ૨૩૬ 
લદ્રશફર ભટ્ટ ૨૫૮ 
ભદ્રભદ્ર ૨૮૨ 
ભાઉ વિશ્વનાથ હ 
ભાતુશકર તારણુશ કર ૧૨૪ 
* ભારતે ” રપછ 


ભીઞજ પારેખ ર5, ૨૪, ૪૧ 


ગ્ઝ્ય 
“ભીસસેત' ર૩૭, ૨૬૭, ૨૭૭ 
ભીખા ગોદરશા ૧૯૯, રછછ 
“ભૃત' ૨૩૬ 
ભોગીલાલ ગ્રાણુવલભદાસ ૪૩ 
ભોગીલાલ ભોલાનાથ છ 

સ 

મણિલાલ ઈચ્છારામ દેસાઇ ૨૧, 


૨૮, ૪૪, ૧૪૩, ૧૪૫, ૧૪૬ 
મણિલાલ નભુભાઇ દ્વિદી «૪, ૧૩૨ 
મણિલાલ કહાનદાસ ગેડ ૧૬૩, ૧૬૪ 


મણિલાલ ગાંધી ૨5૬૧ 
મગનલાલ ડૉકોરદાસ મોદી ૩૭, 
૧૩૨, ૧૪૩ 

મગનલાલ વખતસદ ૮૮ 
મગનભાઈ કરમચદ હ્૪ 
મગનલાલ રતનજી વિદ્યાથી ૧૫૯, 
રપપપ 

મગનભાધ્ન ચતુરભાઈ ૧૯૯૪ 
મગનલાલ છોટાલાલ ક્ઠુવા ર૨પ૭ 


મનસુખરામ સર્યરામ ૧૦૬, ૧૮૦ 
મનસુખભાઈ સવજીભાઈ મહેતા ૨૧૪ 


મનસુખલાલ નાનન્‍૪ર 2૨૬૦ 
મરે ૩૩ 
મર્ઝખ1ાન મચેરજ મઝંબાન ૩૫ 


મહેરજભાઈ પાલણુજ માદ્ન ૪૫, 
૪૬, ૬૧, ૧૮૧, રર 


૩૭૧ 


મહેરછ હોર્મસજ મહેર 
મહમદ પેગમ્બર સાહેબ ૫, «૭, 


ર્દૃછ 
મહારાજ લાઈળમલ કેસ ૧૧૧, ૧૧૬, 

૧૨૦ 
મહીપતરામ રૂપરામ ૧૨.૦, ૧૩૩ 
સસ્તમૂકીર ૧૪૪, રછ૪ 
મલ્હારરાવ ગાયકવાડ ૧૪૯ 
સહાદેવ' ગોવિદ રાનડે ૧૬૬ 


મહાદેવ હરિભાઇ દેસાઈ ૧૯૬, ૨૪૬ 


ર૫૬, ૩ર 

“ મહાગુજરાત ૨૫૮ 
“ સલખાર સસાચાર સપ૯ 
સ્‌દનજત ૨૧૦ 
મહમદ સાદીક ૨૫૭૯, ૨૮૦ 
મગળદાસ નથુભાઈ (સર) ૪૪, 
૧૧૨, ૧૩૧, ૧૩૨, ૧૩૪, 


૧૩૫, ૧૩૬, ૧૪૧ 

સમેછારામ ધેલાલાઈ ૧૨૪, ૧૨૮, 
૧૨૪; ૧૫૦, ૧૫૧, 
૧૫૨, ૧૫૪, ૧૫૫, ૧૫૬, ૨૭૬ 


૬૩૦, 


મચેર્જ નસર્વાનજ કામા ૬૩ 
મચેરજી કાવસજી લ'ગડાના 
( સમનસુખ”) ૧૦૮, ૧૭૮, 


૧૪૯, ૧૮૦, ૧૮૧, ૨૩૫ 
મચેરજ હોશગજી નગાોશ ૧૮૧ 
સચેરજ' હૉર્મસજી કામા ૨૩૩ 


ગૂજરાતી પત્રકારિત્વનો ઇતિહાસઃ 


સચેરશાહ સોરાબજી ભમગરા રપં૮ 


મથત ૨૮૦ 
સાનવધર્સસભા જર 
માશમેન (ડોન) ૫૧ 


માઉન્ટ સ્ટૂઅર્ટ એલષ્રિન્સ્ટન.. પર, 
પ૩ 
મારી હકીકત * ૧૭૧ 
સાધવદાસ ર્ધનાથદાસ ૧૦૭; ૩૦૦ 
માણેકલાલ અખારામ ડોકટર ૧૬૬ 
માણેકછ દ્વોરાબજ દીવેચા ર૭૧ 
માણેકજ ખરન્નેરજી 
મીતોચહેરહામજનાઃ ર૩૧, ૨૩૩, 
૨૩%, ર૩૫, ૨૩૬, રછ% 


“ માતૃભૂમિ ૨૫૨ 
માસ્નિ લ્યૂથર ર્લ્૮ 
મિસિસ મૂઇીજ ૧૦૭ 
મિરાન પ્રેસ ૪ર 
મીનોથહેર ખરરોદ પર 
“મુસ્લિમ ગુજ્રાત' ૨૫૪ 
૬ મુમખઈના વરતમાન' છ 


“સુમળઇના હલકાર્‌ તથા વરતમાન” ૬૭ 
જભુમબઈ શમરોરે કેઆંતી' ૨૨૫, 
૨૨૬, ૨૯૮ 
સુબઈ સમાચાર છાપખાનું ૩૧, ૪૧, 
૪૩, ૨૩૨ 

સુંબઈ સમાચાર છાપખાનાતું 
પંચાંગ ૩૨ 


સૂચિ. 


“મુંબઇ સમાચાર” ૪૦, ૫૧/૬૬, 
૬૪, ૬૮, ૬૪, ૭૩, ૭૨, ૧૨૩, 


૧૩૧, ૨૩૪, રછટ, ૨૯૬, 
રદછ, ૩૬ 

“શુખધ દુરખીનઃ ૪૧, રસ્૩ 
“સુબઈ ચાણુક' ૧૪, ૬પ, 


૬૪/૭૫, ૪૮, ૯૯, ૧૦૦, ૧૧૩, 


૧૧૫, ૧૧૬, ૧૮૦, ર૨્‌ર૩, 
૨૨૪%, ૨૨૫, ૨૨૪, ૨૩૪, 
3૪૭, ૩૦૫, ૩ર્‌૩ 

“મુંબઈ વર્તમાન' ર૨૧૦, ર૫૮ 
“' મુબઈ વરતમાંત ' રરપ 
« મુંબઈ રસ્ત” ૨૩૫ 
“મૂળજી બાર્ભાયા ૧૦૭ 


સેર્વાનજ ફરદુનછ મર્કખઆાન ૧૦૮ 
સેરવાનજ હોરમસજી મહેતા ૨૨૫ 


“મેર ૨૮૦ 
મેનીંગ (મિસ) ૩૦૦ 
“મોતીલાલ દલાલઃ ૨૧૨ 
"મોતીલાલ નહેરુ: ૨૧૬ 
મોહનલાલ ભટ્ટ ૨૫૩ 
“ મોજ્મજાક ' ૨૮2 
"મોરલી ( લોડ ) ૨૯૩ 
ય 
ચસેશ્રર શુકલ ર૬૮ 
“યગ ઈડ્યા* ૨૪૩ 


રહુ 
“ યૂનિયન પ્રેસ ર૩૫ 
૨ર 
રણછોડભાઈ ઉદ્યગમ ૧૦૬ 
રણછોડદાસ વોસ ૧૦૭ 


રણછોડદાસ ભવાન લેણટવાળા ૨૧૧, 
ર૧૨, ૨૧૩, ર૧૪, ર૨૧૫, 
૧૧૬, 2૧૭, ૨૨૧, ર૨૯ 

રણુજિતરામ વાવાભાઈ મહેતા ૨૬૭ 

રતિલાલ દર્ગારામ દવે (મહેતાજી) ૧૩૨ 

રતનલાલ શાહ ૨૧૨, ૨૧૩, ૨૧૫, 

ક્વ 

રતનજી નસર્વાનછી આંદિયા ૧૩૬ 

રમણુલાલ. છોટુભાઈ દેસાઈ ગ્પદ 


રમણુલાલ વસતલાલ- દેસાઈ ૧૬૭, 
૧૪૪, ૩૨૧ 
ર્મણુભાઈ નીલકડૅ ૨૮૨ 


રમેશ રંગનાથ ગોતમ ૪૧; ૨૫૯ 
રવિશ કર ચવળ ૪૭, ૨૬૮, ર૭૧ 
ર્વિશકર વિ. મહેતા ર૬૮, ર૭૯૪ 


ર્વિરા'કર પડિત, ૨૬૮ 
રસિકલાલ પરીખ ૨૫૬૮ 
 ર્રાણીબધુ* ૨૩૭ 
“ રાજસ” રપ૭ 
“ ર્થેસ્તાર ” 2૨૫૮ 
“ ર્મતારામ* ૨ર ૭૭ 
સ્ખ્‌ટ્ુ રછછ૪ 

૨૭૯૪ 


રઝળુ 


3૭૮ 

“રગૂત સમાચાર' ક રપટ 
રાણોજ ૩૭ 
રાવત લિપિ ૪૭ 


« શાસ્ત ગોકફતાર” ૭૪, ૭૮, ૭૯, ૮પ, 
હ૫/૧૧૦, ૧૧૨, ૧૨૨, ૧૩૧, 
૧૩૨, ૧૩૩, ૧૩૭) ૧૪૦, 
૧૪૨, ૨૩૩, ૨૪૯૮, ૨૯૯, 

૩૦૧, ૩૦%, ૩૦૭ 

# રસ્ત ગોફતાર તથા સત્ય 
તમ્રકાશ' ૧૦૩, ૧૦૮, ૧૧૮, ૨૯૯ 

રાહનતુમાય માઝદયસ્તાન સભા ૮૫, 

. ૧૭૮ 

રામછ સત્તુછ આવટે ૧૬૪, ૧૬૫ 

શમપ્રસાદ મગનલાલ મહેતા ૧૯૯ 

રામમોહનરાય જશવ'તરાય ૧૪૯૪ 


ર્‌ાસ્ત રાહબર” ૨૧૦, ર૫૮ 
« રાન્યમિત્ર ' ૨૩૯ 
ર્‌ામરાય સ્ુનશી ૨૫૩ 
જામચન્દ્ર ભટ્ટ ર૫૭ 
રામમોહનરાય પર, ૧૧૨, ૨૮૫ 
રાએલશ્રી ભાવસિંહ 
તખ્તસિંહજી ૨૬૬ 
* ર1%સ્થાત ” ૩૦૪ 
"રિપન (લોર્ડ) ૧૩૫, ૧૩%, ૧૩૭, 
ર૯૧ 
રુસ્તમ કૈરસાસ્પછ ૨૧, ર૭, ૨૮, 
દ ૩૨, ૩પ 


ગૂજરાતી પગકારિત્વતે! ઇતિહમ્સ' 


રુસ્તમ બ. પેમાસ્તર ૩૭૦, ૩૫* 
રુસ્તમ પેસ્તનજ કરકરીઓઆ ૩૪, ૩૫. 
રુસ્તમ કરજયા ૮૭ 
રુસ્તમ પૅસ્તનછ જેહાંગીર ૧૦૮ 
રુસ્તમ પેસ્તનજી મસાની ૧૮૩, ર૭૬ 
રુસ્તમ નસરવાનજ વાચ્છાગાંધી ૨ ૦૫,. 
ર ૨૦% ૨૦૯૪- 
રુસ્તમજ હીર્ઝભાઈ અપ્ષુ ૨૦૪ 
રુસ્તમજ કાવસજ સરતી 
(જખુલી) ] ૨૩૩ 
રુસ્તમછ જામાસ્પજી દસ્તૂર 
મહેરળરાણા ર૩૭, ૨૩૮ 
રુસ્તમ ખરશેદછ સીધવા ૨૪૦ 
*સ્ખા* *્‌છર્‌. 
* શેજનામે * ર ૨૫૮ 
રૉલેટ એકટ ૧૯૭, ૨૪૩, ૩૦૨ 


લર 

લલ્લુભાઈ કરમચર'દ ૪૪ 
લલ્લુભાઈ શુભચ'દ ૪૪ 
લલ્લુભાઈ અમીચદ . ૪૪' 
લહ્લુભાઈ ર્‌યચદ . ૩ 
લલ્લુભાઇ શાહ ૨૧૧ 
લખમીદદાસ ખીમ ૪૫, ૧૧૩, 

૧૧૫ 
લવળભાઈ લાઠિયા : : ર૨પછણ 


'લટ્મી આર્ટ પ્રિન્ટિંગ વકસ ૨$છ* 


સ્રાચ ા 


લખોટા 


ર્છહ 
લલ્લુ ર૭૯૪ 
લહિયો મ૭૪ 


લ'ડન મિશનરી સેોસાઈટી ૪૧ 
લાયસન્સ ટેક્ષ ૧૨૪, ૧૩૭૧, ૧૫૧ 


લાલ ફિતાબ ૧૯૮ 
લામસન્‌સિંગ એક્ટ 2૮૮ 


લિટન (લોડ) ૧૦૫, ૧૨૫, ૧૨૬, 
૧૪૭, ૨૪૦, ર૪૧ 


લીલાધર રાયસ'પત ૨૧૧ 
લૅન્ડ રેવેન્યુ બિલ વે 
“્ેોકમિત્ર” * ૧૩૧, ૨૩૪ 
લોકમ્રકાશન લિમિટેડ ૧૯૬, ૨૮૦ 
“ લેકનાદ' ૧૯૬ 
“ લોક્વાણી ” ૨૫૬, ૨૮૧ 
લોકસેવા” ર્‌પછ 
લે! વોરન ૨૭૦ 
લોરેન્સ જેત્સજન રપ 
લ્યૂક એસખર્નર ૩૦ 
હ્યૂકાસ વાન લેયત દદ 
વ 
« તર્ટમાનઃ ર૩૬ 
“વરતમાનપતર” ૪૭, 


૮૮/૯૪, ૧૬૧ 
વર્નાકયુલર પ્રેસ એકટ ૧૦૫, ૨૯૦, 
૨૯૧ 


૩૭્ક- 
“વદાદરા વત્સલ” ૧૬૫, ૧૬૬- 
વલ્લભભાઈ પટેલ ૨૧૪, ૨૫૪, 
વસત વિલાસ “ ર્‌&પ૫ 
“વતન ૩૦૪” 
વડ” ૩૨૦- 


“ વૃદ્દેમાતર્મ્‌' ૨૫૦, ર૫૨, ર૭૩,.- 
૨૯૪, ૩૧૨ 


વિલકિન્સ ૩૬ 
વિઘાભ્યાસક મંડળી ૪૩” 
વિતાયક વાસુદેવ દૃ૦ 
વિક્ટારિયા પ્રેસ ૧૨૪, ૧૨૪, ૧૨૮, . 

૧૫૧ 
વિકટારિયા મહારાણી ૧૩૧. 


વિજયરાય કલ્યાણુરાય વૈધ ૧૭૦; 
૧૭૧, ૧૭૩, ૧૭૫. 
વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ ૧૯૪, ૨૧૫, ર૧૬ 


વિશ્રનાથ નારાયણુ ૨૩૨ 
વિનોબા ભાવે ૨૪૬ 
વિલિયમ બોલ્ટસ ૨૮૫ 
વિલિયમ ક્‌ાધવ ૪૧ 
વિલિયમ ડઅન ૨૮૫ 


વિલિયમ બેન્ટિક (લૉટ) ૨૮૭: 
“વેકાસ* ૩૦૪ 
“વીકલી રીપોર્ટર ૧૩૦ 


“ વીસમી સહી” ૨૬૮, ૨૭૧ 
વેલેસ્લી ( લોડ ) ૨૮૪" 


3૮૨ 
“સ્વતત્રતા' ૧૨૩/૧૩૦, ૧૪૨, 

૧૫૧, ૨૯૮, ર૯૯, ૩૧૧ 
“€ સ્વદેશ ” ર૫૭ 
“સૃષ્ટિ દપ ય ૧૬૫ 


( સ્પેક્ટેટર' ૧5૯, ૧૭૬, ૧૭૭ 
-સ્ટીલ ૧૭૬, ૧૭૭, ૨૫૬, ૨૮૧ 


સ્વદેરા હિતેશ્છુ ૨૨૪ 


સેટ્સ પીપલ્સ લિમિટેડ ૨૪૯, 
૨૫૦ 
' સ્રીખોધ ' ૧૧૨ 
“ સ્રીશકિત ' ૨૫૬, ૨૫૭ 
સ્ત્રાઈ ૧૫૪ 
“ ઝોઢ્સમેન ” ર૮૭ 
શ 
શ્રીધર નારાયણ ૧૭૦ 
શ્રીતિવાસ શાસ્ત્રી ર્‌$૧ 
હ 
હરિલાલ તુળસીશાય ૪૪ 
છેરિલાલ છર્ષદરાય ષ્રુવ '* ૧૫૩ 
હરિસિંગ ગૌર ર ૧૯૪% 
હેરેલાલ વાલજી ડેકર ર૪૦ 
“ હરેજન' ર૪૬, ર૪૪ 
“ હરિજનબધુ' 2૪૬, ૨૪૭, રપપપ, 
૩્ન્ર્‌ 


ચૂજરાતી પગ્કારિત્વનો ઇતિહારા 


“ હરિજન સેવક * ૨૪૭ 
“હખ મજરદીયસ્તતાંસ * ૧૮૧ 
હરિકૃષ્ણ વ્યાસ ૩૧૪ 
હલફાર્‌ ૨૭૫ 
હાછમહમદ અલારખિયા શિવજી ૪૭, 

૨૬છ, ૨૬૮ 
હિન્દ અતે લિગનિયા ૧૩૭, ૧૬૧૩૮ 
“હિંદુ પેટરિયટ * . ૧૪૯ 
“ હિંદુસ્તાન' ૨૧૧/રર૨, ૨૨૯, 

ર૩૯, ર૪ 


“ હિંદુસ્તાન--પ્રજમિત્ર ' ૨૧૪, 
૨૧૫. ર૨૦, ૨૨૧, ૨૩૯, 

કડીને 

“ હિન્દ-પ્ર્ન? ૨૧૪ 
“હિંદી પંચ? ૧૯૮, ૨૨૪, ૨૬૪, 
૨૭૧, ર૭૪, ૨૭૬, ર૭૭ 


“ હિતેચ્છુ? ૧૮૭, ૨૪૦ 
હીરાલાલ ફેાજદાર હન 
હીરાલાલ ત્રિભુવનદાસ પારેખ ૨૭, 

ર્‌ઇ, ૧૭૨ 


હીમાભાઈ વખતચ'દ (નગરશેઠ) ૯૩ 
હું, બાવા ને મંગળદાસ ૨૮૦ 
હું, શાણી ને રાડરાભાઈ ૨૮૦ 
હેત્રી હિલ રદ 


સચિ ૩૮૩ 4 ૧૮-૪૦૧. 


હેત્રી ડેવીસન ૭૫ [ હોમી પથકી ૨૪૦ 
હેત્રી વીકહામ સ્ટેડ ૩ર્‌1 [| હોશંગ એન. ઈ દીનશાહુ ૨૪૦ 
“હેલ્ડ હેડ * ર૮ 
હેસ્ટીંગ્સ ર્ત્પ સૌ 
હોરમસછી મોતીવાળા ૭૮ ર 

સાનવર્ધક સભા છટ 


હોરમસજ ફરદુતજી ડૉકટર ૧૫૩ 


% 2 
'હોરમસછી જમશેદછ સેક્રેટરી ૧૫૩ | ચનથ્રસાર્ક ૧૧૨ 
જોરમઝલ્થિર સોરાબજી માદન ર૧૦, | ' સાનસાગર' છે 
૨૫૮ [| ત્તાનપ્રચારક મડળી ૩૦૬ 
છઠ 
૬૪૦ 


થિ 
કઝટકક્દભ્લઝડ ૬ 


રટ રટલપ્લ 2 0. 
ક છ 


ટટ નન્-- ક.” જ 
“જે ક ક 
ટ 4/ ત ટ ી યા ન 

*૬ *, ૬. જનુ 
ક 5-૦-૦૫૩૫ / કે 
તક રેક * કક ન હ” 
ડ્‌ બ ૧ ૫૪ 8 
પ જ ક -. ક જ 
દ રતી ક દિ જ ગ્ર 
કૃ ન્ડ પ્ડ્ડ ક કે ક . 
જ 


દી 


“૬૨ થૂજરાતી 'પત્રકારિત્વતો, ઈતિહાસ 


હોવાથી જનવટના હિમાયતીઓ સાથે એમને ધર્ષણુમાં આવવું પડતું. 
સામાજિક ક્ષેત્રમાં આગળ વધેલા વિચાર ધરાવવા જતાં, એ સમયના ખીન્ન 
ગૃત્રકારો માકક, એમના રન૪ક્ારી વિચારો તરમ હતા. 


થ મુંબઈ સમાચાર “ને લગતા ઉદ્કેખ સરકારી અહેવાલો (/તે॥01- 


1131181101 1ર૯[૩૦15)ના અતેક અ ક્રેમાં થએલા છે તે પરથી ગયા 


જૂ 


વર્ષોમાં એની ગ્રાહકસ ખ્યા “ગલી હતી તે ન્નણુવા મળે છે. વતનમાં 


“% મુંબઈ સમાચાર “તી ૧૮૦૦...યરત. તીકળતી હતી”, તે વધતાં વધતાં 


૧૪૧૪માં પ,રે૦૦્ની થઈ હતી* પરંતુ એ પછીથી કેટ્શેક સમય ગમાં 
-નજવે ઘરાક થયો હતો. આને તતા એની ગ્રાહકસ”*મયા ગથી ઘણી 


અ આ. 


એ નોંધવા જેવી ખાબત છે કે લાંબી મૃદ્ત સુધી “ મુબઈ 
“સમાચાર “તી પ્રત ગૂજરાતી દૈનિકમાં સૌથી વધારે તીકળવા ૧ છતાં. ગૂજરાતી 
સાપ્તાહિકાતી પ્રત તેના કરતાં ધણી વધારે નીકળતી, -ઉ૪૧૩-૧૯૧૪માં 


| નક બ -ડ%*૦ 


[% મુંબઈ સમાચાર “તી ૪,૪૦૦ નકલ તીકળતી અતે ગજરાતી  દેનિકોમાં 
એ ગ્રતસખ્યા, સૌથી વધારે હતી ત્યારે પણુ ઇસ્છારોમ દ્રેસાદના કદ ગુજરાતી જર 
-આપ્તાહિકની ૧૧,૫૦૩ તકલ પ્રસિદ્ધ થતો હતી. અનવાજેગ છે કકે 
સાપ્તાઠિકનું લવાજમ એં હોઈ ભૂતકાળમાં પ્રજા અડવાડિયામાં એક વેળા 
“સમાચારપત્ર વાંચી સતોાપ માનતી હશે. મરાડી છાપાંની પ્રતો ગૂન્ટરાતી 


અખબારો કરતાં ઘણી વધારે તીકળતી આવી છે. ૧૯૦૧માં “મૂખઈ 





૭ 12010019 01 પ૦ તૈર॥ા1ડઇયાાં૦ા 01 110 1303110:1 121'૦51001003 
1101 ઇટ ૪ણા' 1390-1891 (1891), 1૪ 280. 

૮ 180]01 01 10 તલે1111361801011 07 0130 8010104 /ભડઉલાટ 
0* ણ લ્યઈ 1901-1915 (1910), 1*ાછુહ 109 


૯ 1દે૩][001'9 01 ધટ -હ॥111ડદા 0100 ૦1 દ16 1301001083 21૦3100110૪ 
40₹ દઢ લ" 1918-1314 (13127), ઇલ 115 


શુંબઈ સમાચાર હ૩ૂ- 


ક તી ગ્રાહક્સ'ખ્યુ “ખ્યાતો _.આંક ૪%, ૦૦૦ પર્‌ કતો ત્યારે મરાકી 
“કેસરી જા ૧ ૧૩,૦૦૦ ગ્રાહકા હતા. ૧૦ કિ 


સન ૧૬૨૧માં 'દખશર મીતોચહેરડામજનાએ “ મુંબઈ સમાચાર ” 
કાર્યાલલ નવશેજી હોર્મસજી બેલગામવાળાને વેચી નાખ્યું. નવા માલિકે 
તત્રી તરીકે સોરાળજી પાલણુછ કાપડીઆને આણયા, જેએ એ સ્થાતે ચાલુ 
છે. ૧૯૩૩માં એેલગામવાળા એ વ્યવસાયમાંથી નિવૃત્ત થયા ત્યારથી એ પત્ર 
અતે છાપખાનાની માલિ%ી કામા નોર્ટન એન્ડ કપતીવાળા મચેરછ 
નસરવાનજ કાસા હસ્તક છે. 


-*-.*- ૬૪-૦5-૦ 


સામાન્ય પ્રશ્નોમાં “ મુંબઈ સમાચાર ”તું ધારણુ મવ્યમ તીતિ ન્નળ- 
વવાનું છે અને રજકારણુમાં પણુ તેણે એ નીતિ વર્ષો સુધી ન્તળવી 
હતી.૫૫ ગાંધીજતો નાદ હિંદના રાજકીય ક્ષેત્રમાં ગુંજવા લાગ્યો તે 
અસ્સામાં નવરેોઈ7 બેલગામવાળાર આ પત્ર પખ્મરીઘું અતે એ દ્વારા ગાંધીજી 
અને તેમના નેતૃત્વ તીચે કાર્ય કરતી ઢિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાતી નીતિને 
સમરશ્રન આપવા માંડયું. ગાંધી અતે કૉંચેસતે સબળ ઝકા આપનારાં 
અતેક અખમખારે મુંબાઈ અતે ગૂ#રાતમાં ગયાં થોડાં વર્ષ દર્ચશિયાન ઊભાં 
થયાં છે, પરતુ ત્રણુ લ્સકા વેચ “મુંબઈ સમાચાર” જેવા સૌયી જના 
અતે પ્રતિષ્ઠા ધરાવનાર ગૂજ#રાતી પત્રે હિદી રા'હ્ીય મહાસભાતે જે 
સંગીન સહકાર આપ્યો તે તેતે અસામાન્ય સદદરપ થઈ પડો. એમ કરતાં 
તેના ત'ત્રી શોરાબજ કાપડીઆતે સન ૧૯૭૦ના સત્યાશ્રદ સંગ્રામ વેળા 
જેલનિવાસી પણુ થવું પડેલું. 

* મુંબઈ સમાચાર “તી સા'્સાહિક આવૃત્તિ પણુ દર રવિવારે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે. તેમાં પહેલે «૮ પાને છેલશકર વ્યાસની કલમે ગયાં વર્ષોમાં 


"-------- 


૧૦ 180010 011 6. કતળે॥ા11561011018 ૦1 1] 1800111 'લ્ડાં- 
ઘેલા 10 દલ લા” 1901-1902 (19€8), છટ 172 


૬૨ 180[0ઘ પટ લદલ્ણઃ 0 10થી, 10001703 લ્ઝંઉથ૦9 1.07. 4 
(1909), 11૪ 128, 


સુંખઈ સમાચાર * 4પ 


2. દ ૮ ન 
સમાચાર “માં ઉપયોગ યએલે! «/ણાય છે, ખમાં તે વર્ષોનાં બીન્ન' વર્તમાન 


પત્રોની સરખામણીમાં તે શિષ્ટતાની હદ સાવ વઢાવી નહોતું ગયું. . વળી 


જગુંળઈ ચાણુક ” શાંત થતાં તે સત્વર પોતાના આગલા રાહ પર આવી 
ગયું હળ. રિષ્ટ રીકાચર્ચાતી એની નીતિ એક દરે એકધારી ચાછુ રડી છે. ૫૨ 


૬૪ થટિપ્પણુ ૪ અનુસાર “સુંખઈ સમાચાર”ની “મદેહતજર”તો મહત્ત્વની 

ભ્રાગ નીચે મુજ્બ છેડ--- 

“ ગર્લે ઝજરાતી વાંચનારા શેઠ લોકોની શેવામાં રોવક ફરેરુન મોબેઠ 
મરજખાનજી અરન/ અને નહેર અને ન્તણીવું કરે છે જે એ રોવકે ગજરાતી 
ભાશા મધે એક અઠવારીઆનું (નીઉ# ચૅેંયર) એટલે અટવાડઆંનાં રામાચાર 

છાષવા ફેંડલેઉ છે તે તારીખ શલી આવતા જલાઈ મહીનાંની, દા'વત ૬૮૭૮નદે 
આખા શરી ૧રને રેોણમવારતે નથી પેડ્લું થી સુમખઈનાં રમાચારનું' પતર 
પરેરા મધેથી એટલે જે છાપાતાં ઈઅ'તર મધેથી ખાહેર પડરો અને એ ટનથી 
રદા 8ર અડવારડીઆંતાં સોમમારે થી ઝ૩મબઈનાં રમાચાર છધાએઆ કરરે, અને 
એ'અડંવૉડીખાંનાં મતરનું' નામ થી (મુમબઈના શમાચાર) રાખએેઉં છે. 

“ «7 કાંઇ થી મુમંળઇના સમાચાર પતર મધે ગ્રુજરાતી ભારામો દર અઠવા- 

ડીએ છારી 'તેહની વીગત્‌. 

ી ર? કાંઈ છનશેો તથા વરાતુઓ શ્રી મુમખઈમાંની તધા દેશાવરોની હરેક 
કેની વૈચાનો હટે તેહતી તથા જે કાંઈ અગત કારણ હરો તેહની સરજે 
લોકોને, “તણું પડવા સારું ખબર જે કોઇ તેનાં ધારા પરમાંણે ખર્ચ આપીને 
છપાવસે તા છાપરે. 





“ તે તેહુવાર પછે ચોપ્ઠુણ પરયવીનાં દેરાવરોનાં રામાચારો તયા સંધે- 
શાત તધા હોણીએ જે કાંઈ અગરેન ખાહદરોની વેત્ાએતતા તયા થી 
હીનદ્ોશતાંનનાં ટેરો! જેહવા કે ક્લકતું તયા મધરાજ તથા રોલાંન તથા મુમખઇનદ 
અગરેછ શમાચાર મધે છપાએલુ' હરો તે મલેથી જે કાંઇ આપણા લોકોને કામ 
આવ તેહવી વારતાવા હશે તે ગુજરાતી ભારામો છપાશે અતે વળી તે શાથે 
રારા ચાલચલણ્‌ની અને જીધે મારગે ચાલવાની લોકેનુ' મતપતીજે તેહવી સારી 
માહાભશારત શીખાંમણે જે કાંઈ વીદેઆાવાન પડીત લોકોની ફારશી તથા અંગરેજી 
ચુરાતકામો! કેહલી છે તે તથા મોહેટાં વાંહાંણોને લાંબાં દેસાવરોથી આવવા તથા 


૩૪ સુકરાતી પગકરપરેત્બને1 ઈતિહાર 


લખાયેલી “ ઉઘાડે છોગે “ની તીડર ક્યારોએ ગહ્ત્સાલી વાચક્વગતું સારુ 
લક્લ ખે'્ચું હતું. 


“ મુંબઈ સમાચાર ” પ્રેન્નભેગી સરકારની પણુ પ્રશ'સા પામતું આવ્યું 
છે. ૧૮૮૩-૧૮૮૪ના સરકારી અહેવાલમાં એના માટે જણાવાયું હતું કેઃ 
“૧1૯6 70076 ૮?" 13 ઇલ 1લાલૉઇજુ ઉ] ૦પ. 
8ટાંાજુ [01015૯ તૈદ્ઞ 11 વેલ્ઢાંડ કંઇ 0000 પાળી 411 110[01 800 
8010]ટહાંડ 5 ૩૦૦1 ॥5 1103 ॥1'0€ [01005109 1201100006 101 તૉ ૩૦1૫18૩1011, 
ડાલ લડ છલ 801117, 5૦૫ પવછાણલાદ હલ 08% 8 00105 વૈલ્ય- 
દાંભા 10 દલ ઇ'લાઇમરલાઇ 9. પ૨ ૧૮૮૫-૧૮૮૬ના અહેવાલમાં પણુ 
એતુ' સંચાલન જે પ્રકારે થતું રહું છે તેતી પ્રશસા કરવામાં આવી છે અને 
તે'પછીના અહેવાલોમાં પણુ તેને લોકશ્રિય અતે પ્રન્નમાં સારો વગવસીલે. 
ધરાવનાર જૃત્તપત્ર તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યું છે.૧૩ 


ક્ર શૂ 


“ મુંબઈ સમાચાર ” ગૃજ્ટરાતી ભાષાનું સૌપ્રથમ અખબાર છે તે. 
સવાસો વર્ષયી પ્રન્નસેવામાં તત્પર ર્યું છે. તેના પ્રથમ ગ્રેવર્ત કે તેને 
માટે કરેલી સગીત શરૂઆત અતે તે પાછળ ઉદ્યવેલી જહુમતનું ગએ 
પરિણામ લાગે છે. “ મુંબઈ સમાચાર ”ની ચાઇુ સેવા અને સફળતાનું 
મુખ્ય કાર્ણુ અવશ્ય એ છે કે તેતા સ્થાપક અંગત આક્ષેપથી તેતે પર 
રાખ્યું હતું. એ નીતિમાં વચ્ચે થોડો સમય પલટો આવ્યો હતો, પણુ તેને 
અપવાદરપ ગણી શકીએ. “ મુંબઈ થાબુક 7 જેવા જબ્બર હરીકને 
છકાવવા માટે શિષ્ટ ન કહી શકાય એવી ભાધાતો તે સમયમાં “ મુંબઈ 

3% 1800071 91 ધૌહ ડતો॥1015018810॥ 04 1116 13000108837 12૯31- 
દંલા0૪ (૦ ધોલ પ્લ્ા' 188-1854 (1554), 720૪0 ૨19 


રક 100001૫5 ૦1 010 કતાર 0108 0? દ 1300011)03” 
0 1€ડટાર” બિ' છલ ૯૪ 1534-1586 (18860), ટ 180; 103 (૪ 
૪% 1801-1897 (1897), ઈડછલ 2536 કાળ 10: પોલ પ્લાસ 1607-1893 
(1898), ઈટ 251. 


« 


સુંબઈ સમાચાર - ક 

પાય હ. ઝક ઝે ? " તવ3૧.,[ » ઇર 
સમાચાર “માં ઉપયોગ થએલો જણાય છે, તાં તે વર્ષોનાં બીનન' વર્તમાન 
પત્રોની સરખામણીમાં તે શિષ્ટતાની હદ સાવ વટાવી નહેતું ગયું. વળી 
« સુંળઈ ચાણુક ” શાંત થતાં તે સત્વર પોતાના આગલા રાહ પર આવી 
ગયું હતું. શિષ્ટ ટીકાથર્ચાતી એની નીતિ એકદરે એકધારી ચાલુ રહી છે. ૫* 


૬૪ ટિષ્પણ ૪ અનુસાર “ઝુખઈ સમાચાર ”ની “મદેહનજર”તોા મહત્ત્વનો 
ભ્નાગ નીચે મકૃકખ છે:-- 

“ ગર્વે ગુજરાતી વાંચનારા શેઠ લોકોની શેવામાં રોવક ફ્રેરુનઈ મોખેડ 
મરજબાનછી અરર અને «હેર અને «્તણીવું કરે છે જે એ રેોવકે ગુજરાતી 
શાશા મધે ગક અડવાડીઆનું (નીઉજ પેપર») એટ્લે અઠવાડીઆંનાં રામાચાર 
છાપવા હૅંડવેઉ છે તે તારીખ શલી આવતા જુલાઇ મહીનાંની, ઘ'વત ૬૮૭૮નાં 
આખાડ જુદી ૧ઉરને રો મવારને ૬'નથી પેટછું' થી સુમબઈનાં રામાચારનું' પતર 
પૂરેરા મધેથી એટ્લે જે છાપાનાં ઈઅ'તર મધેયી ખાહેર પડરો અને એ ટનથી 
રદા દ્ર અઠવાડીઆંતાં સોમષારે શ્રી મુમમઈનાં રામાચાર છપાએઓઆ કરરે, અને 
એ અડવારીમાંનાં યતરનું' નામ થી (મઝુમબઈનતા ચમાચાર) રાખેઉં છે. 

“ 27 ફાંઇ શ્રી મુમળઇના સમાચાર પતર મધે ગુજરાતી ભશારામો દર અઠવા- 
ડીએ છપાશે તેહવી વીગત. 
 ઇ૪ 7 કાંઈ જીનડેો તથા વચાતુઓ શ્રી મૃમબઈમાંની તધા દેરાવરોની હરક 
કોઇની વૈચષાતી હશે તેહની તયા જે કાંઈ અગત કારણ હરો તેહની ચરજે 
લોકોને #તણુ પડવા શાર ખબર જે કોઇ તેઢતાં ધારા પરમાંણેં ખરચ આપીને 
છપાનસે તા છાપરે. જ 


“ અને તેહવાર પછે ચોષખુણ પરયવીનાં દેશાવરોનાં રામાચારો તયા સાધે- 
શાવો! તથા હોણીઓ જે કાંઈ અગરેન ખાહટરોની વેદાએતતા તયા થી 
હીનદારતા્‌નનાં દેશી જેહવા કે ક્લકતું તથા મધરાજ તથા રોલાંન તથા મુમબઇનદં 
અગરૅછી રમાચાર મધે છપાએલુ' હરો તે મધેથી જે કાંઇ આપણાં લોકેને કાંમ 
આવે તેહુવી વારતાવો હરો તે ગુજરાતી ભાશામો છપારો અને વળી તે શાથે 
શાર ચાલચલણુની અને શુલે મારગે ચાલવાની લોકેનું' મતપતીને તેૅહવી સારી 
માહાશારત શીખાંમણે જે કાંઈ વીદેઆવાન પીત લોકોની કારશી તયા અગરેછ 
પુરાતકામો કેહલી છે તે તથા મોહેટાં વાહાણાને લાંબા દેશાવરોથી આવવા તથા 


ક્ટ જૂજરાતી પષકારિત્વનેદ ઇતિહાસ 





કઝ. .-.-.-- ---- એ. તેક ફક, “અગન્‍સસનટસકજ 


«વાની 'ખખર તથા અંગરેન ખાહાદદોરતા રાજ્કોઅરાને તાએખબેનાં અ'ગરૅનન 
અમલદારો તયા કારયુનો તથા લશકરી કમેતડરે તધા ખીન્ન' મોટાં આદમીઓ શ્રી 
સુમખઈ મધે આવરે તથા શ્રી સુમખઈથી હરેક ઇેસાવર ત્તરો તેહની ખખર 
તથા તે લેોકેનાં મરણના શ ધેશાવેો તયા જે કોઈ દેસાવરધી આડતીઆવે તથા 
શ્રા (સુમબઈના રામાચાર) પતરના લેનારાવા જે કાંઈ દેચાવરોના ચ'દેશાવો 
તથા વશ્તમાંનો ગન્/રાતી મધે લખશે તે મધેથી જે કાંઈ છાપવા નગ હશે તે 
તથા જે કાંઈ નવી નવાઇ તથા અચરત ભરેલી તથા ભેદભરેલી વારતાઓ તથા 
રાહેરા, ચાપઈ તથા કવેતો જે કાંઈ પુરાતકોમો કવેરારોનાં લખેલા હરો તે તથા 
જે કૉઈઇ કોઈ કવેરાર નવા ગુત્ટરાતીમેો! ખતાવીને મોકલશે તે મધેથી જે કાંઇ 
છાપવાતરેગ હરો તે તથા મન વેહેરવાની ચુઢી કાડેલી વાર્તાવા તથા ગનેઆંન 
ભરેલી વારતાવા તધા વીટ્‌આનું અભરાણ તથા ઘણીખરી અગત કરીને વેપારી- 
એપને કાંમ લાગે તેહવી વણ” વેપારની બાખતેદ તથા ખત્તરતી છીતરોાનો ચાલતો 
ભાવ અને એ વગેરે બીજી કેટલીએક ખાબતો એ થી સુમબઈના શમાચાર મધે 

તે શર્વેનું' માન છપાએઆથી ન્વસારે અને વલી કોઇ વેલા 
[રશી તથા અરભી ભારા મધેૅ પણ કાંઇ લોડ' એક છાપતા ખેંગ 


છપાએઆ કરરે 
અગરૅછ તમા ક્‌ 
હુગ્ને તે પણ છાપરો......... ” 


૪? સુખદ ચાખુક 
*ગ્રુંબઈ સમાચાર “ના સ્થાપક કરદુતછી મર્ઝબાતનતા હાથ તીચે 
“વૃત્રકારિતવની જઇને ચરાનદાર ઉર્ટ હુલકાર 
“સૌયી વધુ ચંચળ ગણાયો છે ફ કરદુનછ શતો તે માતીતો હતો. તેએ તેતે 
“ નવજુ “તે નામે બોલાવતા. “ મુંબઈ સમાચાર 7” પછી થોડો સમય 
ઓમ્બે ગેઝેટ છાપખાનામાં પણ તે સ્લો હતો અને ત્યાર માદ ૧૮૩૦માં તેણે 
પોતાની માલિઇનું ઈલાયદું છાપાખાતુ કાથી, તા. લી સખ ૧૮૩૦થી 
* મુમબઈના વર્તમાન ” નામું ગૂશ્/રાતી અક્ાડિક પત્ર. ગ્રગટ, કરતા 
માયા ટમાં તેર ૧2૩૧થી તેમાં અશ્રેછ વિભાગ શર કયો 
અતે પત્રતું “ મુમબઈના વરતમાન ” નામ બદલી “ મુમળઈતા હલકારે 
અને વરતમાન ” કરી રાખ્યું. આ યોજતા તેતે કાવી ન હોય તેથી યા 
વાચકવર્ગને પસદ ત પડી હોય તેથી ક ગમે તે કારણે તા. પમી નવેમ્બર 
૧૮૩૩ય્ી અગ્રેછ વિભામ ડે કર્યો અતે પત્રનૂ તામ ફરી બદલી 
“મુમબઈના ચાણુક ” રાખ્યું હતુ. આ કેરકારી સાથે જે તેસે સાપનાહિક- 
ચાંથી બૅક્લી અઠવાડિયામાં બે ળા પ્રગ:_ થતું બનાવ્યું.પ ગે પૈત્રના 
નામરતી જે ફેરકાર્રી ઝા રિ છે એની વાચક- 
વગને ખાતરી આપવા “ પુરાંતો દોશત-નવા લેબાશથી ” જવું એક 
-મથાળું તીચે પ્રમાગે પ્રથમ પાના પર જકવાનું તેણે શર ક્યું 








-------------- 


૬ * પારસી પ્રકાલ્ ”, દક્તર 1, લાગ ૯ (૨૮૮૪); પૂ. ૭૯૪ 


ગૂજરાતી પતકારિતનેદ ઘંતિહાસ્ટ 





(પુરાંતો દ્ેશત - નવા લેખાશયી ) 
(અગતનાં કારણુશર અદવાડીઆંમાં ખેએ' 
વાર - તે મધે ખુધ-તથા શણવારની રાંહાંજનાં. . 

છપાએ છેઃ) 





કીમત વર્શ એકતાં ર્‌ ૧૯] અથવા કવાર- 
ટર્લીના રૂ્પીઆ ૪॥ તંગ ઉપર આપે તો વરરા 
એકનાં રપીશ્ખ। ૧૫] અથવા કુવારટલીનાં ર. ડ॥॥ 

જહેર ખબર ર્‌ધીઆ એકની ૬ લેન * તથા. 
દરેક બાજી અંગરેજી અમવા ગજરાતી પપતે ડીખા. 
અથવા શીલાના ઈઅ'તરમો છપાવવાને મોક્લરી 
તેઓ પારેથી મધેઅમ ભાવ લેશે અતે ઊતાવળેયી. 
છાપી આપશે. ર 


એ પત્ર નીચેના શખ્ટ્રોધી "ખતમ યતુઃ 
“ આએ ચાખુકનું પતર મુમબધનાં કાનમાં' 
ગણ્‌ખાવાનાં કુવાની પડોશમાં જુની મારકીટમો હેમઈ 
ગીરીવાલાનાં દુકાંનતે માંથ્રે શેોરરાળછી કફરૉમજ 
વાડીઆનાં ઘરગ ચાણુકના માલેકને વાશતે નવ- 
રેપ્જજી રારાબજ ઝો છાપીઊ * ” 
કૂરદુનછ મઝંબાનની હયાતી દરમિયાન “ મુંબઈ સમાચાર ” અને 


સુંબઈ ચાળુક . ૬૬ 


નવરોછ ચાનદારૂના પત્ર વચ્ચે મીકે સંબધ હતો, પરુ પાછલાં વર્ષોમાં 
એ સબધ તૂટયો. ફરદુનજના મરણુ કા ૪ મુંબઈ સમાચાર “તી માલિકી 
જુદ્દા જુદ હાથોમાં જતાં “ મુમબધત ચાણુક ” તેતું જબ્બર વિરોધી 
બન્યું, અને આજે _આપણતે_ વાંચતાં પણ શરમ લાગે એવી ભાષામાં તેણે 
પોતાના ભાઈ ધ સામે વેરની લાગણી જહેર કરી, “ મુંબઈ સમાચારે 22 
પણુ સખત શન્દ્યોમાં પોતો સામે 'થગલી ટીકાતો .જવાખ, વાળ્યો. “ મુંબઈ 
સમાચાર તી એ લણો શિ પત્રક સિવે શે શોભે, એવી નથી જ, તાં જે 
“ મમ્મ. યાયુક ”ી. ભાષા જેટલી અશિ* બટ નથી, 

“ ગઝેકજ દષ્યંતથી આ વાત સ્પષ્ટ થશે. ૧૮૪૭માં એક નાતી 
આબત પર આ ખે અખળાર વચ્ચે મોટી ઝુબેશ ઊઠી. “ ચાધુંદ્ ” ક્રિયાદ 
ફરી ક “સમાચાર” કલકતાતાં વર્તમાનપત્વરોમાંથી સમાચાર તફડાવી છાપે 
છે અતે જે પસે માંથી જમાચાર લીધા હોય તે ષત્રેનાં નામ સાથ્રૅ સાથે 
પ્રસિદ્ધ કરતું નથી. “ સમાચારે ' એવા વળતો આક્ષેપ કર્યો કે “ ચાલુક ” 
“સ્રમાચાર “માંથી ખભરો ઉતારે છે અતે તેથી તે ' સમાચારનો 
ખબરચોર છે *. 

આ સાધારણુ શાબત પરથી વાત વધી પડી અને સામસામાં 
લખાણો થવા માંય્યાં. * સમાચારે ' “ ચાણુકને ' સસાથારતો અસલી ચોર 5 
“ તોછરાઈ અને અપમાન ભરેલો % “ક્ોકટ સતાવનાર » “ તીરઝન અતે 
જેહુરી સવભાવ દેષયાડનાર ', “દતી અને ઉનમવી 9, ' “બ્રુડો અને 
લૅક્રાને કટાલાભરેલો માર્ગ ધરનાર ” વગેરે અતેક વિશેવણોથી નવાન્વો. 
વિશેષમાં તેણે લખ્યું “ક ી 

* ગોતું ર્યું તે વાક્ષેઉં વલે, અતે લેહડું વલે તે તાપે; 

શમાંણુશ તે વારેલું વધે, અને કમાંણુશ તે લાતે.” ૨ 
આવાં પં અતે લખાણેના ૦૮વાખ ' ચાણુક ? ઘ્રણા ગરમ 
ચ્બ્દ સામાં આપે છે ર ા 


--------------------------ક*- 


૨ “શ્રી મુમબદના રામાચાર,” તા. ?૩-૬-૬૮૪૭ 


શ્ઝ્ડ ગૂજરાતી પતકારિત્વને! ઇતિહાસ 


“ રામાચારના_ અધીપતી જેવો નખતો ધધેડો અને 
શાહાંમણુ ચાપગું હમોએ હમારી ઉમરમાં ખીજુ કાઈ જેધ્ઉિતું 
નહી......ગે માંય્શતી શુરત્તું હેવાન......નાંખ ખોડી આને 
ચાઈ......માક્‌ માંગી હારીને પાછુ હટીઉંચ......,હમોને એ 
અનાંરી પશુની દએઆ આવેચ......કાજે હેમાં મનુશનો આકાર 
છે પણુ આચાર નથી......એ નાંખ વગરના ધરધભમો ઢોરને 
જેટલું ખી ગતેઆન નયથી......શમાચાર જેહેવો નકૂત અને 
વગર નાંખનો ઘધેડા......કોઈ હજરો સુશારાંતો માર ખાએચ... 
પણુ......લજવાતાો અથવા શરમાતો નથી......એ શસમાચારનાં 
બનાંવનાંર જેહવું શેપખ્મ ચાંમરાંનું જાનવર છમાોએ બીજી કાઈ 
નેધઉંતુ' નદી. એ તા એ જ કમબખત જ'તવરતું ચામડ છે 
ક ણાં ખમી શખેચ......બાકી હૈવાં ઝ્ફેણાંથી તો એકવાર 
પારાત' ચામદ્‌ં ખા આજેજ ચાયે......” 2 
“* મુબઇ સમાચાર ” માકક “ જમે જમશેદ ” સાથે પણુ “ ચાષુક ”તે. 

અધિપતિ જ્યારેત્યારે જગ જમાવતા હતો. અનેક સ્થળે તેણે “ નમે 'ના 
તંત્રીને “ માંથુ' ફરી ગઊચ ”, “ હાંધલોા થઈ ને ” વગેરે અલ કારોથી નવાન્ત્યા- 
“તારીખ ૩૧મી આગશગ. શને ૧૮૪૪ તે શનેઊની શાંહાંજ “ના અંકમાં 
“નમે “મગેદ” પર હમકો કરવામાં હદ કરી છે. એમાં “નમે ના 
તત્રીની અગત તેરીમેરી કરવામાં આવી છે, તેમના ઘરની 'ખાનગી ખાખત 
પર ન્નહેરમાં હમલા કર્યા છે, ને તેમને રહી* ભીખ માગનાર 
વગેરેની ઉપમા આપી છે. પોતાના હરીકાને 
"ટલો લબડાવતો અતે સાથે સાથે ન૮ પોતાન 
વગાચ્તાો તે આ 


ચુંમઈ ચાબરંક 1૬૧. 


ગરજ નથી કાં જે હમો જે બીજને ઊદમ કરીએ તો હમો એ ૦૪ 

ઈઅ'તરમોથી વધારે નફો મેલવીએ......જ્જમે જમશેદ બાહેર 

કહેવો ધોતા ધોતા અતે શ્ાછુતાં મોરા જેહેવો ફરેચ-અને તેહતાં 

શેરમાં હેતાં કતુંમળની પરવરશી શી રીતે થાએચ અતે તેવે 

પાએેલી ચોખાને તથા ગેર તેલને તથા મન લાકગંતે વાશતે કહેવી 

હાએવાએ કરેચ તે જે સઘલું લખીએ તો કમે જમશેદતે 

ઘરથીખી ઊભો રહેવાની જગો નહીં આપરે? કૈ તીલાજસ જરર 

લાન કરીને રર-તારે કરતાં તો કશળનત રાંડ ભલી છે ક તે બીં 

કાંઈ લાજ રાખીને ષોતાનાં વઘેરનાં લોડા બાંડાંતી પરવરશી 

કરેચ-હમે! કાઈ તારી પેડે વગર ભાડે નથી સેહેતા-હમે કાં તારી 

પેંડે બચાંને દાથતી ઢાર્ટી વેચીને વરશગાંઠ નથી કરતા-હમો કાંઇ 

વારા ઘરણે મેલીને દોરશતનાં છોકરાને જભલં રોપી નથી 

કરતા-હમા કોઈ આંધલા લલાવેોતી પુ'જમાથી ભાખ માંગીને 

&ીશે નયી લૅતા-હમો કઈ તારી પેડ ગેદીઓવેતી ગોલાંમીં નથી 

કરતા-ણમો! કાંઈ વુક્ચા રેરી અને બાટલી શરાબળતે વાશતે 

પાલ#ઓ પકડીને હમાલતી થાથૅ દ્દોચ્તા નથી-હમો કાંઈ નવ 

રપીઆતી લવાડીમા ખે કેરા ચોખા લઈ તે વાર નથી કરતા-થમેો 

કાંઈ તારી પેઠે રંડીબાછ કરીને કશબનોતે હાથની ટોલ ૭ર 

નથા પમાતા-ટમો ગેહૅરોતી સાથે શકાઈથી અતે વાજખીથી લડત 

કરીએચ-હમા ખરચ કરીએચ-હમો કરન્ટ કરીએચ-અને પરમે- 

શવગ્ની કરણીયી હમારી નાતે ખેદા કરીતે અદા કરીએચ#”...... 

“ મુમબઇઈના ચાખુક “માં છપાયેલાં ચર્ચાપસોમાં પણ ખછુસ્ખાધારી 

લેખકા યા બુરખાતળે તત્રી પોતે જ અંગત ઠુમલા કરતી કે ખીજ્નની 

નિદ્ય-નાલેશીં કરતી બાબત પ્રગટ કરતા. એ ચર્ચાપત્તે અલે ઉતારી લેવામાં 

ઉપયોગી હેતુ સરે ગેમ નથી, પરતુ તે જમાનામાં ચર્યાપતોા કેવી રીતે 

લખાતાં તેતો "યાલ મળે તે સારું એ પત્રમાં કાઈ “નરશવાંનત ખીચસ 'તી 
ગુજ સબબે છપાયેલું એક જ “ચર્ચા પતર? નીચે આપ્યું છેઃ 


ફઝ ગૂરાતી પગકારિત્વને! ઘંતિહારર 


“શમાચારના અધીપતી નવો નખતો _ધધેડો અને. 
સોહામણું ચાપગું હમોએ હમારી ઉમરમો ખીજુ કોઈ જોધહેતુ 
નહી......એ માંણ્શની જુરતતું' હેવાન-.....નાંખ ખોડી આજેન્ટ 
ચાઈ......માક માંગી હારીને પાછુ હરીઉંચ......હમોને ગ 
અનાંરી પશુની દએઆ આવેચ......કાંજે હેમાં મનુશનો આકાર 
છે પણુ આચાર નયી......એ નાંખ વગરના ઘરધભમે દરને 
જેટલું બી ગનેઆન નથી......શમાચાર જેહવો નકૂત અને. 
વગર નાંખતો ધધડા......કાઈ હનર મુશરાંતો માર ખાએચ... 
પણ્‌......લજવાતો અથવા શરમાતો નથી......એ શમાચારનાં 
બનાવનાર જેલ્વું શોખ ચાંમરાંતું જનતવર હોએ બીજું રદ 

નતઈઉતું નહી. એ તો એ જ કમબખત ન્ત'નતવરતું ચામડું છે 
કા ખમી શખચ...... ખાકી હેવાં ડટ્રેણાંથી તો એકવાર 

પારાતું ચામડું ખી આજજ થાયે....... 3 

“* મુબઇ સમાચાર ” માકક * જામે જમશેદ ” સાથે પણુ “ ચાણુક ”તો. 
અધિપતિ જ્યારેત્યારે જગ જમાવતા હતા. અનેક સ્થળે તેણે “ જમે 'ના 
તંત્રીને “ માંથું ફરી ગઉઊચ “, “ હાંધલા થઈ ને ” વગેરે અલ કારોયી નવાત્ત્યા- 
“ તારીખ ૩૧મો આગશટ શને ૧૮૪૪ ને શનેઊની શાંષાંજ ”ના અંકમાં 
“નમે જમશેદ” પર હુમલા કરવામાં હદ કરી છે. એમાં “નમે ના 
તત્રીની અંગત તેરીમેરી કરવામાં આવી છે. તેમના ધરની 'બાનગી ખાખત 
પર જાહેરમાં હમલા કર્યા છે, ને તેમતે રંડીબાન#, કૂતરો, ભીખ માગનાર 
વગેરેની ઉપમા આયા છે. પાતાના હરીફેને ને કલમના જોરે નવરેજ ચાનદારે 
કેટલો દબડાવતાો અને સાથે સાથે જ પોતાની સેવા અને હોશ્િયારીનું નગારું” 
કમ વગાડતો તે આ લખાણ પરથી સપણ થસે : 

“-પેઆરા દેશીઓ-તહમો જેવો કે તહમારાં કસઆંણ 
પૂછવા શેવાએ ખબીન્ન કાઈ કારણુશર મોને ચાણુક છાપવાની 








૩ “સમુમખઈના ચાખુક”, તા. ૨૫-૮-૨૮૪૭ 


